พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 1 
พระสุตตันตปิฎก 
เล่ม ๑๘ 

ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา 
ขอนอบน้อมแด , พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ปิฐวรรคที่ ๑ 
๑. ปิฐวิมานที่ ๑ 

ว่าด้วยทำบุญอะไรจึงเป็นเทพธิดาสวยงาม 
[๑] พระโมคคัลลานะถามว่า 

ตั่งทองคำของท่านอันใหญ่โต ลอยไปในที่ต่างๆ ได้เร็วดังใจตามปรารถนา 
ท่านมีกายอันประดับแล้ว ทรงมาลัยนุ่งห่มผ้าสวยงาม มีรัศมีเปล่งปลั่ง 
ดังสายฟ้าอันแลบออกจากกลีบเมฆ ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญอะไร 
อิฐผลย่อมสำเร็จแก , ท่านในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเป็น 
ที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไร ดูกรนาง 
เทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก อาตมาขอถามท่าน ครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ 
ได้ท่าบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ และรัศมีกายของท่าน 
สว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร. 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีใจยินดีได้พยากรณ์ 
ปัฌหาแห่งผลกรรมที่ถกถามนั้นว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 2 

เมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษยโลก ได้ถวายอาสนะแก , หมู , ภิกษุผู้มาใหม่ 
ได้อภิวาท ได้ทำอัญชลี และให้ทานตามสติกำลัง ดิฉันมีวรรณะเช่นนี้ 
เพราะบุญนั้น อิฐผลย่อมสำเร็จแก , ดิฉันในที่นี้เพราะบุญนั้น อนึ่ง โภคะ 
อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดแก , ดิฉันก็เพราะบุญนั้น ข้าแต่ 
ภิกษุผู้มีอานุภาพมาก ดิฉันขอบอกแก , ท่าน เมื่อครั้งดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ 
ได้ทำบุญใดไว้ ดิฉันนั้นมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ และมีรัศมีกายสว่าง 
ไสวไปทั่วทิศเพราะบุญนั้น. 

จบ ปิฐริมานที่ ๑ 
๒ ปิฐวิมานที่ ๒ 
[๒] พระโมคอัลลานะถามว่า 

ตั่งอันล้วนแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ของท่าน อันใหญ่โต ลอยไปในที่ต่างๆ 
ได้เร็วดังใจตามปรารถนา ท่านมีกายอันประดับแล้ว ทัดทรงมาลัย 
นุ่งห่มผ้าอันสวยงาม มีรัศมีเปล่งปลั่งดังสายฟ้าอันแลบออกจากกลีบเมฆ 
ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่ง 
ทุกอย่าง ย่อมเกิดขึ้นแก , ท่านเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุ 
ภาพมาก อาตมาขอถามท่าน ครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไร 
ไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ และรัศมีกายของท่านสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศ เพราะบุญอะไรฯ นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานะถามแล้ว 
มีใจยินดีได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่า 
เมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษยโลก ได้ถวายอาสนะแก , หมู , ภิกษุผู้มา 
ใหม่ ได้อภิวาทกระทำอัญชลี และถวายทานตามสติกำลัง ดิฉันมีวรรณะ 
เช่นนี้เพราะบุญนั้น อิฐผลย่อมสำเร็จแก่ดิฉันในที่นี้เพราะบุญนั้น และ 
โภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเกิดแก่ดิฉันเพราะบุญนั้น 
ข้าแต่ภิกษุผู้มีอานุภาพมาก ดิฉันขอบอกแก่ท่าน เมื่อครั้งดิฉันเกิดเป็น 
มนุษย์ได้ทำบุญใดไว้ ดิฉันมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และมีรัศมีกายสว่าง 
ไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้น. 

จบ ปิฐริมานที่ ๒ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 3 

๓. ปิฐริมานที่ ๓ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปิฐริมานที่ ๓ 
[๓] พระโมคคัลลานะถามว่า 

ตั่งทองคำของท่านอันใหญ่โต ลอยไปในที่ต่างๆ ได้เร็วดังใจตามปรารถนา 
ท่านมีกายอันประดับแล้ว ทรงมาลัย นุ่งห่มผ้าสวยงาม มีรัศมีเปล่งปลั่ง 
ดังสายฟ้าอันแลบออกจากกลีบเมฆ ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญอะไร 
อิฐผลย่อมสำเร็จแก , ท่านในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเป็น 
ที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไร ดูกรนาง 
เทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก อาตมาขอถามท่าน ครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ 
ได้ท่าบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ และรัศมีกายของท่าน 
สว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญอะไร. 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานะถามแล้วมีใจยินดีได้พยากรณ์ปัญหา 
แห่งผลกรรมที่ถูกถามว่า 

ดิฉันมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้เพราะผลกรรมอันน้อยของดิฉัน เมื่อดิฉัน 
เกิดเป็นมนุษย์ในมนุษยโลกในชาติก่อน ได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสธุลี 
มีอินทรีย์ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว ดิฉันมีจิตเลื่อมใส ได้ถวายตั่งแก่ท่านด้วยมือ 
ทั้งสองของตน ดิฉันมี-วรรณะเช่นนี้เพราะบุญนั้น อิฐผลย่อมสำเร็จแก่ 
ดิฉันในที่นี้เพราะบุญนั้น และโภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง 
ย่อมเกิดขึ้นแก่ดิฉันเพราะบุญนั้น ข้าแต่ภิกษุผู้มีมหานุภาพ ดิฉันขอบอก 
แก่ท่าน เมื่อครั้งดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ได้ท่าบุญใดไว้ ดิฉันมีอานุภาพ 
รุ่งเรืองอย่างนี้ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทิศ เพราะบุญนี้น. 

จบ ปิฐริมานที่ ๓ 
๔. ปิฐวิมานที่ ๔ 

ว่าด้วยผลบุญที่ท่าให้ไปเกิดในปิฐริมานที่ ๔ 
[๔] พระโมคคัลลานะถามว่า 

ตั่งอันล้วนแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ของท่านอันใหญ่โต ลอยไปในที่ต่างๆ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 4 

ได้เร็วดังใจตามปรารถนา ท่านมีกายอันประดับแล้ว ทัดทรงมาลัย นุ่งห่ม 
ผ้าอันสวยงาม มีรัศมีเปล่งปลั่งดังสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆ ท่านมี 
วรรณะเช่นนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง 
ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก 
อาตมาขอถามท่าน ครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านมี 
อานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของท่านสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เพราะบุญอะไร. 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะถามแล้ว มีใจยินดีได้พยากรณ์ 
ปัญหาแห่งผลกรรมที่ลูกถามว่า 

ดิฉันมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้เพราะผลกรรมอันน้อยของดิฉัน เมื่อดิฉัน 
เกิดเป็นมนุษย์ในหมู , มนุษย์ทั้งหลายในมนุษยโลกในชาติก่อน ได้เห็น 
ภิกษุผู้ปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรีย์ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว ดิฉันมีจิตเลื่อมใส 
ได้ถวายทั่งแก่ท่านด้วยมือทั้งสองของตน ดิฉันมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญ 
นั้น อิฐผลย่อมสำเร็จแก่ดิฉันในที่นี้เพราะบุญนั้น และโภคะอันเป็นที่รัก 
แห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเกิดแก่ดิฉันเพราะบุญนั้น ข้าแต่ภิกษุผู้มี 
อานุภาพมาก ดิฉันขอบอกท่าน เมื่อครั้งดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญใดไว้ 
มีอานุภาพมากรุ่งเรืองอย่างนี้และมีรัศมีกายสว่างไสวไปทั่วทิศเพราะ 
บุญนั้น. 

จบ ปิฐริมานที่ ๔ 
๕. กุญชรวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกุญชรวิมาน 
[๕] พระโมคคัลลานะถามว่า 

กุญชรเป็นยานอันประเสริฐของท่าน ประดับประดาด้วยแล้วหลายชนิด 
เป็นสัตว์น่ารัก มีกำลังว่องไวมาก เที่ยวไปในอากาศได้ มีสีเหมือนกับ 
หม้อใหม่ มีนัยน์ตากลมคล้ายใบบัว มีตัวประดับด้วยพวงดอกปทุมและ 
พวงอุบลทิพย์งามรุ่งเรือง มีกายอันโปรยปรายไปด้วยเกสรปทุม ประดับ 
ด้วยปทุมทอง ตามทางที่ช้างเดินไปและหยุดยืนอยู่ มีดอกบัวทองใหญ่ๆ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 5 

คอยรับเท้าช้างทุก!]เท้า และประดับด้วยดอกปทุมและดอกอุบลทอง 
เวลาเดินก็ค่อยๆ เดินไป ขณะเมื่อเดินไปมีเสียงกระดิ่งไพเราะ น่าเพลิด 
เพลินใจ คล้ายกับดนตรีเครื่อง ๕ ฉะนั้น บนคอช้างนั้นมีผ้าอย่างสะอาด 
เป็นเครื่องลาด ท่านรุ่งเรืองกว่าหมู่เทพกัญญาในเชิงรูปร่าง การที่ท่านได้ 
ทิพยสมบัตินี้ด้วยผลแห่งทาน ผลแห่งศีล หรือผลแห่งการกราบไหว้ 
(ชนิดไหน) อาตมาถามท่านแล้วขอได้โปรดตอบคำถามนั้นแก่อาตมาด้วย. 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานะถามแล้วมีใจยินดี ได้พยากรณ์ 
ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่า 

ดิฉันได้เห็นพระเถรเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยคุณ ผู้เพ่งฌาน ยินดีในฌาน เป็น 
ผู้สงบ ได้ถวายอาสนะที่ลาดด้วยผ้า โปรยดอกไม้ลงรอบๆ อาสนะ 
ดิฉันมีใจเลื่อมใส ได้ประดับพวงมาลัยปทุมมีใบติดลงครึ่งหนึ่ง และโรย 
เกสรปทุมลงครึ่งหนึ่ง ด้วยมือทั้งสองของตน ผลเช่นนี้เป็นผลแห่งกุศล 
กรรมนั้น เพราะดิฉันได้ทำสักการบูชาแก่ท่านผู้ประหารกิเลสทั้งปวงได้ 
ผู้มีกาย วาจา ใจ สงบระงับแล้ว ผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐ อย่าง 
ท่านผู้ประเสริฐด้วยคุณทั้งหลายบูชากันมาแล้ว ดิฉันได้ถวายอาสนะด้วย 
นั้าใจอันผ่องใส เดี๋ยวนี้ดิฉันจึงรื่นเริงบันเทิงใจ เหมือนอย่างที่คนอื่นเขา 
รื่นเริงบันเทิงกัน เพราะเหตุนั้นแหละ ท่านที่มู่งประโยชน์ตน ประสงค์ 
ความสุขอันยิ่งใหญ่คือ เพื่อความเป็นผู้สิ้นอาสวขัยในชาติ อันเป็นอวสาน 
จึงควรถวายอาสนทาน. 

จบ กุญชรวิมานที่ ๕ 
๖. นาวาวิมานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาวาวิมานที่ ๑ 
[๖] พระโมคคัลลานะถามว่า 

ดูกรนางเทพนารี ท่านขึ้นนึ่งวิมานเรือ อันบุญกรรมบุด้วยทองคำ เล่น 
ในสระโบกขรณีเก็บดอกปทุมอยู่ ท่านมีปราสาทเป็นเทวาลัยอันบุญกรรม 
จัดแจงเนรมิตให้แล้ว เป็นส่วนๆ โดยรอบทั้งสี่ทิศ รุ่งเรืองเป็นสง่าอยู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 6 

เพราะบุญอะไร ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญอะไร อิฐผลสำเร็จแก่ท่าน 
ในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง 
ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก 
อาตมาขอถามท่าน ครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านมี 
อานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของท่านสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เพราะบุญอะไร? 

เทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะถามแล้ว มีใจยินดี ได้พยากรณ์ 
ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่า 

ในชาติก่อน ครั้งเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลก 
ได้เห็นภิกษุทั้งหลายผู้กระหายนี้า เหน็ดเหนื่อยมา จึงถวายนี้าฉันโดย 
ขมีขมัน อันว่าผู้ใดแล ได้ถวายนี้าฉันโดยขมีขมันแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เหน็ด 
เหนื่อยกระหายนี้ามา แม่นี้าหลายสายมีนี้าเยือกเย็นเต็มไปด้วยบัวขาว 
(ริมส่ง) มีไม้จันทน์และมะม่วงอย่างเล็กมีรสหวานอยู่ล้นหลาม ย่อมเกิด 
แก , ผู้นั้น ที่อยู่และหมู่ไม้ของผู้นั้น มีนี้าหลายสายล้อมรอบประจำ แม่นา 
ทั้งหลายมีทรายมูล นี้าเย็นสนิท ก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้น หมู , ไม้มะม่วง หมู , ต้น 
รัง หมู , ต้นหมากหอม หมู , ต้นชมพู่ หมู , ต้นราชพฤกษ์ และต้นแคฝอย 
ทั้งหลายมีผลดกดื่น ออกดอกชูสล้างเกิดขึ้นล้อมรอบวิมานของผู้นั้น 
เขาได้วิมานชั้นดีเยี่ยมงามหนักหนาเช่นนั้น ว่าโดยภูมิภาคแล้ว มีลักษณะ 
ควรสรรเสริญ นี้เป็นวิบากแห่งกรรมนั้นทั้งนั้น คนทั้งหลายที่ทำบุญไว้ 
แล้วต้องได้ผลเช่นนี้ดิฉันมีปราสาทเป็นเทวาลัย อันบุญกรรมจัดแจง 
เนรมิตให้ จัดไว้เป็นส่วนๆ โดยรอบทิศทั้งสี่ รุ่งเรือง เป็นสง่าอยู่ 
เพราะบุญนั้น ดิฉันมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญนั้น อิฐผลย่อมสำเร็จ 
แก่ดิฉันในวิมานนี้เพราะบุญนั้น อนึ่ง โภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่ง 
ทุกอย่าง เกิดขึ้นแก่ดิฉันเพราะบุญนั้น ข้าแต่ภิกษุผู้มีอานุภาพมาก ดิฉัน 
ขอบอกแก่ท่าน ครั้งเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์ได้กระทำบุญอันใดไว้ ดิฉัน 
มีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนั้และมีรัศมีกายของดิฉันสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เพราะบุญนั้น. 

จบ นาวาวิมานที่ ๖ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 7 
๗. นาวาวิมานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาวาวิมานที่ ๒ 
[๗] พระโมคคัลลานะถามว่า 

ดูกรนางเทพนารี ท่านขึ้นนั่งวิมานเรือ อันบุญกรรมบุด้วยทองคำ เล่น 
ในสระโบกขรณีเก็บดอกปทุมอยู่ ท่านมีปราสาทเป็นเทวาลัยอันบุญกรรม 
ขัดแจงเนรมิตให้แล้ว เป็นส่วนๆ โดยรอบทั้งสี่ทิศ รุ่งเรืองเป็นสง่าอยู่ 
เพราะบุญอะไร ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญอะไร อิฐผลสำเร็จแก , ท่าน 
ในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง 
ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก 
อาตมาขอถามท่าน ครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ท่าบุญอะไรไว้ ท่านมี 
อานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของท่านสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เพราะบุญอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะถามแล้ว มีใจยินดีได้พยากรณ์ 
ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่า 

ในชาติก่อน ครั้งเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลก 
ได้เห็นภิกษุผู้กระหายนี้า เหน็ดเหนื่อยมา จึงถวายนี้าฉันโดยขมีขมัน 
ท่านผู้ใดแลได้ถวายนี้าฉันโดยขมีขมันแก่ภิกษุที่เหน็ดเหนื่อย กระหายนี้า 
มา แม่นี้าหลายสายมีนี้าเยือกเย็น ดาระดาษไปด้วยบัวขาว (ชายส่ง) 

มีหมู่ไม้จันทน์และมะม่วงขนาดเล็กมีรสหวานอยู่ลันหลาม ย่อมเกิดแก , 

ผู้นั้น ที่อยู่และหมู่ไม้ของผู้นั้นมีแม่นี้าหลายสายล้อมรอบประจำ แม่นี้า 
ทั้งหลายมีทรายมูล นี้าเย็นสนิท ย่อมเกิดแก่ผู้นั้น หมู่ไม้มะม่วง 
หมู , ต้นรัง หมู , ต้นหมากหอม หมู , ต้นชมพู , หมู , ไม้ราชพฤกษ์ และต้นแค 
ฝอยทั้งหลายมีผลดกดื่น ออกดอกชูสล้างเกิดขึ้นล้อมรอบวิมานของผู้นั้น 
เขาได้วิมานชั้นดีเยี่ยมงามหนักหนาเช่นนั้น ว่าโดยพื้นที่แล้วมีลักษณะ 
ควรสรรเสริญ นี้เป็นวิบากแห่งกรรมนั้นทั้งนั้น คนทั้งหลายที่ท่าบุญไว้ 
แล้วต้องได้ผลเช่นนี้ดิฉันมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญนั้น อิฐผลย่อม 
สำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้เพราะบณนั้น อนึ่ง โภคะอันน่ารักแห่งใจทกสิ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 8 

ทุกอย่างเกิดขึ้นแก่ดิฉันเพราะบุญนั้น ข้าแต่ภิกษุผู้มีอานุภาพมาก ดิฉัน 
ขอบอกแก่ท่าน ครั้งเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ ได้ทำบุญอันใดไว้ ดิฉัน 
มีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของดิฉันสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เพราะบุญนั้น. 

จบ นาวาวิมานที่ ๗ 
๘. นาวาวิมานที่ ๓ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาวาวิมานที่ ๓ 
[๘] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 

ดูกรนางเทพนารี ท่านขึ้นทั่งวิมานเรือ อันบุญกรรมบุด้วยทองคำ เล่น 
ในสระโบกขรณีเก็บดอกประทุมอยู่ ท่านมีปราสาทเป็นเทวาลัยอันบุญ 
กรรมจัดแจงเนรมิตให้แล้ว เป็นส่วนๆ โดยรอบทั้งสี่ทิศ รุ่งเรืองเป็น 
สง่าอยู่ เพราะบุญอะไร ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญอะไร อิฐผลสำเร็จ 
แก่ท่านในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่ง 
ทุกอย่าง ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพ 
มาก อาตมาขอถามท่าน ครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ 
ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของท่านสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เพราะบุญอะไร 

นางเทพธิดานั้น อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามแล้วมีใจยินดี ได้ทูล 
ตอบปัญหาแห่งผลกรรมที่ตรัสซักถามว่าในชาติก่อน ครั้งเมื่อหม่อมฉัน 
ยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ ในมนุษยโลก ได้เห็นภิกษุหลายรูปกระหาย 
นั้าเหน็ดเหนื่อยมาจึงถวายนั้าฉันโดยขมีขมัน ผู้ใดแลได้ถวายนั้าฉันโดย 
ขมีขมันแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายนั้ามา แม่นี้าหลายสายมี 
นั้าเยือกเย็น ดาระดาษไปด้วยบัวขาว (ชายส่ง) มีหมู่ไม้จันทน์ และ 
มะม่วงขนาดเล็กมีรสหวานอยู่ล้นหลาม ย่อมเกิดขึ้นแก , ผู้นั้น ที่อยู่และ 
หมู่ไม้ของผู้นั้น มีแม่นั้าหลายสายล้อมรอบประจำ นี้าเย็นสนิท แม่นั้า 
ทั้งหลายที่ทรายมล ก็เกิด'ขึ้นแก่ผ้'นั้น หม่ไม้มะม่วง หม่ต้นรัง หม่ต้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 9 

หมากหอม หมู , ต้นชมพู่ หมู่ไม้ราชพฤกษ์ และต้นแคฝอยมากมาย มีผล 
ดกดื่นออกดอกชูสล้าง ก็เกิดขึ้นล้อมรอบวิมานของผู้นั้น เขาได้วิมานดี 
เยี่ยมงามนักหนาเช่นนั้น ว่ากันโดยพื้นที่แล้วมีลักษณะควรสรรเสริญ 
นี้เป็นวิบากแห่งกรรมนั้น ทั้งนั้น คนทั้งหลายที่ทำบุญไว้แล้วต้องได้ผล 
เช่นนี้หม่อมฉันมีปราสาทเป็นเทวาลัย อันบุญกรรมชัดเนรมิตมาให้แล้ว 
เป็นส่วนๆ โดยรอบทั้งสี่ทิศ งดงามเป็นสง่าอยู่ เพราะบุญนั้น หม่อม 
ฉันมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญนั้น อิฐผลย่อมสำเร็จแก่หม่อมฉันในวิมานนี้ 
เพราะบุญนั้น อนึ่ง โภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดขึ้นแก , 

หม่อมฉันเพราะบุญนั้น หม่อมฉันมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกาย 
ของหม่อมฉันสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้น นี้เป็นผลแห่งกรรมนั้น 
คือ หม่อมฉันขมีขมันถวายนี้าแก่พระพุทธเจ้า. 

จบ นาวาวิมานที่ ๘. 

๙. ปทีปวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปทีปวิมาน 
[๙] พระมหาโมคคัลลานะถามว่า 

ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีรูปงาม มีรัศมีรุ่งเรือง ส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เหมือนกับดวงดาวประกายพฤกษ์ ฉะนั้น ท่านมีผิวพรรณเช่นนี้เพราะบุญ 
อะไร อิฐผลย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะ 
อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไร 
ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีรัศมีสุกใสไพโรจน์ล่วงเทวดาทั้งหลายเพราะ 
บุญอะไร ท่านมีอวัยวะทุกส่วนสัดส่องสว่างไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร 
ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ อาตมาขอถามท่าน ครั้งท่านยัง 
เป็นมนุษย์อยู่ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองถึงเช่นนี้และรัศมี 
กายของท่านสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 10 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานะซักถามแล้ว มีใจยินดีได้พยากรณ์ 
ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกซักถามว่า 

ในชาติก่อน ครั้งเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลก 
เมื่อถึงเดือนมืดมาก ได้เวลาตามประทีป ดิฉันได้ถวายดวงประทีปอันเป็น 
อุปกรณ์กำจัดความมืดให้เป็นทาน อันว่าผู้ใด ถึงเวลาเดือนมืดมาก 
ได้เวลาตามประทีป ได้ถวายประทีปอันเป็นอุปกรณ์กำจัดความมืดให้ 
เป็นทาน วิมานอันมีแสงสว่างเป็นผล ประดับด้วยดอกไม้จันทน์ และ 
บัวขาวอย่างมากมาย ย่อมเกิดแก่ผู้นั้น ดิฉันมีผิวพรรณถึงเช่นนี้เพราะ 
การให้ประทีปเป็นทานนั้น อิฐผลสำเร็จแก , ดิฉันในวิมานนี้เพราะการ 
ให้ประทีปเป็นทานนั้น อนึ่ง โภคทรัพย์ทั้งหลายอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่ง 
ทุกอย่าง เกิดแก่ดิฉันเพราะการให้ประทีปเป็นทานนั้น เพราะการให้ 
ประทีปเป็นทานนั้น ดิฉันจึงมีรัศมีสุกใสไพโรจน์ล่วงเทวดาทั้งหลาย 
มีสรีระร่างทุกๆ ส่วนสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ ข้าแต่ภิกษุผู้มีอานุภาพ 
อันใหญ่ยิ่ง ดิฉันขอบอกแก่ท่าน ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์ได้ให้ 
ดวงประทีปใดเป็นทานไว้ ด้วยการให้ประทีปนั้นเป็นทาน ดิฉันจึงมี 
อานุภาพรุ่งโรจน์ถึงเช่นนื และรัศมีการของดิฉันจึงสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศ. 

จบ ปทีปวิมานที่ ๙ 
๑๐. ดิลทักขิณวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้เกิดในดิลทักขิณวิมาน 
[๑๐] พระมหาโมคคัลลานะถามว่า 

ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีรูปงาม มีรัศมีรุ่งเรืองส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เหมือนกับดวงดาวประกายพฤกษ์ฉะนั้น ท่านมีผิวพรรณเช่นนี้เพราะบุญ 
อะไร อิฐผลย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอัน 
เป็นที่รักแห่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไร ดูกร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกายวิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา-หน้าที่ 11 

นางเทพธิดา ท่านมีรัศมีสุกใสไพโรจน์ล่วงเทวดาทั้งหลาย เพราะบุญ 
อะไร ท่านมีอวัยวะทุกส่วนสัดส่องสว่างไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร 
ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ อาตมาขอถามท่าน ครั้งท่านยัง 
เป็นอยู่ ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านผู้มีอานุภาพรุ่งเรืองถึงเช่นนี้และรัศมีกาย 
ของท่านสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแล้ว มีใจยินดี 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกซักถามว่า ในชาติก่อน ครั้งดิฉัน 
ยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลก ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศ 
จากกิเลสธุลี มีนั้าพระหฤทัยใสสะอาดยิ่ง ดิฉันมีความเลื่อมใสขึ้น 
อันมิได้ตั้งไว้เดิม ได้ถวายเมล็ดงาเป็นทาน แก่พระพุทธเจ้าผู้พระทัก 
ขิไณยบุคคลด้วยมือตนเอง ด้วยการถวายเมล็ดงาเป็นทานนั้น ดิฉันจึงมี 

I 1 1 นั้รั้ นั้ 0 ” I' 1 นั้รั้, 0 , รั้ 

ผิวพรรณถึงเช่นนี อิฐผลจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี อนึง โภคทรัพย์ 
ทั่งหลายอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดแก่ดิฉันเพราะการให้เมล็ด 
งาเป็นทานนั้น ข้าแต่ภิกษุผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ ดิฉันขอบอกแก่ท่าน 
ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ทำบุญ คือ ถวายเมล็ดงาเป็นทานอันใดไว้ 
เพราะการถวายเมล็ดงาเป็นทานนั้น ดิฉันจึงมีอานุภาพรุ่งโรจน์ถึงอย่างนี้ 
และรัศมีกายของดิฉันก็สว่างไสวไปทั่วทุกทิศ. 

จบ ดิลทักขิณวิมานที่ ๑๐ 
๑๑. ปดึพพตาวิมานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปดึพพตาวิมานที่ ๑ 
[๑๑] พระมหาโมคคัลลานะถามว่า 

ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ ท่านได้วิมานอันมีนกกระเรียน 
นกยูงทอง นกดุเหว่าดำ และนกดุเหว่าขาว ซึ่งมีทิพยานุภาพเที่ยวส่งเสียง 
อย่างไพเราะอยู่รอบด้าน ในวิมานนั้นเต็มไปด้วยดอกไม้หอมชื่นใจ วิจิตร 
ไปด้วยนานาประการ แวดล้อมไปด้วยเทพบุตรและเทพธิดา อนึ่ง หมู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 12 

นางเทพอัปสรเหล่านี้มีถุทธ นิรมิตรูปร่างขึ้นแปลกๆ กันเป็นอันมาก 
ฟ้อนรำขับร้องอยู่รอบข้าง ให้ท่านมีความร่าเริงอยู่ ดูกรนางเทพธิดาผู้มี 
อานุภาพอันยิ่งใหญ่ ครั้งท่านยังเป็นมนุษย์ได้ทำบุญสิ่งใดไว้จึงบรรลุ 
ความสำเร็จ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของท่านสว่าง 
ไสวไปทั่วทิศเพราะบุญอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแล้ว มีใจยินดี ได้ 

พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกซักถามว่า 

ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ ได้เป็นผู้มีสัจจะมั่นในสามี ไม , 

ประพฤตินอกใจ มีความจงรักต่อสามี เหมือนกับมารดารักบุตร แม้ดิฉัน 
จะโกรธเคืองก็ไม่กล่าวถ้อยคำอันหยาบคาย ละทิ้งการพูดเท็จเสีย ดำรง 
มั่นอยู่ในความสัตย์ยินดีในการให้ทาน ตามปกติชอบสงเคราะห์ผู้อื่น 
เช่นกับสงเคราะห์ตน มีใจเลื่อมใส ได้ให้ข้าวและนั้าอย่างดีเป็นทาน 
โดยความเคารพ ด้วยความเป็นผู้ถือสัจจะมั่น เหตุนั้น ดิฉันจึงมีผิวพรรณ 
ถึงเช่นนี้ อิฐผลจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้ และโภคทรัพย์ทั้งหลายอัน 
เป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดแก่ดิฉัน ก็เพราะความเป็นผู้ถือ 
สัจจะมั่นในสามีเป็นเหตุนั้น ข้าแต่ภิกษุผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ ดิฉันขอ 
บอกแก่ท่าน ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์ ได้ทำบุญสิ่งใดไว้ เพราะบุญอันนั้น 
ดิฉันจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองถึงเช่นนี้และรัศมีกายของดิฉันจึงสว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศ. 

จบ ปติพพตาวิมานที่ ๑๑ 
๑๒. ปติพพตาวิมานที่ ๒ 
[๑๒] พระมหาโมคคัลลานะถามว่า 

ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ ท่านได้ขึ้นวิมานมีเสา อันแล้ว 
ไปด้วยแก้วไพฑูรย์งดงาม มีแสงระยับตา ในวิมานของท่านนั้นวิจิตรไป 
ด้วยนานาประการ อนึ่ง หมู่นางเทพอัปสรเหล่านี้มีร่างกายกระทัดรัด 
มีถุทธินั้รมิตตนได้ ฟ้อนรำขับร้องให้ท่านร่าเริงอยู่รอบข้าง ดูกรนาง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 13 

เทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก ครั้งท่านยังเป็นมนุษย์ ได้ท่าบุญสิ่งใดไว้ 
จึงบรรลุความสำเร็จ ท่านจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองถึงอย่างนี้และรัศมีกาย 
ของท่านจึงสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแล้วมีใจยินดี ได้ 
พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกซักถามว่า ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ใน 
หมู่มนุษย์ ได้เป็นอุบาสิกาของพระจักขุมาตถาคตเจ้า เป็นผู้งดเว้นจาก 
การฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์ ยินดีเฉพาะสามีของตน ไม , กล่าว 
คำเท็จและไม่ดื่มนี้าเมา อนึ่ง ดิฉันมีใจเลื่อมใส ได้ให้ข้าวและนี้าอย่างดี 
เลิศเป็นทานโดยเคารพ ด้วยผลแห่งการถือสัจจะมั่นในสามีเป็นอาทินั้น 
ดิฉันจึงมีผิวพรรณถึงเช่นนี้ด้วยผลแห่งการถือสัจจะมั่นในสามีเป็นเดิม 
นั้น อิฐผลจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้และโภคทรัพย์ทั้งหลายอันเป็น 
ที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง จึงเกิดขึ้นแก่ดิฉัน ข้าแต่ภิกษุผู้มีอานุภาพ 
อันยิ่งใหญ่ ดิฉันขอบอกแก่ท่าน ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ท่าบุญสิ่งใด 
ไว้ ดิฉันมีอานุภาพรุ่งเรืองถึงอย่างนี้ และรัศมีกายของดิฉันย่อมสว่างไสว 
ไปมั่วทุกทิศ ก็เพราะบุญสิ่งนั้น. 

จบ ปติพพตาวิมานที่ ๑๒. 

๑๓. สุณิสาวิมานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลบุญที่ท่าให้ไปเกิดในสุฌิสาวิมานที่ ๑ 
[๑๓] พระมหาโมคคัลลานะถามว่า 

ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณงาม มีรัศมีสว่างไสวฉายแสงไปมั่วทุกทิศ 
เหมือนกับดาวประกายพฤกษ์ เพราะท่าบุญอะไรไว้ ท่านจึงมีผิวพรรณ 
งามถึงอย่างนี้ เพราะท่าบุญอะไรไว้ อิฐผลจึงสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ 
และโภคทรัพย์อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง จึงเกิดขึ้นแก่ท่าน ดูกร 
นางเทพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ อาตมาขอถามท่าน ครั้งท่านยังเป็น 
มนษย์อย่ ได้ท่าบฌสิ่งใดไว้ ท่านจึงมีอานภาพอันร , งเรืองถึงอย่างนี้อนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 14 

รัศมีกายของท่านสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะทำบุญอะไรไว้? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแล้วมีใจยินดีได้พยากรณ์ 
ปัญหาแห่งผลกรรมที่ลูกถามว่า 

ครั้นดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู , มนุษย์ได้เป็นบุตรสะใภ้อยู่ในตระกูล 
แห่งพ่อผัว ได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสธุลีมีอินทรีย์ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว 
ดิฉันเลื่อมใสได้ถวายขนมแก่ภิกษุรูปนั้นด้วยมือทั้งสองของตน ครั้น 
ถวายส่วนขนมกึ่งส่วนแล้ว ดิฉันจึงมาบันเทิงใจอยู่ในสวนนันทวันที่ 
ท่านเห็นอยู่นี้ด้วยการทำบุญเช่นนั้น ดิฉันจึงมีผิวพรรณเช่นนี้ด้วยการ 
ทำบุญเช่นนั้น อิฐผลจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้อนึ่ง เพราะบุญนั้น 
โภคทรัพย์อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง จึงเกิดแก , ดิฉัน เพราะบุญ 
นั้น ดิฉันจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของดิฉันจึงสว่างไสว 
ไปทั่วทุกทิศ. 

จบ สุฌิสาวิมานที่ ๑๓. 

๑๔. สุณิสาวิมานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุฌิสาวิมานที่ ๒ 
[๑๔] พระมหาโมคคัลลานะถามว่า 

แน่ะนางเทพธิดา ท่านมีวรรณงาม มีรัศมีสว่างไสวฉายแสงไปทั่วทุกทิศ 
เหมือนกับดาวประกายพฤกษ์ เพราะทำบุญอะไรไว้ ท่านจึงมีผิวพรรณ 
งามถึงอย่างนี้เพราะทำบุญอะไรไว้ อิฐผลจึงสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ 
และโภคทรัพย์อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดขึ้นแก่ท่าน ดูกร 
นางเทพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ อาตมาขอถามท่าน ครั้งท่านยังเป็น 
มนุษย์อยู่ ได้ทำบุญสิ่งใดไว้ ท่านจึงมีอานุภาพอันรุ่งเรืองถึงอย่างนี้อนึ่ง 
รัศมีกายของท่านสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะทำบุญอะไรไว้? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีใจยินดีได้พยากรณ์ 
ปัญหาแห่งผลกรรมที่ลูกซักถามว่า 

ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ได้เป็นบุตรสะใภ้อยู่ในตระกูล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 15 

แห่งพ่อผัว ได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรีย์ผ่องใส ไม , ขุ่นมัว 
ดิฉันเลื่อมใสได้ถวายข้าวบาร์ลี และขนมถั่วเหลืองแก่ภิกษุรูปนั้นด้วยมือ 
ตนเอง ครั้นถวายแล้ว จึงมาบันเทิงใจอยู่ในสวนนันทวัน ด้วยการทำบุญ 
เช่นนั้น อิฐผลจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้อนึ่ง เพราะบุญนั้น โภคทรัพย์ 
ทั้งหลายอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง จึงเกิดแก่ดิฉัน ดิฉันจึงมี 
อานุภาพรุ่งเรืองถึงอย่างนี้อนึ่ง รัศมีกายของดิฉันสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
ก็เพราะบุญนั้นๆ. 

จบ สุฌิสาวิมานที่ ๑๔ 
๑๕. อุตตรา'วิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุตตราวิมาน 
[๑๕] พระมหาโมคคัลลานะถามว่า 

แน่ะนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงาม มีรัศมีสว่างไสวฉายแสงไปทั่วทุกทิศ 
เหมือนกับดาวประกายพฤกษ์ เพราะทำบุญอะไรไว้ ท่านจึงมีผิวพรรณงาม 
ถึงอย่างนี้ เพราะทำบุญอะไรไว้ อิฐผลจึงสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ และ 
โภคทรัพย์อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง จึงเกิดขึ้นแก , ท่าน ดูกร 
นางเทพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ อาตมาขอถามท่าน ครั้งท่านยังเป็น 
มนุษย์อยู่ได้ทำบุญสิ่งใดไว้ ท่านจึงมีอานุภาพอันรุ่งเรืองถึงอย่างนี้อนึ่ง 
รัศมีกายของท่านสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะทำบุญอะไรไว้? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีใจยินดีได้พยากรณ์ 
ปัญหาแห่งผลกรรมที่ลูกซักถามว่า 

เมื่อครั้งดิฉันยังปกครองบ้านเรือนอยู่ ดิฉันไม่มีความริษยา ไม่มีความ 
ตระหนี่ ไม , เย่อหยิ่ง ไม่ตีเสมอ ไม , โกรธ ไม่ประพฤตินอกใจสามี 
ไม่ประมาทในวันอุโบสถและวันปกติ เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ 
๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ คํ่า วัน ๑๕ คํ่า และวัน ๘ คํ่าแห่งปักษ์ และ 
ตลอดปาฏิหาริยปักษ์ ระมัดระวังในนิจศีลและอุโบสถศีลอย่างเคร่งครัด 
ตลอดกาลทุกเมื่อ ขณะที่อยู่ในวิมาน ดิฉันมีความสำรวมจำแนกทาน ยินดี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 16 

ในสิกขาบททั้ง ๕ คือ งดเว้นจากปาณาติบาตอย่างเด็ดขาด ๑ งดเว้นจาก 
ความเป็นขโมยอย่างห่างไกล ๑ ไม่ประพฤติล่วงประเวณี ๑ ระมัดระวัง 
ในการพูดเท็จ ๑ สำรวมการดื่มทั้าเมาอย่างเด็ดขาด ๑ ดิฉันเป็นผู้ฉลาดใน 
อริยสัจธรรม เป็นอุบาสิกาของพระโคดมผู้มีพระจักษุเปรื่องยศ ดิฉันนั้น 
ผู้ยิ่งยศโดยยศได้ก็เพราะศีลของตนเอง ดิฉันได้เสวยผลแห่งบุญของตน 
อยู่ จึงสุขกายสุขใจปราศจากโรค เพราะการกระทำและการประพฤติอย่าง 
นั้น ดิฉันจึงมีผิวพรรณถึงเช่นนี้อิฐผลสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้ได้ 
ก็เพราะการกระทำและการประพฤติอย่างนั้น โภคทรัพย์อันเป็นที่รัก 
แห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดแก่ดิฉันก็เพราะการกระทำอย่างนั้น ข้าแต่ภิกษุ 
ผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ ดิฉันขอบอกแก่ท่าน ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ 
ได้บำเพ็ญกิจและประพฤติสิ่งใดไว้ เพราะการกระทำและความประพฤติ 
นั้นดิฉันจึงมีอานุภาพอย่างรุ่งโรจน์ถึงเช่นนี้อนึ่ง รัศมีกายของดิฉันสว่าง 
ไสวไปทั่วทุกทิศ ก็เพราะการกระทำและความประพฤตินั้น. 

ก็และนางเทพธิดาได้กราบเรียนต่อไปว่า ขอท่านได้กรุณานำไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระ 
ภาคตามคำของดิฉันด้วยเถิดว่า นางอุตตราอุบาสิกา ขอถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผู้มีพระ 
ภาคด้วยเศียรเกล้า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้อที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์ดิฉัน ในสามัญผล 
อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ไม่น่าอัศจรรย์เลย แต่ข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ดิฉันในสกทาคามิผล 
นั้นน่าอัศจรรย์. 

จบ อุตตราวิมานที่ ๑๕ 
๑๖. สิริมาวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสิริมาวิมาน 

[๑๖] พระวังศีสเถระประสงค์จะให้นางสิริมาเทพธิดา ได้ประกาศบุญกรรมที่นางทำไว้ 
ในครั้งก่อน จึงย้อนถามนางด้วยคาถาสองคาถา ความว่า 

ดูกรนางงามประจำชั้นไตรทศ ผู้มีร่างกายสะโอดสะอง ฉันจะขอถามท่าน 
การที่ท่านเข้าถึงความเป็นผู้มีสกลกาย และยานพาหนะอย่างประเสริฐเลิศ 
ยิ่ง คือ ท่านมีรถถึง ๕๐๐ คัน บฌกรรมเนรมิตมาให้โดยเฉพาะ ทั้งเทียม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 17 

แล้วด้วยม้าอาชาไนยหลายตัว ทุกๆ ตัวเครื่องประดับประจำ ล้วน 
เครื่องสูง มันพากันก้มหน้าลง ในขณะที่ท่านจะลงมาจากเทวโลกและ 
เหินไปตามอากาศได้ มีกำลังฉับเฉี่ยว ม้าอาชาไนยทุกม้า อันบุญกรรม 
ดังนายสารถีเร่งแล้วก็พาตัวท่านไปได้ ท่านนั้นขณะที่ยืนอยู่บนรถอัน 
เพริศแพร้วที่บุญกรรมตกแต่งมาให้แล้ว ก็สว่างไสวคล้ายกับไฟกำลังโชติ 
ช่วงอยู่เช่นนี้เพราะได้ทำบุญสิ่งใดไว้? 

นางเทพธิดาอันพระเถระถามแล้ว เมื่อจะประกาศการกระทำของตนให้ประจักษ์ 
จึงตอบเป็นคาถาความว่า 

พระคุณเจ้าพูดถึงหมู , ทวยเทพชั้นปรนึมมิตวสวัสดี ซึ่งเป็นผู้เลิศโดยเชิง 
ภพที่อยู่ และโภคสมบัติหมู , ใดว่า เป็นทวยเทพที่เยี่ยมหาที่เปรียบมิได้ 
ทวยเทพเหล่านั้น ก็มีความสุขสบายแต่ในภพและโภคสมบัติที่ทวยเทพ 
พวกอื่นมาเนรมิตให้เท่านั้น เพราะฉะนั้น ทวยเทพที่มีหน้าที่เนรมิต 
ภพและโภคสมบัติให้ คือพวกที่พระคุณเจ้าพูดถึงอยู่นี้จึงได้นามว่า 
"นิมมานรดี" เป็นนางฟ้าที่มีร่างกายและผิวพรรณงดงามอันก่อให้เกิด 
ความงวยงงเพราะความรัก เดี๋ยวนี้มาถึงมนุษยโลกนี้แล้วเพื่อจะถวาย 
บังคมพระสัมมาส้มพุทธเจ้า 

เมื่อนางเทพธิดาประกาศความที่ตนเป็นนิมมานรดีเทพ ให้ปรากฏเช่นนี้แล้ว พระเถระ 
ใคร่จะถามถึงบุญกรรมที่นางให้ก่อสร้างไว้ในชาติก่อน จึงได้ภาษิตสองคาถาความว่า 
ชาติก่อนแต่จะเป็นนางเทพธิดานี้ท่านได้สั่งสมสุจริตกรรมอย่างไรไว้ 
ท่านมียศบริวารอยู่มากมาย เปียมไปด้วยความสุข สำหรับตัวท่านเล่า 
ก็มีถุทธิและอำนาจพ้นจากสิ่งธรรมดาสูงเยี่ยม และมักเหาะไปในอากาศ 
ได้ (เช่นนี้) เพราะบุญกรรมอะไร อนึ่ง รัศมีกายของท่านก็สว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศ และท่านเล่าก็มีมวลเทพเจ้าเกรงกลัวและห้อมล้อมอยู่รอบ 
ท่านจุติมาจากคติไหนจึงมาถึงสุคตินี้ แม่เทพธิดา อนึ่ง ท่านได้ทำตาม 
ด้วยอาการยอมรับเอาโอวาทานุสาสนึในศาสนปาพจน์ของพระศาสดาองค์ 
ไหน หากท่านเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าจริงไซร้ ขอท่านได้โปรดตอบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 18 
คำถามของฉันนี้แก่ฉันด้วย? 

เมื่อนางเทพธิดา จะตอบเนื้อความตามที่พระเถระถามอย่างนี้จึงกล่าวตอบด้วยคาถา 
เหล่านี้ความว่า 

ดิฉันเป็นพระสนมของพระเจ้าพิมพิสารผู้ประเสริฐ มีศิริ อยู่ในพระนคร 
ราชคถุห์ ซึ่งตั้งอยู่ในระหว่างภูเขา อันเป็นนครที่แออัดไปด้วยนักปราชญ์ 
ดิฉันมีความชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องชั้นเยี่ยม ชาวเมืองในกรุง 
ราชคถุห์ เขาพากันเรียกดิฉันว่า "นางสิริมา" พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ 
องอาจในจำพวกผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐ ผู้แนะนำสัตว์โลกให้เป็นผู้ 
พิเศษ ได้ทรงแสดงความไม่เที่ยงแห่งของจริง คือ เหตุเกิดของทุกข์ 
และทางให้ถึงความดับทุกข์ อันเป็นธรรมที่ไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่ง เป็น 
ทางถาวร ทางตรง เป็นทางสุขเกษมแก่ดิฉัน ครั้นดิฉันพิงธรรมอัน 
เป็นทางไม่ตาย ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรปรุงแต่งได้ ซึ่งเป็นคำสอนของพระ 
ตถาคตผู้ประเสริฐแล้ว จึงเป็นผู้สำรวมอย่างเคร่งครัดในศีลทั้งหลาย 
ดำรงมื่นอยู่ในธรรมปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่านรชนทรงแสดงไว้ 
แล้ว ครั้นดิฉันรู้จักบทอันปราศจากธุลี ซึ่งหาเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม , ได้ 
ที่พระตถาคตผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้นั้น ดิฉันจึงได้บรรลุสมาธิอันเกิด 
จากความสงบจิตใจในอัตภาพนั้นเอง ดิฉันนั้นจึงได้มีความแน่นอนใน 
มรรคผลอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมขึ้น ครั้นดิฉันได้พิงธรรมอันประเสริฐ 
อันไม่เกิดไม่ตายอย่างวิเศษแล้ว จึงหมดความเคลือบแคลงในพระรัตน 
ตรัย มีความรู้พิเศษในการรู้อริยสัจธรรม หมดความสงสัยในสิ่งทั้งปวง 
จึงควรเป็นที่บูชาของชุมนุมชน ได้รับผลคือความสุขอันมื่นคง เป็นเครื่อง 
ตอบแทนมากมาย โดยทำนองตามที่กราบเรียนมานี้ดิฉันจึงเป็นนางเทพ 
ธิดาผู้เห็นนิพพาน เป็นสาวิกาของพระตถาคตผู้ประเสริฐ เป็นผู้ได้เห็น 
ธรรมตามความเป็นจริง เป็นผู้ตั้งอยู่ในผลชั้นแรก คือ เป็นพระโสดาบัน 
ก็ทุคติย่อมไม่มีแก่ดิฉันอีก ดิฉันนั้นมาเฟิาพระสัมมาส้มพุทธเจ้าผู้'ประ 
เสริฐ ก็เพื่อจะถวายบังคม และนมัสการภิกษุทั้งหลายที่น่าเลื่อมใส 
ผู้ยินดีในธรรมอันไม่มีโทษ และเพื่อจะนมัสการสถานที่ๆ พระสมณะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 19 

ประชุมกัน อันเป็นสถานที่มีธรรมเกษม ดิฉันเป็นผู้มีความเคารพใน 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระสิริ เป็นพระธรรมราชา ครั้นได้เห็น 
พระสัมมาส้มพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชญ์แล้ว ก็อิ่มเอิบปลาบปลื้มใจ ดิฉัน 
ขอถวายบังคมพระตถาคต ผู้เป็นสารถีของบุคคลที่ควรแกอย่างยอดเยี่ยม 
ทรงตัดตัณหาเสียได้ ทรงยินดีแล้วในกุศลธรรม ผู้ทรงแนะนำประชุมชน 
ให้พ้นจากทุกข์ได้ ผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกในทางที่เป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่ง. 

จบ สิริมาวิมานที่ ๑๖. 

๑๗. เปสการิยวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเปสการิยริมาน 

[๑๗] นางเปสการีเทพธิดาชมวิมานของตนเองด้วยคาถา กึ่งคาถาความว่า วิมาน 
หลังนี้เป็นวิมานงามรุ่งเรือง มีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ ใหญ่โต 
สะอาดสะอ้าน ล้อมรอบด้วยต้นไม้ทองคำ วิมานหลังนี้เกิดเพราะผล 
กรรมของเรา นางเทพอัปสรตั้งแสนเหล่านี้ซึ่งเกิดประจำในวิมาน 
ก็เพราะกรรมของเรา 

สมเด็จอัมรินทราธิราช มีเทวโองการตรัสถามด้วยคาถาสองคาถากึ่งความว่า 
ท่านเป็นผู้เพรียบพร้อมไปด้วยบริวาร มีรัศมีกายแผ่ซ่านกว่าเทพเจ้าที่เกิด 
ก่อน พระจันทร์มีรัศมีสุกสะกาวยิ่งกว่าหมู่ดาวนักขัตฤกษ์ ฉันใด ท่าน 
ก็รุ่งเรืองสุกใสกว่านางเทพอัปสรทั้งหมด โดยเชิงบริวาร ฉันนั้นเหมือน 
กัน แน่ะนางงามผู้มีพักตร์ควรพิศ ท่านมาจากภพไหน จึงได้มาเกิดที่ภพ 
ของเรานี้เทพเจ้าชาวไตรทศรวมหมดทั้งพระอินทร์ พระพรหม ดูเหมือน 
จะไม , รู้สึกอิ่มในการดูท่าน? 

นางเทพธิดา อันสมเด็จอัมรินทราธิราชมีเทวโองการตรัสถามอย่างนั้น เมื่อจะประกาศ 
เนื้อความนั้น จึงกล่าวคาถาสองคาถาความว่า 

ขอเดชะ พระองค์ผู้องอาจ พระองค์ตรัสถามหม่อมฉันถึงตระกูลเดิม 
ของหม่อมฉันว่า ท่านจุติมาจากภพไหนจึงได้มาเกิดที่ภพของเรานี้หม่อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 20 

ฉันได้จุติมาจากกรุงพาราฌสี ซึ่งเป็นบุรีของแคว้นกาสี เมื่อก่อนขณะ 
ที่อยู่ในนครนั้น หม่อมฉันเป็นธิดานายช่างหูก ผู้มี , ใจเลื่อมใส'ใน 
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งหม่อมฉันได้ถึงแล้วโดย 
ใกล้ชิด ไม่มีความสงสัย มีสิกขาบทอันได้สมาทานแล้ว ไม , ด่างพร้อย 
ได้สำเร็จอริยผล เป็นผู้แน่นอนในทางที่จะตรัสรู้ซึ่งธรรม ของสัมมาสัม 
พุทธเจ้า เป็นผู้มีพระอนามัยดี. 

สมเด็จอัมรินทราธิราช เมื่อจะทรงอนุโมทนาบุญสมบัติ ของนางเทพธิดานั้น 
จึงตรัสคาถาถึ่งความว่า 

เราขอแสดงความยินดีต่อท่านผู้มาในที่นั้ได้โดยสวัสดี ท่านเป็นผู้รุ่งเรือง 
ด้วยยศ มีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์อย่าง 
ใกล้ชิด ไม่มีความสงสัย เป็นผู้ตั้งอยู่ในสิกขาบทอย่างบริบูรณ์ เป็นได้ 
สำเร็จอริยผล เป็นคนหมดโรค ควรที่จะได้ตรัสรู้ธรรมของพระสัมมา 
ส้มพุทธเจ้าแน่นอน. 

จบเปสการิยริมานที่ ๑๗. 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ปิฐวิมานที่ ๑ ๒. ปิฐริมานที่ ๒ 

๓.ปิฐริมานที่๓ ๔.ปิฐวิมานที่๔ 

๕.กุญชรวิมาน ๖.นาวาวิมานที่๑ 

๗. นาวาวิมานที่ ๒ ๘. นาวาวิมานที่ ๓ 

๙. ปทีปวิมาน ๑๐. ติลทักขิณาวิมาน 

๑๑. ปติพพตาวิมานที่ ๑ ๑๒. ปดึพพตาวิมานที่ ๒ 

๑๓. สุณิสาวิมานที่ ๑ ๑๔. สุฌิสาวิมานที่ ๒ 

๑๕. อุตตราวิมาน ๑๖. สิริมาวิมาน 

๑๗. เปสการิยริมาน. 

จบ วรรคที่ ๑ ในอิตถีวิมาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 21 

จิตตลดาวรรคที่ ๒ 
๑. ทาสีวิมาน 

ว่าด้วยบุญที่ทำให้ไปเกิดในทาสีวิมาน 
[๑๘] ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ท่านผู้แวดล้อมด้วยหมู , นางเทพนารี เที่ยวชมไปโดยรอบในสวนชิตตลดา 
วันอันน่ารื่นรมย์ ประดุจท้าวสักกเทวาธิราช ยังทิศทั้งปวงให้สว่างไสว 
เหมือนดาวประกายพฤกษ์ ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะกรรมอะไร อิฐผล 
ย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะกรรมอะไร ประการหนึ่ง โภคสมบัติ 
ต่างๆ อันเป็นเครื่องปลื้มใจ ย่อมเกิดขึ้นแก , ท่านเพราะกรรมอะไร ดูกร 
นางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก อาตมาขอถามท่าน ครั้งเมื่อท่านเกิดเป็น 
มนุษย์ได้ท่าบุญอะไรไว้ ท่านเป็นผู้มีอานุภาพรุ่งเรืองเช่นนี้และมี 
รัศมีสว่างไสวไปทั่วทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลื้มใจ จึง 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ครั้งเมื่อดิฉันเกิดเป็น 
มนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ได้เป็นทาสีหญิงรับใช้ในตระกูลแห่งชนอื่น 
ดิฉันนั้นเป็นอุบาสิกาของพระสมณโคดม ผู้มีพระจักษุและพระเกียรติยศ 
เมื่อดิฉันรักษาศีล ท่ามนสิการในกรรมฐานอยู่ ๑๖ ปี กรรมฐานกล่าวคือ 
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการได้สำเร็จแก่ดิฉัน ด้วยอานุภาพแห่งการ 
มนสิการนั้น การออกไปจากกิเลสได้เกิดมีแก่ดิฉัน ในศาสนาของพระ 
สมณโคดมผู้ทรงพระคุณคงที่ เพราะมีมนสิการมั่นอยู่ในชิตว่า แม้ถึง 
ร่างกายนี้จะแตกท่าลายไปก็ตามที การที่จะหยุดความเพียรในการเจริญ 
กรรมฐานนี้เป็นอันไม่มีเป็นอันขาด ขอท่านจงดูผลแห่งความเพียร 
เป็นเหตุก้าวไปสู่คุณเบื้องหน้า กล่าวคือความสวัสดี ความเกษม 
ความปราศจากเสี้ยนหนามคือกิเลส สภาวะที่หาเครื่องยึดเหนี่ยวมิได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 22 

ความซื่อตรง และองค์อริยมรรค ที่สัตบุรุษทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า 
เป็นต้นประกาศแล้ว อันเป็นอุปนิสัยสืบเนื่องมาจากการรักษาสิกขาบท ๕ 
ประการของดิฉันนั้น อันเป็นเหตุให้บรรลุซึ่งผลอันนี้ดิฉันเป็นที่โปรด 
ปรานและคุ้นเคยกับท้าวสักกเทวราช เทพบุตรอันมีนามว่าอาลัมพะ 
คัคคมะ ภีมะ สาธุวาที ปสังสิยะ โปกขรา และสุผัสสะ และเหล่า 
เทพธิดาน้อยๆ อันมีนามว่า วีณา โมกขานันทาสุนันทา โสณทินนา 
สุจิมหิตา อาลัมพุสา มิสสเกสี และนางบุณฑริกา ได้ทำการบำเรอ 
ปลุกปลื้มแก่ดิฉัน ด้วยดนตรีทิพย์มีประมาณได้หกหมื่น และนางเทพ 
กัญญาเหล่านี้ คือ นางเอนึปัสสา นางสุปัสสา นางสุภัททา นางมุทุกาวที 
ผู้ประเสริฐกว่า นางเทพอัปสรทั้งหลาย และนางเทพกัญญาเหล่าอื่นผู้บำรุง 
บำเรอ นางเทพอัปสรทั้งหลายเหล่านั้น ได้เข้ามาสู่ที่ใกล้ชิดตามกาล 
อันควร สนองเสนอดิฉันด้วยวาจาที่น่ายินดีว่า เอาเถอะ พวกดิฉันจัก 
ฟ้อนรำขับร้อง จักยังท่านให้รื่นรมย์ ดังนี้ฐานะที่ดิฉันได้รับในบัดนี้ 
ย่อมไม่มีแก , ผู้ที่ไม , ได้ทำบุญไว้ ฐานะที่หาความโศกมิได้ น่าเพลิดเพลิน 
น่ารื่นรมย์ เป็นอุทยานใหญ่ของเทวดาชาวไตรทศเช่นนี้ ย่อมเกิดมีสำหรับ 
ผู้มีบุญเท่านั้น ผู้ไม , ได้ทำบุญไว้ ย่อมไม , มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลก 
หน้า ส่วนผู้มีบุญอันได้บำเพ็ญแล้ว ย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลก 
หน้า อันบุคคลผู้ปรารถนา เพื่อสถิตร่วมกับเทวดาชาวไตรเทศเหล่านั้น 
ควรจะบำเพ็ญกุศลไว้ให้มาก เพราะว่าผู้มีบุญอันก่อสร้างไว้แล้ว ย่อม 
เพรียบพร้อมด้วยโภคสมบัติ ร่าเริงบันเทิงอยู่ในสวรรค์. 

จบ ทาสีวิมานที่ ๑. 

๒. ลขุมาวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในลขุมาวิมาน 

[๑๙] พระมหาโมคดัลลานเถระ เมื่อขณะท่องเที่ยวอยู่ ณ เทวสถานได้ถามนางเทพธิดา 


ตนหนึ่งว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 23 

ดูกรนางเทพธิดา ท่านเป็นผู้มีรัศมีงามยิ่งนัก ส่องสว่างไสวไปทั่วทิศ 
สถิตอยู่ ประดุจดาวประจำรุ่ง ฉะนั้น ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญ 
กรรมอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลื้มใจ ได้ 
พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า เมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ 
บ้านของดิฉันตั้งอยู่ใกล้คับประตูบ้านชาวประมง ดิฉันได้ถวายข้าวสุก 
ขนมกุมมาส ผักดอง และนั้าเครื่องดื่ม เจือด้วยรสต่างๆ แก , พระ 
สาวกทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ยิ่ง ซึ่งออกจากประตูบ้านชาวประมง 
กำลังท่องเที่ยวไปในบ้านของดิฉันนั้น ประการหนึ่ง ดิฉันเป็นผู้มี'จิต 
เลื่อมใสในพระอริยสาวกผู้มีจิตอันซื่อตรง ได้เข้ารักษาอุโบสถศีลอัน 
ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ๘ คํ่า และ 
ตลอดปาฏิหาริยปักษ์ เป็นผู้สังวรด้วยดีในองค์ศีลทุกเมื่อ เป็นผู้สำรวม 
และจำแนกทาน จึงได้ครอบครองวิมานนี้เป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต 
เว้นขาดจากการเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยไถยชิต จากการประพฤติล่วง 
ละเมิดในกาม สำรวมจากมุสาวาท และจากการดื่มนั้นมา เป็นผู้ยินดี 
ในเบญจศีล ฉลาดในอริยสัจ เป็นอุบาสิกาของพระสมณโคดมผู้มี 
พระจักษุ และพระเกียรติยศ ดิฉันมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ 
และมีรัศมีสว่างไสว ไปทั่วทุกทิศ ประการหนึ่ง ขอท่านผู้เจริญพึง 
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า แล้วทูลตาม 
กำของดิฉันว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสิกาชื่อลขุมา ถวายบังคม 
พระบาททั้งคู , ของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็การ 
ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์ดิฉันในสามัญผล อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น 
ไม่น่าอัศจรรย์ แต่การที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ดิฉัน ในสกทาคามิผล 
นั้น นำอัศจรรย์แท้จริง. 

จบ ลขุมาวิมานที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 24 

๓. อาจามทายิกาวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอาจามทายิกาวิมาน 
[๒๐] ท้าวสักกเทวราชเมื่อจะตรัสถามถึงที่เกิดแห่งหญิงนั้น กะพระมหากัสสปเถระ 
จึงตรัสคาถาสองคาถาความว่า 

หญิงขัดสน เป็นคนกำพร้า อาศัยชายคาเรือนของคนอื่นอยู่ มีจิตเลื่อมใส 
ได้ถวายข้าวตังแด่พระคุณเจ้าผู้เที่ยวไปบิณฑบาต ซึ่งมาหยุดยืนนิ่งอยู่ 
เฉพาะหน้า ด้วยมือของตนเอง ครั้นละจากอัตภาพมนุษย์แล้ว ได้ไป 
บังเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ชั้นไหนหนอ? 

พระมหากัสสปเถระถวายพระพรว่า 

หญิงขัดสน เป็นคนกำพร้า อาศัยชายคาเรือนของคนอื่นอยู่ มีจิต 
เลื่อมใส ได้ถวายข้าวตังแก่อาตมภาพผู้กำลังเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต 
ซึ่งมายืนหยุดนิ่งเฉพาะหน้า ด้วยมือของตนเองนั้น ครั้นละจากอัตภาพ 
มนุษย์ จุติจากมนุษยโลกนี้พ้นไปแล้ว ได้บังเกิดเป็นเทพธิดาผู้มี 
ถุทธิมาก อยู่ ณ ชั้นนิมมานรดี ถึงความสุขอันเป็นทิพย์ ร่าเริง 
บันเทิงใจอยู่ในชั้นนิมมานรดีนั้น เหตุสักว่าอาจามทานฯ 
ท้าวสักกเทวราชกล่าวสรรเสริญทานนั้นว่า 

นำอัศจรรย์จริงหนอ ทานของคนกำพร้าไร้ญาติ เป็นทานที่นำมาแต่ 
ผู้อื่นแล้ว ได้นอบน้อมถวายแก่พระมหากัสสป สำเร็จเป็นทักษิณา 
มากถึงเพียงนี้ นางแก้วผู้งามทั่วสรรพางค์ สามีไม , จืดจางในการมอง 
ชม ได้รับอภิเษกเป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ ก็ยังไม่ 
เทียบเท่าเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามทานนี้ทองคำแท่งมีปริมาณตั้งร้อยก็ดี 
ม้ามีกำลังเร็วมีปริมาณตั้งร้อยก็ดี ราชรถอันเทียมด้วยม้าอัศดรตั้งร้อย 
ก็ดี นางราชกัญญาอันประดับประดาแล้วด้วยแก้วมุกดา และแล้วมณี 
และต่างหูมีปริมาณตั้งแสนก็ดี ก็ยังไม่เทียบเท่าเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจาม 
ทานนี้ คชสารตัวประเสริฐเกิดแต่ป่าหิมพานต์ เป็นคชสารตระกูลมา 
ตังคะ มีงางามงอนดุจงอนรถ มีสายรัดแล้วด้วยทองคำ มีข่ายทองคำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 25 

ปกเหนือกระพองศีรษะ มีประมาณตั้งร้อยเชือก ก็ยังไม , เทียบเท่าเสี้ยว 
ที่ ๑๖ ของอาจามทานนี้ถึงแม้พระเจ้าจักรพรรดิ ได้เสวยราชสมบัติ เป็น 
ใหญ่ในมหาทวีปทั้งสี่ ก็ยังไม่เทียบเท่าเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามทานนี้. 

จบ อาจามทายิกาวิมานที่ ๓ 
๔. จัณฑาลิวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในจัณฑาลิวิมาน 
[๒๑] พระมหาโมคคัลลานเถระได้กล่าวคาถาสองคาถาความว่าแน่ะยายจัณฑาล 
ท่านจงถวายอภิวาทพระบาทยุคลของพระสมณโคดมผู้อุดม ด้วยพระ 
เกียรติยศ พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าผู้วิเศษทั้งหลาย ได้ประทับยืนอยู่เพื่อ 
ทรงอนุเคราะห์ท่านคนเดียวเท่านั้น ท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสยิ่ง ใน 
พระพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งมวล เป็นผู้หนักแน่น แล้วจงประคอง 
หัตถ์ถวายอภิวาทโดยเร็วเถิด ชีวิตของท่านยังเหลือห้อยเต็มที. 

เพื่อจะแสดงประวัติของหญิงจัณฑาลนั้นโดยตลอด ท่านพระสังคีติกาจารย์จึงกล่าวคาถา 
สองคาถานี้ว่า 

หญิงจัณฑาลผู้นี้มีตนอันอบรมแล้ว ดำรงไว้ซึ่งสรีระอันเป็นที่สุด อัน 
พระมหาเถระตักเตือนแล้ว จึงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระสมฌ 
โคดม ผู้อุดมด้วยพระเกียรติยศ แต่โคนมได้ขวิดนางในขณะที่กำลังยืน 
ประคองหัตถ์ นมัสการพระสัมมาส้ม่พุทธเจ้า ผู้ส่องแสงสว่าง คือ 
พระญาณในโลกอันมืดมัว. 

เพื่อประกาศข้อความเป็นไปของตน นางเทพธิดาจึงกล่าวว่า 

ข้าแต่ท่านวีรบุรุษผู้มีอานุภาพมาก พวกดิฉันถึงแล้ว'ซึ่งความเป็นผู้มีฤทธิ” 

อันประเสริฐ เข้ามาขอถวายนมัสการท่านผู้สี้นอาสวะปราศจากกิเลสธุลี 
เป็นผู้ไม , หวั่นไหว. 

พระมหาโมคคัลลานเถระจึงกล่าวกะนางนี้นว่า 

ท่านทั้งหลายผ้มีรัศมีอร่ามงามร , งโรจน์ มากด้วยเกียรติยศ ประดับประดา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 26 

ด้วยเครื่องอาภรณ์งามวิจิตรพิสดาร แวดล้อมด้วยหมู , นางอัปสรพากันลง 
มาจากวิมาน แนะแม่เทพธิดาผู้มีคุณอันงาม ท่านเป็นใคร มาไหว้ 

(ยู่ 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาเถระถามอย่างนี้จึงกล่าวคาถา ๔ คาถา ความว่า 
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก เป็นหญิง 
จัณฑาล อันท่านผู้เป็นวีรบุรุษส่งไปเพื่อถวายบังคมพระบาทของพระ 
พุทธเจ้า ดิฉันได้ถวายบังคมพระบาทยุคลของพระสมณโคดมผู้เป็น 
พระอรหันต์ มีพระเกียรติยศอันงาม ครั้นได้ถวายบังคมพระบาทยุคล 
แล้ว เคลื่อนจากกำเนิดหญิงจัณฑาลไปบังเกิดในวิมาน อันเพรียบพร้อม 
ด้วยสมบัติทั้งปวงในเทวราชอุทยานมีนามว่านันทวัน นางเทพอัปสร 
ประมาณพันหนึ่งได้พากันมายืนห้อมล้อมดิฉัน ดิฉันเป็นผู้ประเสริฐเลิศ 
กว่านางเทพอัปสรเหล่านั้นโดยรัศมี เกียรติยศ และอายุ ดิฉันได้กระทำ 
กรรมอันงามมากมาย มีสติสัมปชัญญะ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พวกดิฉันพา 
กันมาครังนื เพื่อถวายนมัสการท่านผู้เป็นนักปราชญ์ ประกอบด้วยความ 
เอ็นดูในโลก. 

นางเทพธิดานั้น ครั้นกล่าวถ้อยคำนี้แล้ว เป็นผู้ประกอบด้วยความ 
กตัญญกตเวที ไหว้เท้าทั้งสองของพระมหาโมคคัลลานเถระ องค์อรหันต์ 
แล้วก็อันตรธานไป ณ ที่นั้นนั่นเอง. 

จบ จัณฑาลวิมานที่ ๔. 

๕. ภัททิตถิกาวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในภัททิตถิกาวิมาน 
[๒๒] พระผู้มีพระภาคตรัสถามถึงบุรพกรรมที่นางภัททาเทพธิดานั้นได้กระทำไว้ 
ว่าท่านผู้มีกายอันมีรัศมีสีสรรต่างๆ บ้างเขียว บ้างเหลือง บ้างดำ หงสบาท 
และแดง แวดล้อมด้วยกลีบเกสรดอกไม้ มีเกศเกล้าอันแพรวพราวด้วย 
พวงมณฑาทิพย์ ดูกรนางผู้มีปัญญาดี ต้นไม้เหล่านี้ย่อมไม่มีในหมู , เทวดา 
เหล่าลื่น ดกรนางผ้เลอยศ พ่านได้บังเกิดในหม , เทวดาชั้นดาวดึงส์ เพราะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 27 

กรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดา ขอท่านจงแถลงข้อที่เราถาม ผลเช่นนี้แห่ง 
กรรมอะไร? 

นางเทพธิดา เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้ว จึงกราบทูลพยากรณ์ด้วยคาถา 

เหล่านี้ว่า 

หม่อมฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในกิมพิลนคร ชนทั้งหลายรู้จักหม่อมฉันชื่อ 
ว่า ภัททิตถิกา หม่อมฉันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธา และศีล ยินดีใน 
การจำแนกทานทุกเมื่อ มีจิตอันผ่องใส ได้ถวายผ้านุ่งห่ม ภัตตาหาร 
เสนาสนะ และประทีปพร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์ ในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติ 
ชื่อตรง หม่อมฉันได้เข้ารักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการใน 
ดิถีที่ ๑๔-๑๕ และดิถีที่ ๘ ของปักษ์ ตลอดปาฏีหาริยปักษ์ เป็น 
ผู้สำรวมแล้วด้วยดีในศีลทุกเมื่อ คือ งดเว้นจากปาณาติบาต เป็นผู้เว้น 
ขาดจากการถือเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยไถยชิต จากการประพฤติผิดในกาม 
สำรวมจากมุสาวาท และจากการดื่มนี้าเมา เป็นผู้ยินดีในสิกขาบททั้ง ๕ 
และเป็นผู้ฉลาดในอริยสัจ เป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าผู้มีพระสมันต 
จักษุ มีปกติเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท หม่อมฉันได้บำเพ็ญสุจริต 
ธรรมความชอบสำเร็จแล้ว จุติจากมนุษยโลกนั้นแล้ว เป็นนางเทพธิดา 
ผู้มีรัศมีกายอันรุ่งโรจน์ เที่ยวเชยชมอยู่ในสวนนันทวัน อนึ่ง หม่อมฉัน 
ได้เลี้ยงดูท่านภิกษุผู้เป็นอัครสาวกทั้งสอง ผู้อนุเคราะห์ชาวโลกด้วย 
ประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่ง ผู้เพรียบพร้อมด้วยตบะธรรม เป็นจอมปราชญ์ 
และได้บำเพ็ญสุจริตธรรมความชอบไว้มาก ครั้นจุติจากมนุษยโลกนั้น 
แล้ว ได้บังเกิดเป็นเทพธิดา ผู้มีรัศมีกายอันสว่างไสว เที่ยวเชยชม 
อยู่ในสวนนันทวัน หม่อมฉันได้เข้ารักษาอุโบสถ อันประกอบด้วยองค์ 
๘ ประการ มีคุณอันกำหนดมิได้ นำมาซึ่งความสุขเนืองนิตย์ และได้ 
สร้างกุศลธรรมความชอบไว้บริบูรณ์แล้ว ครั้นจุติจากมนุษยโลกนั้นแล้ว 
ได้บังเกิดเป็นนางเทพธิดาผู้มีรัศมีกายอันรุ่งเรือง เที่ยวเชยชมอยู่ในเทพ 
อุทยานนันทวัน. 

จบ ภัททิตถิกาวิมานที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 28 
๖. โสณทินนาวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในโสณทินนาวิมาน 
[๒๓] พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้สอบถามนางเทพธิดาตนหนึ่งด้วยคาถา 
ความว่า ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะทำบุญอะไรไว้ ท่านจึง 
มีผิวพรรณงามเช่นนี้เพราะทำบุญอะไรไว้ อิฐผลสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ 
และโภคทรัพย์อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดขึ้นแก , ท่าน แน่ะ 
แม่เทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก อาตมาขอถามท่าน เมื่อท่านยังเป็นมนุษย์ 
ได้กระทำบุญสิ่งใดไว้ และเพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมีอานุภาพรุ่งเรือง 
ถึงเพียงนี้และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ใน 
พระนครนาลันทา ชนชาวนาลันทานครรู้จักดิฉันว่า โสณทินนาเป็น 
ผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและศีล ยินดีแล้วในทานบริจาคเสมอ ได้ถวายผ้า 
นุ่งห่ม ภัตตาหาร เสนาสนะ และประทีปพร้อมด้วยเชื้อ ในพระอริยเจ้า 
ผู้มีจิตเที่ยงธรรมเป็นอันมาก ด้วยชิตอันผ่องใส ดิฉันได้เข้ารักษา 
อุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ทุกวัน ๑๔-๑๕ คํ่า และ 
วัน ๘ คํ่า แห่งปักษ์ และตลอดปาฏิหาริยปักษ์ด้วย เป็นผู้สำรวมด้วย 
ดีในองค์ศีลทุกเมื่อ เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต เว้นห่างไกลจาก 
อทินนาทาน และการประพฤติผิดในกาม สำรวมจากมุสาวาท และจาก 
การดื่มนี้าเมา ดิฉันเป็นอุบาสิกาของพระสมณโคดมผู้มีพระจักษุ และ 
พระเกียรติยศ เป็นผู้ยินดีในสิกขาบททั้ง ๕ มีปัญญาเฉลียวฉลาดใน 
อริยสัจ ดิฉันจึงมีรัศมีงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เพราะบุญนั้น. 

จบ โสณทินนาวิมานที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 29 
๗. อุโบสถวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุโบสถวิมาน 
[๒๔] ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดานั้นว่า 
ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมีผิวพรรณ 
งามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรม 
อะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ลูกถามนั้นว่า 
ดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองสาเกต ประชาชนเรียกดิฉันว่าแม่อุโบสถ 
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและศีล -.. ได้เป็นอุบาสิกาของพระสมณโคดม 
ผู้มีพระจักษุ สมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศ เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึง 
มีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญนั้น. 

เมื่อจะแสดงโทษของตน นางเทพธิดานั้นจึงได้กล่าวคาถา ๒ คาถาอีกว่า 
ความพอใจได้เกิดมีแก , ดิฉัน เพราะได้ทราบถึงทิพสมบัติต่างๆ ใน 
นันทวันเนืองๆ เพราะเหตุที่ตั้งใจไว้ ดิฉันจึงได้บังเกิดในนันทวัน 
ชั้นดาวดึงสพิภพนั้น ดิฉันมิได้ใส่ใจถึง เพราะวาจาของพระพุทธเจ้า 
เหล่ากอแห่งพระอาทิตย์ ตั้งจิตไว้ในภพอันเลว จึงมีความเดือดร้อนใน 
ภายหลัง. 

เพื่อจะปลุกปลอบใจนางเทพธิดานั้น พระมหาโมคคัลลานเถระจึงกล่าวคาถานั้น ความว่า 
ดูกรแม่เทพธิดา อาตมาถามท่านแล้ว ล้าทราบอายุของท่าน ผู้อยู่ใน 
อุโบสถวิมาน ในโลกนี้ จงบอกว่าสิ้นกาลนานเท่าไร? 

นางเทพธิดานั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านจอมปราชญ์ดิฉันดำรงอยู่ในอุโบสถวิมานนี้สิ้นกาลประมาณ 
หกหมื่นปีทิพย์ จุติ-จากที่นี้แล้ว จักไปบังเกิดเป็นมนุษย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 30 

พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ยังนางเทพธิดานั้นให้อาจหาญร่าเริงด้วย 
คาถานี้ความว่า 

ท่านอย่าสะทกสะท้านถึงการอยู่ในอุโบสถวิมานนี้เลย ท่านเป็นผู้อัน 
พระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้แล้ว ท่านจักถึงคุณวิเศษ คือ เป็น 
พระโสดาบัน ทุคติของท่านก็จักพลันเสื่อมไป. 

จบ อุโบสถวิมานที่ ๗. 

๘. สุนึททา'วิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุนึททาวิมาน 
[๒๕] พระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อจะถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดานั้น 
จึงกล่าวคาถานี้ความว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านเป็นผู้มี'วรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุรพกรรมอะไร 
ท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ใน 
พระนครราชคถุห์ ประชาชนเรียกว่า สุนึททา เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธา 
และศีล -.. เป็นอุบาสิกาของพระสมณโคดมผู้มีพระจักษุ สมบูรณ์ด้วย 
พระเกียรติยศ เพราะบุญกรรมนั้น และจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ 
ดิฉันมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น 
จบ สุนิททา'วิมานที่ ๘. 

๙. สุทินนาวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุทินนาวิมาน 
[๒๖] พระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อจะถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดานั้น จึงกล่าว 
คาถานี้ความว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 31 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านเป็นผู้มี'วรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไปทั่ว 
ทุกทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร? 

ท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า 
ดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองราชคถุห์ ประชาชนเรียกดิฉันว่า แม่สุทินนา 
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและศีล -.. เป็นอุบาสิกาของพระสมณโคดมผู้มี 
พระจักษุ สมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศ เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ 
กรรมนั้น. 

จบ สุทินนาวิมานที่ ๙. 

๑๐. ภิกษาทายิกาวิมานที่ ๑ 
ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในภิกษาทายิกาวิมานที่ ๑ 
[๒๗] พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดานั้น ด้วยคาถาเหล่านี้ความว่า 
ดูกรแม่เทพธิดา ท่านเป็นผู้มีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีล่องสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึง 
มีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ 
กรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่พระเถระถามนั้นว่า 
ในชาติก่อน ดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู , มนุษย์ในมนุษยโลก ได้พบเห็น 
พระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรีย์ผ่องใสไม , ขุ่นมัว ดิฉันเกิด 
ความเลื่อมใส ได้ทูลถวายภิกษาแด่พระองค์ท่านด้วยมือของดิฉันเอง 
เพราะบุญกรรมอันนั้น ดิฉันจึงมีวรรณงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่าง 
ไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 

จบ ภิกษาทายิกาวิมานที่ ๑๐. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 32 

๑๑. ภิกษาทายิกาวิมานที่ ๒ 
ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในภิกษาทายิกาวิมานที่ ๒ 
[๒๘] พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนนั้น ด้วยคาถานี้ความว่า. 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านเป็นผู้มี'วรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสว 
ไปทั่วทุกทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร 
ท่านจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่พระเถระถามนั้นว่า 
ในชาติก่อน ดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่ในมนุษย์มนุษยโลก ได้พบเห็น 
พระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรีย์ผ่องใสไม , ขุ่นมัว ดิฉันเกิดความ 
เลื่อมใส ได้ทูลถวายภิกษาแด่พระองค์ท่านด้วยมือของดิฉันเอง เพราะ 
บุญกรรมอันนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสว 
ไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 

จบ ทุติยภิกษาทายิกาวิมานที่ ๑๑. 


รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. ทาสีวิมาน ๒. ลขุมาวิมาน ๓. อาจามทายิกาวิมาน ๔. จัณฑาลิวิมาน ๕. ภัททิต 
ถิกาวิมาน ๖. โสณทินนาวิมาน ๗. อุโปสถวิมาน ๘. สุนึททาวิมาน ๙. สุนึนนาวิมาน ๑๐. ภิกษา 
ทายิกาวิมานที่ ๑ ๑๑. ภิกษาทายิกาวิมานที่ ๒. 

จบ วรรคที่ ๒ ในอิตถีวิมาน. 

จบ ปฐมภาณวาร. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 33 
ปาริฉัตตกวรรคที่ ๓ 
๑. อุฬารวิมาน 
ว่าด้วยอุฬารวิมาน 

[๒๙] พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามนางเทพธิดาด้วยคาถาความว่า ดูกรนาง 
เทพธิดา ยศและวรรณะของท่านใหญ่ยิ่ง สว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เหล่า 
เทพนารีและเหล่าเทพบุตรทั้งหลายประดับประดาดีแล้ว ฟ้อนรำขับร้อง 
ทำให้ท่านร่าเริง ห้อมล้อมเพื่อบำเรอท่านอยู่ วิมานของท่านเหล่านี้ 
ล้วนแต่เป็นวิมานทองคำ น่าดูน่าชมมาก ทั้งท่านเล่าก็เป็นใหญ่กว่า 
เทพเจ้า เหล่าที่สมบูรณ์ด้วยความปรารถนาทุกอย่าง มีความเป็นอยู่อัน 
ยิ่งใหญ่ ร่าเริงใจอยู่ในหมู , ทวยเทพ ดูกรนางเทพธิดา ท่านอันอาตมา 
ถามแล้ว ขอจงบอกผลนี้แห่งกรรมอะไร? 

นางเทพธิดาตอบว่า 

ดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก เป็นบุตรสะใภ้ในตระกูลของคน 
ทุศีล ซึ่งเป็นตระกูลที่มีพ่อผัวแม่ผัวไม่มีศรัทธา เป็นคนตระหนี่ 
ดิฉันถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีล ได้ถวายขนมเบื้องแก่ท่านซึ่งกำลังเที่ยว 
บิณฑบาตอยู่ แล้วจึงได้บอกแก่แม่ผัวว่า มีพระสมณะมาที่นี่ ดิฉัน 
เลื่อมใส ได้ถวายขนมเบื้องแก่ท่านด้วยมือของตน แม่ผัวด่าดิฉันว่า 
นางสู่! ทำไมเธอจึงไม , ถามฉันเสียก่อนว่า จะถวายทานแก่สมณะดังนี้เล่า 
เพราะการถวายขนมเบื้องนั้น แม่ผัวเกนี้ยวกราดเอา ทุบดีดิฉันด้วยสาก 
ดิฉันไม , อาจมีชีวิตอยู่ได้นานจึงสิ้นชีพลง พ้นจากการทรมานอย่างสาหัส 
จติจากมนษย์นั้นแล้วจึงได้มาเกิดบนสวรรค์ เป็นพวกเดียวกันกับเทพเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 34 

ชั้นดาวดึงส์ เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และ 
มีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 

จบ อุฬารวิมานที่ ๑. 

๒. อุจฉุวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุจฉุวิมาน 
[๓๐] พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามนางเทพธิดานั้นด้วยคาถาความว่า 
ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีศิริ มีผิวพรรณเปล่งปลั่ง มียศและเดช สว่าง 
ไสวไพโรจน์ทั่วแผ่นดินรวมทั้งเทวโลกเหมือนกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ เป็นผู้ 
ประเสริฐเหมือนท้าวมหาพรหม รุ่งเรืองกว่าเทพเจ้าเหล่าไตรทศพร้อมทั้ง 
อินทร์ อาตมาขอถามท่านผู้ทัดทรงดอกอุบล ยินดีแต่พวงมาลัยประดับ 
เศียร มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดั่งทองคำ ประดับประดาอาภรณ์สวยงาม 
นุ่งห่มผ้าอย่างดี ดูกรนางเทพธิดาผู้เลอโฉม ท่านเป็นใครมาไหว้อาตมา 
อยู่ เมื่อก่อน ครั้งเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ท่านได้ทำกรรมอะไร 
ไว้ด้วยตน ได้ให้ทานหรือรักษาศีลอย่างไรไว้ ท่านได้เข้าถึงสุคติ มี 
เกียรติยศ เพราะกรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามแล้วขอจงบอก 
ผลนี้แห่งกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว กล่าวตอบด้วยคาถาความว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระเถระรูปหนึ่งเข้ามายังท้านของดิฉันเพื่อบิณฑบาต 

ในกรุงราช■คฤห!นี้ ทันใดนั้น ดิฉันมีจิตเลื่อมใส เพราะปีติสุดที่จะหา 

สิ่งใดมาเทียมได้จึงได้ถวายท่อนอ้อยแก่ท่าน ภายหลังแม่ผัวได้ถามถึง 

ท่อนอ้อยที่หายไปว่า ท่อนอ้อยหายไปไหน จึงตอบว่า ท่อนอ้อยนั้น 

ดิฉันไม , ได้ทั้ง ทั้งไม , ได้รับประทาน แต่ดิฉันได้ถวายแก่ภิกษุผู้สงบระงับ 

ทันใดนั้นแม่ผัวได้บริภาษดิฉันว่า เธอหรือฉันเป็นเจ้าของท่อนอ้อยนั้น 

ว่าแล้วก็คว้าเอาดั่งฟาดดิฉันจนถึงตาย เมื่อดิฉันจุติจากมนุษยโลกนั้น 

แล้ว จึงมาเกิดเป็นนางเทพธิดา ดิฉันได้ทำกุศลกรรมนั้นไว้อย่างเดียว 

เพราะกรรมนั้นเป็นเหต ดิฉันจึงมาเสวยความสขด้วยตนเอง เพียบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 35 

พร้อมด้วยเทพเจ้าผู้รับใช้ ร่าเริงบันเทิงใจอยู่ด้วยเบญจกามคุณ อนึ่ง 
ดิฉันได้ทำกุศลกรรมนั้นเท่านั้น เพราะกรรมนั้นเป็นเหตุ ดิฉันจึงมาเสวย 
ความสุขด้วยตนเอง เป็นผู้ที่ท้าวสักกะจอมเทพคุ้มครองแล้ว และเป็นผู้ 
อันเทพเจ้าชาวไตรทศอารักขาด้วย จึงเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยเบญจ 
กามคุณ ผลบุญเช่นนี้มิ'ใช่น้อย การถวายท่อนอ้อยของดิฉันมีผลอัน 
ยิ่งใหญ่ ดิฉันเพียบพร้อมด้วยเทพเจ้าผู้รับใช้ ร่าเริงบันเทิงใจอยู่ด้วย 
เบญจกามคุณ ผลบุญเช่นนี้มิใช่น้อย การถวายท่อนอ้อยของดิฉันมีผล 
รุ่งเรืองมาก ดิฉันเป็นผู้ที่ท้าวสักกะจอมเทพทรงคุ้มครองแล้ว ทั้งเทพเจ้า 
ชาวไตรทศก็ให้อารักขาด้วย ดังท้าวสหัสสนัยน์ในสวนนันทวันฉะนั้น 
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็ดิฉันเข้ามานมัสการท่านผู้มีความกรุณา มีปัญญา 
รู้แจ้งและถามถึงความไม่มีโรคภัยด้วย เพราะฉะนั้น ดิฉันมีใจเลื่อมใส 
ด้วยปีติสุดที่จะหาสิ่งใดๆ มาเทียบเคียงได้ ได้ถวายท่อนอ้อยแก , 

พระคุณเจ้าในครั้งนั้น. 

จบ อุจฉุวิมานที่ ๒ 
๓. ปัลลังกวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ท่าให้ไปเกิดในปัลลังกวิมาน 
[๓๑] พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามนางเทพธิดานั้นด้วยคาถาความว่า 
ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก ท่านอยู่บนที่นอนใหญ่เป็นบัลลังก์ 
อันประเสริฐ อันบุญกรรมตกแต่งให้วิจิตรด้วยแก้วมณีและทองคำ โรย 
ดอกไท้ไว้เกลื่อนกล่น อนึ่ง รอบๆ ตัวท่าน เหล่านางเทพอัปสรมีร่าง 
สมทรงแผลถุทธได้ต่างๆ ฟ้อนรำ ขับร้อง ให้ท่านร่าเริงบันเทิงใจอยู่ 
เป็นนิจ ท่านเป็นนางเทพธิดาผู้ศักดิสทธิมฤทธิอานุภาพมากครั้ง เมื่อท่าน 
ยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ท่าบุญอะไรไว้ ท่านเป็นผู้มีอานุภาพอันรุ่งเรืองและ 
มีรัศมีกายสว่างไสวไปทั่ว ทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญกรรมอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 36 

นางเทพธิดานั้นตอบว่า 

ดิฉันเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก เป็นบุตรสะใภ้ในตระกูลอัน 
มั่งคั่งตระกูลหนึ่ง ดิฉันเป็นผู้ไม , โกรธ เป็นผู้ประพฤติอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ของสามี ไม่ประมาทในวันอุโบสถ เมื่อดิฉันยังเป็นสาวอยู่ เป็นผู้ภักดี 
ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจสามีหนุ่ม ดิฉันเป็นที่โปรดปรานของสามี 
เป็นอย่างยิ่ง ก็เพราะดิฉันมีนั้าใจผ่องใส ดิฉันได้ประพฤติตนให้เป็นที่ 
ชื่นชอบใจของสามีทั้งกลางวันและกลางคืน ชาติก่อนดิฉันเป็นผู้มีศีล 
เป็นผู้บำเพ็ญในสิกขาบททั้งหลายอย่างครบถ้วน คือ เว้นขาดจากการ 
ฆ่าสัตว์ ไม , ลักทรัพย์ มีการงานทางกายบริสุทธิ” , ประพฤติพรมจรรย์ 
อย่างสะอาดไม , กล่าวคำเท็จ และเว้นขาดจากดื่มนั้าเมา ดิฉันมีใจเลื่อมใส 
ประพฤติตามธรรม ปลาบปลื้มใจ เข้ารักษาอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ 
ประการ ในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และวัน ๘ คํ่าแห่งปักษ์ และตลอด 
ปาสุหาริยปักษ์ ครั้นดิฉันสมาทานกุศลธรรมอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
ประการอย่างประเสริฐ เป็นอริยะ มีความสุขเป็นกำไร เช่นนี้แล้ว 
ชาติก่อนดิฉันได้เป็นสาริกของพระสุคตเจ้า ได้เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ของสามีเป็นอันดี ครั้นดิฉันทำกุศลกรรมเช่นนี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ใน 
มนุษยโลก เป็นผู้มีส่วนแห่งภพอันวิเศษ พอสิ้นชีพลงแล้ว ดิฉัน 
จึงถึงความเป็นนางเทพธิดาผู้มีฤทธิ” , ในอภิสัมปรายภพ มาสู่สวรรค์ 
ห้อมล้อมด้วยหมู , นางเทพอัปสรในวิมานมีปราสาทอย่างประเสริฐ น่า 
รื่นรมย์ คณะเทพเจ้าและเหล่านางเทพธิดาทั้งหลาย ซึ่งมีรัศมีซ่านออก 
จากกายตน พากันมาชื่นชมยินดีคับดิฉันผู้มีอายุยืน มาสู่เทพวิมาน. 

จบ ปัลลังกวิมานที่ ๓. 

๔. ลตาวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในลตาวิมาน 
[๓๒] นางเทพนารี ๕ องค์ มีความรุ่งเรือง มีปัญญา งดงามด้วยคุณธรรม 
เป็นธิดาของห้าวเวสสวัณมหาราช คือ นางลดาเทพธิดา ๑ นางสัชชาเทพ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 37 

ธิดา ๑ นางปวราเทพธิดา ๑ นางอัจฉิมุตีเทพธิดา ๑ นางสุดาเทพธิดา ๑ 
ต่างเป็นนางบำเรอของท้าวสักกเทวราชผู้ประเสริฐ มีศิริ ได้พากันไปยัง 

1 V" ‘ ๘ ; 1 วิ” 

แม่นำอันไหลมาจากสระอโนดาด มีนำเยือกเย็น มีดอกอุบลน่ารืนรมย์ 
ในป่าหิมพานต์เพื่อสรงสนาน ครั้นสรงสนาน ฟ้อนรำขับร้อง รื่นเริง 
สำราญใจในแม่นํ้าแล้ว จึงนางสุดาเทพธิดาได้ถามนางลดาเทพธิดาผู้พี่ 
องค์ใหญ่ว่า 

เจ้าพี่จ๋าผู้มีดวงตาเหลืองปนแดง มีร่างประดับด้วยพวงมาลัย อุบล มี 
พวงมาลัยประดับเศียร ผิวพรรณก็งดงามเปล่งปลั่งดังทองคำ มีอวัยวะ 
ทุกส่วนงดงามผ่องใส เหมือนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอก มีอายุยืน 
ดิฉันขอถามเจ้าพี่เพราะทำบุญอะไรไว้เจ้าพี่จึงได้มียศมาก ทั้งเป็นที่รัก 
และโปรดปรานของพระภัสดา มีรูปงามสะสวยยิ่งนัก ทั้งฉลาดในการ 
ฟ้อนรำขับร้อง และบรรเลงเป็นเยี่ยม จนพวกเทพบุตรและเทพธิดา 
ไต , ถามถึงเสมอๆ ขอโปรดได้บอกแก , หม่อมฉันด้วยเถิด? 

นางเทพธิดาจึงตอบว่า 

ครั้นพี่ยังเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก เป็นบุตรสะใภ้ในตระกูลมั่งคั่ง 
ตระกูลหนึ่ง พี่มิได้เป็นคนมักโกรธ เป็นผู้ประพฤติอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ของสามี ไม่ประมาทในวันอุโบสถ เมื่อพี่ยังเป็นสาวอยู่ เป็นผู้ภักดี 
ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจสามีหนุ่ม พี่เป็นที่โปรดปรานของสามีเป็น 
อย่างยิ่ง ก็เพราะพี่มีนํ้าใจผ่องใส ได้ทำตัวให้เป็นที่โปรดปรานของสามี 
พร้อมทั้งญาติชั้นผู้ใหญ่ และบิดามารดาของสามี ตลอดจนคนใช้ชาย 
หญิง พี่จึงได้มีบริวารยศอันบุญกรรมจัดมาให้ถึงอย่างนี้เพราะกุศลกรรม 
นั้น พี่จึงได้เป็นผู้พิเศษกว่านางฟ้าพวกอื่น ในที่ ๔ สถาน คือ อายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ได้เสวยความยินดีมิใช่น้อย. 

เมื่อนางสุดาเทพธิดาได้พิงดังนี้แล้ว จึงได้พูดกับพี่สาวทั้งสามว่า 
ข้าแต่เจ้าพี่ทั้งสาม เจ้าพี่ลดาได้แถลงถ้อยคำน่าพิงมากมิใช่หรือจ้ะ 
หม่อมฉันทูลถามถึงเรื่องที่พวกเราชอบสงสัยกันมาก ก็กล่าวแก้ได้อย่าง 
ไม่ผิดพลาด เจ้าพี่ลดาควรเป็นตัวอย่างอันดีเยี่ยมสำหรับเราทั้งสี่และ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 38 

นารีทั้งหลาย มาเราทั้งปวงพึงประพฤติธรรมในสามีทั้งหลาย เราทั้งปวง 
พึงประพฤติในสามี เหมือนอย่างสตรีที่ดีประพฤติยำเกรงสามี ฉะนั้น 
ครั้นเราทั้งหลายปฏิบัติธรรม คือ การอนุเคราะห์ต่อสามีด้วยสภาพทั้ง ๕ 
อย่างแล้ว ก็จะได้สมบัติอย่างที่เจ้าพี่ลดาพูดถึงอยู่ประเดี๋ยวนี้พระยา 
ราชสีห์ผู้สัญจรไปตามราวไพรใกล้เชิงเขา อาศัยอยู่บนบรรพตเขาหลวง 
แล้วก็เที่ยวตะครุบจับสัตว์ ๔ เท้าใหญ่น้อยทุกๆ ชนิดกัดกินเป็นอาหาร 
ได้ ฉันใด สตรีที่มีศรัทธาเป็นอริยสาวิกาในศาสนานี้ ก็ฉันนั้น เมื่อ 
ยังอาศัยภัสดาอยู่ ควรประพฤติยำเกรงสามี ฆ่าความโกรธเสีย กำจัด 
ความตระหนี่เสียได้แล้ว เขาผู้ประพฤติธรรมโดยชอบ จึงรื่นเริงบันเทิงใจ 
อยู่บนสวรรค์. 

จบ ลตาวิมานที่ ๔. 

๕. คุตติลวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในคุตติลริมาน 

[๓๓] พระมหาสัตว์นามว่าคุตติลบัณฑิต อันสมเด็จอัมรินทราธิราชทรงจำแลงองค์เป็น 
พราหมณ์โกสิยโคตร เสด็จเข้าไปหาทรงซักถามแล้ว ได้ทูลตอบแสดงความเจ็บใจของตนให้ 
ท้าวเธอทรงทราบ ด้วยคาถาความว่า 

ข้าแต่ท้าวโกสีย์ ข้าพระองค์ได้สอนวิชาดีดพิณ ๗ สาย อันมีเสียง 
ไพเราะมาก น่ารื่นรมย์ ให้แก่มุสิละผู้เป็นศิษย์ เขาตั้งใจจะดีดพิณ 
ประชันกับข้าพระองค์บนกลางเวที ขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระ 
องค์ด้วย. 

สมเด็จอัมรินทราธิราช ทรงสดับคำปรับทุกข์นั้นแล้ว เมื่อจะทรงปลอบอาจารย์ จึงตรัส 
ปลุกใจด้วยคาถาความว่า 

จะกลัวไปทำไมนะท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าจะเป็นที่พึ่งของท่านอาจารย์ 
เพราะ'ข้าพเจ้าเป็นผ้บชาท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าผ้เป็นศิษย์จะไม่ปล่อยให้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 39 

ท่านอาจารย์ปราชัย ท่านอาจารย์ต้องเป็นผู้ชนะนายมุสิละผู้เป็นศิษย์ 
แน่นอน. 

เมื่อสมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสปลอบใจเช่นนี้คุตติลบัณฑิตก็โล่งใจ คลายทุกข์ 
พอถึงวันนัดก็ไปประลองศิลปึกันบนเวทีหน้าพระโรง ในที่สุดคุตติลบัณฑิตผู้อาจารย์เป็นฝ่ายชน 
นายมุสิละผู้เป็นศิษย์เป็นฝ่ายแพ้ถึงแก่ความตายกลางเวที เพราะอาชญาของปวงชน สมเด็จ 
อัมรินทราธิราชทรงกล่าววาจาแสดงความยินดีด้วยคุตติลบัณฑิตแล้ว เสด็จกลับเทวสถาน ครั้น 
กาลต่อมา สมเด็จอัม ร นทราธิราชตรัสใช้ให้พระมาตลีเทพสารถี นำเวชยันตราชรถลงมารับ 
คุตติลบัณฑิตไปยังเทวโลกเพื่อให้ดีดพิณถวาย คุตติลบัณฑิตจึงกราบทูลท้าวโกสีย์ในท่ามกลาง 
เทพบริษัท เพื่อไต , ถามถึงบุรพกรรมของเทพธิดาทั้งหลาย ณ ที่นั้น เป็นรางวัลแห่งการดีดพิณ 
เสียก่อน เมื่อได้รับพระอนุญาตแล้ว จึงไต , ถามถึงบุรพกรรมของเทพธิดาเหล่านั้นว่า 
ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องแสงสว่างไปทั่ว 
ทุกทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร พ่านจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรม 
อะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันคุตติลบัณฑิตถามเหมือนท่านพระมหาโมคคัลลาน 
เถระถามแล้วมีใจยินดี ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า 
ดิฉันเป็นสตรีผู้ประเสริฐในนระและนารีทั่งหลาย ได้ถวายผ้าอย่างดี 
ผืนหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่ง ดิฉันได้ถวายผ้าอันน่ารักอย่างนี้จึงมาได้ 
ทิพยวิมานอันน่าปลื้มใจถึงเช่นนี้ เชิญดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกว่า 
นั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารัก ทั่งยังเป็นผู้เลิศ 
กว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย เชิญลูผลแห่งบุญ คือ การถวายผ้า 
อย่างดีทั่งหลายนั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงาม 
เช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 

๔. วิมานที่จะกล่าวต่อไปนี้มีความพิสดารเหมือนวัตถทาขิกวิมาน. 

(๑) พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 40 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า 
ดิฉันเป็นสตรีผู้ประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ได้ถวายดอกมะลิ 
อย่างดีแก , ภิกษุรูปหนึ่ง ดิฉันได้ถวายดอกมะลิอันน่ารักอย่างนี้จึงมาได้ 
ทิพยวิมานน่าปลื้มใจถึงเช่นนี้นิมนต์พระคุณเจ้าดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด 
ยิ่งกว่านั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารัก ทั้งยังเป็น 
ผู้เลิศกว่านางอัปสรตั้งพันอีกด้วย นิมนต์พระคุณเจ้าดูผลแห่งบุญ คือ 
การถวายดอกมะลิอย่างดีทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญกรรมนั้น. 

(๒) พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์เพราะบุญกรรมอะไร ท่าน 
จึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า 
ดิฉันเป็นสตรีผู้ประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ได้ถวายจุรณของหอม 
อย่างดีแก่ภิกษุรูปหนึ่ง ดิฉันได้ถวายจุรณของหอมอันน่ารักอย่างนี้จึง 
มาได้ทิพยวิมานอันน่าปลื้มใจเช่นนี้นิมนต์พระคุณเจ้าดูวิมานของดิฉัน 
นี้เถิด ยิ่งกว่านั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารัก ทั้ง 
ยังเป็นผู้เลิศกว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย นิมนต์พระคุณเจ้าดูผลแห่ง 
บุญ คือ การถวายจุรณของหอมอย่างดีทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญกรรม 
นั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีส่องสว่างไปทั่วทุกทิศ 
เพราะบุญกรรมนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 41 

(๓) พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่าน 
จึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า 
ดิฉันเป็นสตรีผู้ประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ได้ถวายผลไม้อย่างดี 
แก่ภิกษุรูปหนึ่ง ดิฉันได้ถวายผลไม้อันน่ารักอย่างนี้จึงมาได้ทิพยวิมาน 
อันน่าปลื้มใจถึงเช่นนี้ นิมนต์พระคุณเจ้าดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกว่า 
นั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารัก ทั้งยังเป็นผู้เลิศ 
กว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย นิมนต์พระคุณเจ้าลูผลแห่งบุญ คือ 
การถวายผลไม้อย่างดีทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญกรรมนั้น. 

(๔) พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมีวรรณะ 
งามเช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า 
ดิฉันเป็นสตรีผู้ประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ได้ถวายอาหารมีรส 
อย่างดีแก่ภิกษุรูปหนึ่ง ดิฉันได้ถวายอาหารอันน่ารักอย่างนี้จึงมาได้ 
ทิพยวิมานอันน่าปลื้มใจถึงเช่นนั้นึมนต์พระคุณเจ้าดูวิมานของดิฉันนั้น 
เถิด ยิ่งกว่านั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารัก ทั้งยัง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 42 

เป็นผู้เลิศกว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย นิมนต์พระคุณเจ้าดูผลแห่งบุญ 
คือการถวายอาหารมีรสอย่างดีทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉัน 
จึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญกรรมนั้น. 

พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมีวรรณะ 
งามเช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลื้มใจ ได้ 
พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า 

ดิฉันได้นำของหอม ๕ อย่าง ไปประพรมที่องค์พระสถูปทองคำ สำหรับ 
บรรจุพระบรมธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า นิมนต์พระคุณเจ้า 
ดูวิมานของดิฉันนี้เถิด ยิ่งกว่านั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและ 
ผิวพรรณน่ารัก ทั่งยังเป็นผู้เลิศกว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย นิมนต์ 
พระคุณเจ้าลูผลแห่งบุญคือการถวายของหอม ๕ อย่างนั้นเถิด เพราะบุญ 
กรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 

๔. วิมานที่จะกล่าวต่อไปนั้มีเนื้อความพิสดารเหมือนคับคันธปัญชังคถิกวิมาน 
(๑) พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไปทั่วทุก 
ทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ 
กรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ดิฉัน ภิกษุและภิกษุณี 
ทั่งหลาย พากันเดินทางไกล ได้พิงธรรมเทศนาของท่านเหล่านั้น ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 43 

เข้ารักษาอุโบสถอยู่วันหนึ่ง คืนหนึ่ง นิมนต์พระคุณเจ้าดูวิมานของดิฉัน 
นั้นเถิด ยิ่งกว่านั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารัก 
ทั้งยังเป็นผู้เลิศกว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย นิมนต์พระคุณเจ้าดูผล 
แห่งบุญทั้งหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ 
และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 

(๒) พระมหาโมคอัลลานเถระถามว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา พ่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไปทั่วทุก 
ทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ 
กรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่า ดิฉันยืนอยู่ในนั้า มีจิต 
เลื่อมใส ได้ถวายนั้าใช้และนั้าฉันแก่ภิกษุรูปหนึ่ง นิมนต์พระคุณเจ้าดู 
วิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกว่านั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและ 
ผิวพรรณน่ารัก ทั่งยังเป็นผู้เลิศกว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย นิมนต์ 
พระคุณเจ้าลูผลแห่งบุญทั่งหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ 
กรรมนั้น. 

(๓) พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา พ่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไปทั่วทุก 
ทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรม 
อะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ดิฉันไม่คิดมุ่งร้าย ตั้งใจ 
ปฏิบัติเป็นอย่างดี ซึ่งแม่ผัวและพ่อผัวผู้ดุร้าย ผู้มักโกรธง่ายและหยาบ 
คาย เป็นด้ไม่ประมาทในการรักษาศีลของตน นิมนต์พระคฌเจ้าดวิมาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 44 

ของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกว่านั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณ 
น่ารัก ทั้งยังเป็นผู้เลิศกว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย นิมนต์พระคุณเจ้า 
ดูผลแห่งบุญทั้งหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงาม 
เช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 

(๔) พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้ม 
ใจ ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ดิฉันเป็นหญิง 
รับใช้ รับจ้างทำกิจการงานของคนอื่น ไม่เกียจคร้าน ไม่เป็นคน 
โกรธง่าย ไม , ถือตัว ชอบแบ่งปันสิ่งของ อันเป็นส่วนของตนที่ได้ 
มาแก , ปวงชนที่ต้องการ นิมนต์พระคุณเจ้าดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิ่ง 
กว่านั้นดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารัก ทั่งยังเป็นผู้เลิศ 
กว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย นิมนต์พระคุณเจ้าดูผลแห่งบุญทั่ง 
หลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ 
และมีรัศมีส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 

พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ 
กรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ 
ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัฌหาแห่งผลกรรมที่ถกถามนั้นว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 45 

ดิฉันได้ถวายข้าวสุกคลุกนมวัวสดแก่ภิกษุรูปหนึ่ง ผู้กำลังเที่ยวบิฌฑ 
บาตอยู่ นิมนต์พระคุณเจ้าจงดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกว่านั้น 
ดิฉันเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารัก ทั้งยังเป็นผู้เลิศกว่านางอัปสร 
ตั้งพันนางอีกด้วย เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ 
และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 

ในวิมานเหล่านั้น ๒๕ วิมานที่จะกล่าวต่อไปนี้มีเนื้อความพิสดารเหมือนอับขีโรทนทา 
ยิก!วิมาน. 

พระมหาโมคลัลลานเถระถามว่า 

ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสว 
ไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ 

ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ดิฉันได้ถวาย 

(๑) นั้าอ้อยงบ ฯลฯ 

(๒) ผลมะพลับสุก ฯลฯ 

(๓) อ้อยท่อนหนึ่ง ฯลฯ 

(๔) แตงโมผลหนึ่ง ฯลฯ 

(๕) ฟิกทองผลหนึ่ง ฯลฯ 

(๖) ยอดผักต้ม ฯลฯ 

(๗) ผลลิ้นจี่ ฯลฯ 

(๘) เชิงกราน ฯลฯ 

(๙) ผักดองกำหนึ่ง ฯลฯ 

(๑๐) ดอกไม้กำหนึ่ง ฯลฯ 

(๑๑) มัน ฯลฯ 

(๑๒) สะเดากำหนึ่ง ฯลฯ 

(๑๓) นั้าผักดอง ฯลฯ 

(๑๔) แป้งคลุกงาคั่ว ฯลฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 46 

(๑๕) ประคตเอว ฯลฯ 
(๑๖) ผ้าอังสะ ฯลฯ 
(๑๗) พัด ฯลฯ 
(๑๘) พัดสี่เหลี่ยม ฯลฯ 
(๑๙) พัดใบตาล ฯลฯ 
(๒๐) หางนกยูงกำหนึ่ง ฯลฯ 
(๒๑) ร่ม ฯลฯ 
(๒๒) รองเท้า ฯลฯ 
(๒๓) ขนม ฯลฯ 
(๒๔) ขนมต้ม ฯลฯ 
(๒๕) นาตาลกรวด 

แก่ภิกษุรูปหนึ่งผู้กำลังบิณฑบาตอยู่ นิมนต์พระคุณเจ้าดูวิมานของดิฉัน 
นั้นเถิด ยิ่งกว่านั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารัก ทั้งยัง 
เป็นผู้เลิศกว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉัน 
จึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญกรรมนั้น. 

เมื่อนางเทพธิดาเหล่านั้น เฉลยผลกรรมที่ได้ทำมาเป็นอันดีอย่างนี้แล้ว คุตดิลบัณฑิต 
ร่าเริง บันเทิงใจ เมื่อจะแสดงความชื่นชมยินดีของตน จึงกล่าวว่า 

ข้าพเจ้ามาถึงเมืองสวรรค์วันนี้ เป็นการดีแท้ เป็นฤกษ์งามยามดีที่ 
ข้าพเจ้าได้เห็นนางเทพธิดาทั้งหลาย ที่เป็นนางฟ้ามีรูปร่างและผิวพรรณ 
น่ารักใคร่ ทั้งยังได้ฟ้งธรรมอันแนะนำทางบุญกุศลจากเธอเหล่านั้นด้วย 
แต่นี้ไป ข้าพเจ้าจักกระทำบุญกุศลให้มาก ด้วยการให้ทาน ด้วยการ 
ประพฤติธรรมสมํ่าเสมอ ด้วยการรักษาศีลสังวร และด้วยการฟิก 
อินทรีย์ ข้าพเจ้าจักได้ไปสู่สถานที่ๆ ไปแล้วไม่เศร้าโศก. 

จบ คุตติลวิมานที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 47 
๖. ทัททัลลริมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในทัททัลลริมาน 
นางภ'ททาเทพธิดาผู้พี่สาว ได้ถามนางสุภัททาเทพธิดาผู้น้องสาวว่า 
[๓๔] ท่านรุ่งเรืองด้วยรัศมี ทั้งเป็นผู้เรืองยศ ย่อมรุ่งเรืองโรจน์ล่วงเทพเจ้าชาว 
ดาวดึงส์ทั้งหมด ด้วยรัศมี ดิฉันไม่เคยเห็นท่านเพิ่งจะมาเห็นในวันนี้ 
เป็นครั้งแรก ท่านมาจากเทวโลกชั้นไหน จึงมาเรียกดิฉันโดย 
ชื่อเดิมว่า ภัททา ดังนี้เล่า? 

นางสุภัททาเทพธิดาผู้น้องสาวตอบว่า 

ข้าแต่พี่ภัททา ฉันชื่อว่าสุภัททา ในภพก่อนครั้งเป็นมนุษย์อยู่ ดิฉัน 
ได้เป็นน้องสาวของพี่ ทั้งได้เคยเป็นภริยาร่วมสามีเดียวกับพี่มาด้วย 
ดิฉันตายจากมนุษยโลกนั้นมาแล้ว ได้มาเกิดเป็นเทพธิดาประจำสวรรค์ 
ชั้นนิมมานรดี. 

นางภัททเทพธิดาจึงถามต่อไปอีกว่า 

ดูกรแม่สุภัททา ขอเธอได้บอกการอุบัติของเธอในหมู่เทพเจ้า เหล่า 
นิมมานรดี ซึ่งเป็นที่ๆ สัตว์ได้สั่งสมบุญกุศลไว้มาก แล้วจึงได้มา 
บังเกิด เธอได้มาเกิดในที่นี้เพราะท่าบุญกุศลสิ่งใดไว้ และใครเป็นครู 
ผู้แนะนำสั่งสอนเธอ เธอเป็นผู้เรืองยศ และถึงความสุขพิเศษไพบูลย์ 
ถึงเช่นนี้ เพราะได้ให้ทานและรักษาศีลเช่นไรไว้ ดูกรแม่เทพธิดา 
ฉันถามเธอแล้ว นี่เป็นผลแห่งกรรมอะไร โปรดตอบฉันด้วย? 

นางสุภัททาเทพธิดาตอบว่า 

เมื่อชาติก่อน ดิฉันมีใจเลื่อมใส ได้ถวายบิณฑบาต ๘ ที่ แก่สงฆ์ 
ผู้เป็นทักขิไณยบุคคล ๘ รูป ด้วยมือของตน เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉัน 
จึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญกรรมนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 48 

นางภัททาเทพธิดาได้ถามต่อไปอีกว่า 

พี่ได้เลี้ยงดูพระภิกษุทั้งหลาย ผู้สำรวมดี ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ให้ 
อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและนํ้า ด้วยมือของตนเอง มากกว่าเธอ ครั้น 
ให้ทานมากกว่าเธอแล้ว ก็ยังได้บังเกิดในเหล่าเทพเจ้าตํ่ากว่าเธอ ส่วนเธอ 
ได้ถวายทานเพียงเล็กน้อย อย่างไรจึงมาได้ผลอย่างพิเศษไพบูลย์ถึงเช่นนี้ 
เล่า แน่ะแม่เทพธิดา ฉันถามเธอแล้ว นี่เป็นผลแห่งกรรมอะไร โปรด 
ตอบฉันด้วย? 

นางสุภัททาเทพธิดาตอบว่า 

เมื่อชาติก่อน ดิฉันได้เห็นพระภิกษุผู้อบรบทางจิตใจเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ 
จึงได้นิมนต์ท่านรวม ๘ รูปด้วยกัน มีพระเรวตเถระเป็นประธานด้วย 
ภัตตาหาร ท่านพระเรวตเถระนั้นมุ่งจะให้เกิดประโยชน์ อนุเคราะห์แก , 

ดิฉัน จึงบอกดิฉันว่า จงถวายสงฆ์เถิด ดิฉันได้ทำตามคำของท่าน 
ทักขิณาของดิฉันนั้น จึงเป็นสังฆทาน ดิฉันให้เข้าตั้งไว้ในสงฆ์เป็นทาน 
ที่ไม , อาจปริมาณผลได้ว่า มีอยู่เท่าไร ส่วนทานที่คุณพี่ได้ถวายแก่ภิกษุ 
ด้วยความเลื่อมใสเป็นรายบุคคล จึงมีผลไม่มาก. 

นางภัททาเทพธิดา เมื่อจะรับรองความข้อนั้นจึงกล่าวว่า 

พี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า การถวายสังฆทานนั้ มีผลมาก ถ้าว่าพี่ได้ไป 
บังเกิดเป็นมนุษย์อีก จักเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความ 
ตระหนี่ ถวายสังฆทาน และไม่ประมาทเป็นนิตย์. 

เมื่อสนทนากันแล้ว นางสุภัททาเทพธิดาก็กลับไปสู่ทิพยวิมานของตนบนสวรรค์ชั้น 
นิมมานรดี ท้าวสักกเทวราชได้ทรงสดับการสนทนานั้น เมื่อนางสุภัททาเทพธิดากลับไปแล้ว 
จึงตรัสถามนางเทพธิดาว่า 

ดูกรนางภัททา เทพธิดาผู้นั้นเป็นใคร มาสนทนาอยู่กับเธอ 
ย่อมรุ่งโรจน์กว่าเทพเจ้าเหล่าดาวดึงส์ทั้งหมดด้วยรัศมี? 

นางภัททาเทพธิดา เมื่อจะบรรยายข้อที่สังฆทานของเทพธิดาผู้น้องสาวว่ามีผลมาก 
จึงทูลว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 49 

ขอเดชะ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทพ เทพธิดาผู้นั้น เมื่อชาติ 
ก่อนยังเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก เป็นน้องสาวของหม่อมฉัน และ 
ได้เคยร่วมสามีเดียวกันกับหม่อมฉันด้วย เธอสั่งสมบุญกุศลคือถวาย 
สังฆทาน จึงได้ไพโรจน์ถึงอย่างนี้เพค๊ะ. 

สมเด็จอัมรินทราธิราช เมื่อจะทรงสรรเสริญสังฆทาน จึงตรัสว่า ดูกร 
นางภัททา น้องสาวของเธอไพโรจน์กว่าเธอ ก็เพราะเหตุในปางก่อน 
คือการถวายสังฆทานที่ไม , อาจจะปริมาณผลได้ อันที่จริง ฉันได้ทูลถาม 
พระพุทธเจ้า ครั้งประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ถึงผลแห่งไทยธรรม 
ที่ได้จัดแจงถวายในเขตที่มีผลมาก ของมนุษย์ทั้งหลายผู้บุ่งบุญให้ทาน 
อยู่ หรือทำบุญปรารภเหตุแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย จะถวายใน 
บุคคลประเภทใดจึงจะมีผลมาก พระพุทธเจ้าตรัสตอบข้อความนั้น 
แก , ฉันอย่างแจ่มแจ้งว่า ท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออริยมรรค ๔ จำพวก และ 
ท่านผู้ตั้งอยู่ในอริยมรรค ๔ จำพวก พระอริยบุคคล ๘ จำพวกนี้ 
ชื่อว่าสงฆ์ เป็นผู้ปฏิบัติตรงดำรงมั่นอยู่ในปัญญาและศีล เมื่อมนุษย์ 
ทั้งหลายผู้บุ่งบุญถวายทานในท่านเหล่านี้หรือท่าบุญปรารภการเวียน 
เกิดเวียนตาย ทานที่ถวายในสงฆ์ ย่อมมีผลมาก พระสงฆ์นี้เป็น 
ผู้มีคุณความดีอันยิ่งใหญ่ ยังผลให้เกิดแก่ผู้ถวายทานในท่านอย่างไพบูลย์ 
ยากที่ใครจะปริมาณว่าเท่านี้ๆ ได้ เหมือนทะเลยากที่จะคาดคะเน 
ได้ว่ามีนี้าเท่านี้ๆ ได้ ฉะนั้น พระสงฆ์เหล่านี้แล เป็นผู้ประ 
เสริฐสุด เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียร เป็นเยี่ยมในหมู , 

นรชนเป็นแหล่งสร้างแสงสว่าง คือ ญาณของชาวโลก ได้แก่ นำ 
เอาแสงสว่าง คือพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วมาชี้ 
แจง ปวงชนที่ใคร่ต่อบุญเหล่าใด ถวายทานบุ่งตรงต่อสงฆ์ ทักขิณา 
ของเขาเหล่านั้นชื่อว่าเป็นทักขิณาที่ถวายดีแล้ว เป็นยัญวิธีที่เซ่นสรวงถูก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 50 

ต้อง ขัดเป็นบูชากรรมที่บูชาแล้วชอบ เพราะทักขิณานั้นขัดเป็นสังฆทาน 
มีผลมาก อันพระสัมมาส้มพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รู้แจ้ง'โลก ทรงสรรเสริญชน 
เหล่าใดยังท่องเที่ยวอยู่ในโลก มาหวนระลึกถึงบุญเช่นนี้ได้ เกิดปีติ 
โสมนัส ก็จะกำขัดมลทิน คือ ความตระหนี่พร้อมทั้งความรู้เท่าไม , ถึงการณ์ 
ความลังเลในใจ และการดีตนเสมอท่าน อันเป็นมูลฐานเสียได้ 
ทั้งจะไม , เป็นผู้ถูกผู้รู้ดึเตียน แต่นั้นก็จะเข้าถึงสถานที่ๆ เป็นแดน 
สวรรค์. 

จบ ทัททัลลริมานที่ ๖. 

๗. เสสวดีวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ท่าให้ไปเกิดในเสสวดีวิมาน 
เมื่อพระวังคีสเถระจะไต , ถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดานั้น จึงสรรเสริญวิมานของ 
เธอเสียก่อนเป็นปฐม ด้วยคาถา ๗ คาถา ความว่า 

[๓๕] ดูกรแม่เทพธิดา อาตมาได้เห็นวิมานของท่านนี้อันมุงและบังด้วย 
ข่ายแก้วผลึก ข่ายเงินและข่ายทองกำ มีพื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้มี 
ผลวิจิตรนานาพรรณเป็นระเบียบเรียบร้อย น่ารื่นรมย์ เป็นวิมาน 
ซึ่งเกิดลับสำหรับบุญ มีซุ้มประตูแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ ที่ลาน 
วิมานเรี่ยรายไปด้วยทรายทองงดงามมาก มีรัศมีส่องสว่างไปทั่วทุกทิศ 
เหมือนพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งพัน ซึ่งกำขัดความมืดมนได้เป็นปกติใน 
ยามสรทกาล หรือเหมือนกับแสงเปลวเพลิงซึ่งกำลังลุกอยู่บนยอด 
ภูเขาในเวลากลางคืน หรือคล้ายกับการลืมตาขึ้นขณะที่ฟ้าแลบในโอกาส 
ฉะนั้น วิมานนี้เป็นวิมานลอยอยู่ในอากาศ ก้องกังวาลไปด้วยเสียง 
ดนตรี คือ พิณเครื่องใหญ่ กลอง และกังสดาล ประโคม 
อยู่มิได้ขาดระยะ สุทัสนะเทพนคร อันเป็นเมืองพระอินทร์ ซึ่ง 
มั่งคั่งไปด้วยสมบัติทิพย์ฉันใด วิมานของท่านนี้ก็ฉันนั้น วิมานของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 51 

ท่านนี้ฟ้งไปด้วยกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยมหลายอย่างต่างๆ กัน คือ 

กลิ่นดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกอุบล ดอกจงกลณี ดอกลัดเค้า 

ดอกพุดซ้อน ดอกกุหลาบ ดอกอังกาบ ดอกรัง ดอกอโศก 

แย้มกลีบ ส่งกลิ่นหอมระรื่น ทั้งตั้งอยู่ริมส่งสระโบกขรณี น่า 

รื่นรมย์ เรียงรายไปด้วยไม้หูกวาง ขนุนสำมะรอ และต้นไม้ 

กลิ่นหอม มีทั้งไม้เลื้อยชูดอกออกช่อหอมระรื่น ห้อยย้อยเกาะก่ายลงมา 

จากปลายใบต้นตาล และมะพร้าว คล้ายกับข่ายแก้วมณี และ 

แก้วประพาฬชัดเป็นของทิพย์ มีขึ้นสำหรับท่านผู้เรืองยศ อนึ่ง ต้น 

ไม้และดอกไม้ผลทั้งหลายซึ่งเป็นต้นไม้เกิดอยู่ในทั้าและบนบก ทั้ง 

เป็นรุกขชาติมีอยู่ในเมืองมนุษย์ และไม่มีในเมืองมนุษย์ ตลอด 

จนพรรณไม้ทิพย์ประจำเมืองสวรรค์ ก็ได้มีพร้อมอยู่ใกล้วิมานของท่าน 

ท่านได้สมบัติทิพย์ทั้งนี้เป็นผลแห่งการประพฤติทางกาย วาจา ใจ 

และการแกฝนอินทรีย์อย่างไร เพราะผลกรรมอะไร ท่านจึงมาเกิดในวิมานนี้ 

ดูกรนางเทพธิดาผู้มีขนตางอนงาม ขอท่านจงตอบถึงผลกรรม เป็นเหตุได้ 

วิมานที่ท่านได้แก้วนี้เป็นไปตามที่อาตมาถามท่านแก้วตามลำดับด้วย 

เถิด? 

ลำดับนั้น นางเทพธิดาตอบว่า 

ก็วิมานที่ดิฉันได้แก้วนี้มีฝูงหงส์ นกกระเรียน ไก่ฟ้า นกกด 
และนกเขาไฟ เที่ยวร่อนร้องไปมา ทั้งเต็มไปด้วยหมู , นกนางนวล 
นกกะทุง และพญาหงส์ทอง ซึ่งเป็นนกทิพย์ เที่ยวบินไปมา 
อยู่ตามลำนี้า และอึงคนึงไปด้วยฝูงนกประเภทอื่นๆ อีก คือ นก 
เป็ดนี้า นกค้อนหอย นกดุเหว่าลาย นกดุเหว่าขาว มีทั้ง 
ต้นไม้ดอก ไม้ต้น ไม้ผล อันเกิดเองหลายอย่างต่างพรรณ 
คือ ต้นแคฝอย ต้นหว้า ต้นอโศก พระคุณเจ้าขา ดิฉันได้วิมาน 
เหตุนี้ด้วยเหตุผลอันใด ดิฉันจะเล่าเหตุผลอันนั้นถวายพระคุณเจ้า 
นิมนต์ฟ้งเถิด คือ มีหม่บ้านหม , หนึ่งชื่อนาฬกคาม ตั้งอย่ทางทิศ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 52 

ตะวันออกของพระนครราชคถุห์ ดิฉันเป็นบุตรสะใภ้ประจำตระกูล 
ของบ้านนั้นอันตั้งอยู่ภายในบุรี ชุมนุมในหมู่บ้านนั้นเรียกดิฉันว่า 
เสสวดี ดิฉันมีใจชื่นบาน ได้ก่อสร้างกุศลกรรมไว้ในชาตินั้น คือ 
ได้บูชาพระธาตุพระธรรมเสนาบดี นามว่า อุปดึสสะ ซึ่งเป็นที่ 
บูชาของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายผู้มากไปด้วยคุณความดีมีศีลเป็นต้น 
หาประมาณมิได้ ซึ่งนิพพานไปแล้ว ด้วยเครื่องสักการะหลาย 
อย่าง ล้วนแต่รัตนะและดอกคำ ก็แหละครั้นบูชาพระธาตุของพระผู้ 
แสวงหาซึ่งคุณอย่างยอดยิ่ง ผู้ถึงอนุปทิเสสนิพพานธาตุแล้ว ซึ่ง 
ในที่สุดยังเหลืออยู่แต่พระธาตุเท่านั้น ครั้นดิฉันละกายมนุษย์นั้นแล้ว 
จึงได้มาเกิดในดาวดึงส์สวรรค์ชั้นไตรทศ อยู่ประจำวิมานในเทวโลก. 

จบ เสสวดีวิมานที่ ๗. 

๘. มัลลิกาวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในมัลกาวิมาน 
พระนารทเถระไต , ถามนางมัลลิกาเทพธิดาว่า 

[๓๖] ดูกรนางเทพธิดา ผู้มีผ้านุ่งห่มและธงล้วนแต่สีเหลือง ประดับประดา 
ด้วยเครื่องก็ล้วนเหลือง เธอถึงจะไม่ประดับด้วยเครื่องประดับอันงดงาม 
เหลืองอร่ามเช่นนี้ ก็ยังงามโดยธรรมชาติ ดูกรนางเทพธิดา ผู้มีเครื่อง 
ประดับล้วนแต่ทองคำธรรมชาติ แก้วไพฑูรย์ จินดา มีกายาปกคลุม 
ไว้ด้วยร่างแหทองคำเหลืองอร่าม เป็นระเบียบงดงามด้วยสายแก้วสี 
ต่างๆ สายแก้วเหล่านั้น ล้วนแต่สำเร็จด้วยทองคำธรรมชาติ แก้วทับทิม 
แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์ บางสายก็ล้วนแล้วด้วยแก้วลาย คล้ายตาแมว 
บ้างก็สำเร็จด้วยแก้วแดงคล้ายสีเลือด บ้างก็สำเร็จด้วยแก้วอันสดใส 
สึตานกพิลาป เครื่องประดับทั้งหมดที่ตัวของท่านนี้ทุกๆ สาย ยามต้อง 
ลมพัด มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกยงพฌาหงส์ทองหรือเสียงนก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 53 

การะเวก หรือมิฉะนั้นก็เสียงเบญจางคดุริยดนตรี ที่พวกคนธรรพ์พากัน 
บรรเลงเป็นคู่ๆ อย่างไพเราะน่าฟ้งก็ปานกัน อนึ่ง รถของท่าน 
งดงามมาก หลากไปด้วยเนาวร้ตนนานาพรรณ อันบุญกรรมจัดสรรมา 
ให้จากธาตุนานาชนิด ดูมูลมองพิจิตรจรัสจำรูญยามท่านยืนอยู่เหนือ 
สุพรรณรถขับไปถึงประเทศใด ที่ตรงนั้นก็สว่างไสวไปทั่วถึงกัน ดูกรนาง 
เทพธิดา อาตมาถามท่านแล้ว ท่านจงตอบอาตมาว่า นี้เป็นผลแห่ง 
กรรมอะไร? 

นางมัลลิกาเทพธิดาตอบว่า 

พระคุณเจ้าขา ดิฉันมีร่างกายซึ่งปกปิดไว้ด้วยร่างแหทองคำ วิจิตรไปด้วย 
แก้วแดงอ่อนๆ และแก้วมุกดา นับว่าดิฉันคลุมร่างไว้ด้วยตาข่าย 
ทองคำเช่นนี้ ก็เพราะดิฉันมีจิตผ่องใส ได้บูชาพระโคดมบรมครู 
ผู้ทรงพระคุณหาประมาณมิได้ ซึ่งเสด็จเข้าสู่นิพพานไปแล้ว ครั้นดิฉัน 
ท่ากุศลธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญแล้ว จึงสร่างโศก หมด 
โรคภัย ได้รับแต่ความสุขกาย สุขใจ รื่นเริงบันเทิงใจเป็นนิตย์. 

จบ มัลลิกาวิมานที่ ๘. 

๙. ริสาลักขิวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ท่าให้ไปเกิดในริสาลักขิวิมาน 
สมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสถามนางสุนันทาเทพธิดาว่า 
[๓๗] ดูกรแม่เทพธิดาผู้มีนัยย์ตางาม เธอชื่อไร ได้ท่ากรรมอะไรไว้จึงได้มีหมู่ 
นางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารเดินวนเวียนอยู่รอบๆ ในสวนจิตรลดาอันน่า 
รื่นรมย์ ในคราวที่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ล้วนแต่ขึ้นม้า ขึ้นรถ 
ตบแต่งร่างกายวิชิตรงดงาม เข้าไปยังสวนนั้นแล้ว จึงมาในที่นี้ แต่เมื่อ 
เธอพอมาถึงในที่นี้ กำลังเที่ยวชมสวน รัศมีก็สว่างไสวไปทั่วจิตรลดาวัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 54 

โอภาสของสวนมิได้ปรากฏ รัศมีของท่านมาข่มเสีย ดูกรแม่เทพธิดา 
ฉันถามเธอแล้ว ขอเธอจงบอกว่า นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร? 

นางสุนันทาเทพธิดาผู้เป็นอัครชายาทูลตอบว่า 

ขอเดชะ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทพ ผู้ทรงบำเพ็ญทานมาแต่เก่าก่อน รูป 
อันสวยงาม คติ ถุทนี้และอานุภาพของหม่อมฉัน ย่อมมีได้ด้วยกรรม 
อันใด ขอพระองค์จงทรงสดับกรรมนั้น หม่อมฉันเป็นอุบาสิกามีนามว่า 
สุนันทาอยู่ในพระนครราชคถุห์อันน่ารื่นรมย์ ถึงพร้อมด้วยศรัทธา และ 
ศีล ยินดีในการจำแนกทานทุกเมื่อ คือหม่อมฉันมีจิตเลื่อมใส ได้ 
ถวายผ้านุ่งผ้าห่ม ภัตตาหาร เสนาสนะและเครื่องประทีป ในภิกษุ 
ทั้งหลายผู้เที่ยงตรง ทั้งได้รักษาอุโบสถ อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 
ตลอดวัน ๑๔ คํ่า วัน ๑๕ คํ่า และวัน ๘ คํ่าแห่งปักษ์ และตลอด 
ปฏิหาริยปักษ์ เป็นผู้สำรวมอยู่ในศีลเป็นนิตย์ หม่อมฉันยินดีแล้วใน 
สิกขาบททั้ง ๕ คือ งดเว้นจากปาณาติบาต จากความเป็นขโมย 
จากการประพฤตินอกใจ ระมัดระวังจากการพูดเท็จ และเว้นไกล 
จากการดื่มนั้นมา เป็นผู้ฉลาดในอริยสัจจธรรมทั้ง ๔ 
เป็นอุบาสิกาของพระสมณโคดมผู้มีพระจักษุ ผู้เรืองยศ บิดาของหม่อม 
ฉันใช้ให้หม่อมฉันนำดอกไม้มาทุกๆ วัน หม่อมฉันได้บูชาที่สถูป 
อันเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุของพระผู้มีพระภาคทุกๆ วัน ในวันอุโบสถ 
หม่อมฉันมีใจผ่องใส ได้ลือเอาพวงมาลัย ของหอมและเครื่องลูบไล้ 
ไปบูชาพระสถูปของพระผู้มีพระภาคนั้นด้วยมือของตน ข้าแต่พระองค์ 
ผู้จอมเทพ รูปอันสวยงาม คติ ถุทธ และอนุภาพเช่นนี้เกิดมีแก , 

หม่อมฉันเพราะกรรมนั้น มิใช่ว่าผลที่หม่อมฉันได้บูชาพระสถูปด้วย 
พวงมาลัย และที่หม่อมฉันได้รักษาศีล จะให้ผลเท่านั้นก็หามิได้ ยังกลับ 
ให้หม่อมฉันพึงได้สกทาคามี ตามความปรารถนาของหม่อมฉันอีกด้วย. 

จบ ริสาลักขิวิมานที่ ๙ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 55 

๑๐. ปาริฉัตตกวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปาริฉัตตกวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 
[๓๘] ดูนางเทพธิดา ท่านมาเก็บเอาดอกปาริกฉัตตกะ มีสีงามหอมหวนยวนใจ 
อันเป็นดอกไม้ทิพย์ มาร้อยกรองเป็นพวงมาลัยประดับกายขับร้องเล่น 
สำเริงอยู่ เมื่อท่านกำลังฟ้อนรำอยู่ เสียงอันเป็นทิพย์น่าฟ้งวังเวงใจ 
เปล่งจากอวัยวะใหญ่น้อยพร้อมๆ กัน ทั้งกลิ่นทิพย์อันหอมหวนยวนใจ 
ก็ฟ้งขจรไปจากอวัยวะใหญ่น้อยทุกๆ ส่วน เมื่อท่านไหวกายผายผันกลับ 
ไปมา เสียงเครื่องประดับอันท่านประดับไว้ที่ช้องผมทุกๆ แห่ง เมื่อคราว 
ลมพัดพานมาต้องเข้า ก็เปล่งเสียงไพเราะ คล้ายกับเสียงดนตรีเครื่อง ๕ 
อนึ่ง เสียงแห่งมาลัย เครื่องประดับเศียร คือ มงกุฎ ที่ถูกลมพัดต้อง 
เข้าแล้วก็กังวานไพเราะ คล้ายกับเสียงดนตรีเครื่อง ๕ แม้กลิ่นแห้ง 
ดอกไม้ที่ท่านสอดแซมไว้บนเศียรเกล้า ก็มีกลิ่นหอมหวนชวนให้ชื่นใจ 
หอมฟ้งไปทั้วสารทิศ ดังต้นอุ'โลกที่มีอยู่บนเขาคันธมาทน์ ฉะนั้น ท่าน 
ย่อมสูดดมกลิ่นอันหอมหวนนั้น ทั้งได้ชมรูปทิพย์ซึ่งมิใช่ของมนุษย์ 
ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามท่านแล้ว ขอท่านจงบอก นี้เป็นผลแห่ง 
กรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้นตอบว่า 

พระคุณเจ้าขาแต่ก่อน เมื่อดิฉันยังอยู่ในเมืองมนุษย์ ได้น้อมนำ 
เอาดอกอโศกซึ่งมีเกษรงามเลื่อมประภัสสร มีกลิ่นหอมฟ้ง ไปบูชา 
พระพุทธเจ้า ครั้นดิฉันท่ากุศลกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้ว 
จึงสร่างโศกหมดโรคภัย ได้รับแต่ความสุขกายสุขใจ รื่นเริงบันเทิงอยู่ 
เป็นนิตย์. 

จบ ปาริฉัตตกวิมานที่ ๑๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 56 


รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อุฬารวิมาน ๒. อังฉุวิมาน 

๓. ปัลลังกวิมาน ๔. ลตาวิมาน 

๕. คุตติลวิมาน ๖. ทัททัลลริมาน 

๗. เสสวดีวิมาน ๘. มัลลิกาวิมาน 

๙. ริสาลักขิ'วิมาน ๑๐. ปาริฉัตตกวิมาน. 

จบ ปาริฉัตตกวรรคที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 57 
มัญชิฏฐกวรรคที่ ๔ 
๑. มัญชิฏฐกวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในมัญชิฏฐกวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 
[๓๙] ดูกรนางเทพธิดา ท่านยินดีรื่นรมย์อยู่ในวิมานแก้วผลึก มีภาคพื้น 
ดารดาษไปด้วยทรายทอง กึกก้องไปด้วยดนตรีเครื่อง ๕ เมื่อท่านลง 
จากวิมานแก้วผลึกอันบุญกรรมแต่งไว้ เข้าไปสู่ป่าไม้รังอันมีดอกบาน 
สะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง ยืนอยู่ที่โคนต้นรังต้นใดๆ ต้นรังนั้นๆ ก็ 
น้อมกิ่งอันงาม โปรยปรายดอกลงถูกต้องอวัยวะของท่าน ป่ารังนั้น 
อันลมพัดพานแล้วกิ่งก้านสบัดโบกไปมา เป็นที่อาศัยแห่งฝูงสกุณชาติ 
มีกลิ่นหอมฟ้งไปทั้วทิศานุทิศ ดุจต้นอุโลก ฉะนั้น ท่านย่อมสูดดม 
กลิ่นอันหอมหวนนั้น ทั้งได้ชมรูปทิพย์อันมิใช่ของมนุษย์ดูกรนาง 
เทพธิดา อาตมาถามแล้ว ขอท่านจงบอก นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร? 

นางเทพธิดาตอบว่า 

เมื่อชาติก่อน ดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก เป็นทาสีอยู่ใน 
ตระกูลเจ้า ได้เห็นพระพุทธเจ้าประทับนึ่งอยู่ มีจิตเลื่อมใส ได้โปรย 
ดอกรังถวายเป็นอาสนะ และได้น้อมนำพวงดอกรังอันร้อยกรองอย่าง 
งดงาม ถวายพระพุทธเจ้าด้วยมือของตน ครั้นดิฉันท่ากุศลกรรม อัน 
พระพุทธเจ้าสรรเสริญแล้ว จึงสร่างโศกหมดโรคภัย ได้รับแต่ความสุข 
กายสุขใจ รื่นเริงบันเทิงอยู่เป็นนิตย์. 

จบ มัญชิฏฐกวิมานที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 58 
๒. ปภัสสรวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปภัสสรวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 
[๔๐] ดูกรนางเทพธิดา ผู้มีรัศมีงามผุดผ่องยิ่งนัก นุ่งผ้าสีแดงงาม มีถุทธมาก 
ร่างกายสวยงาม ลูบไล้ด้วยจุณจันทน์ ท่านเป็นใครมาไหว้อาตมาอยู่ 
อนึ่ง ท่านนึ่งบนบัลลังก์ใด ย่อมไพโรจน์ดังท้าวสักกเทวราชใน 
นันทวโนทยาน บัลลังก์ของท่านนั้นมีค่ามาก งามวิจิตรด้วยรัตนะต่างๆ 
ดูกรนางเทพธิดาผู้เจริญ เมื่อชาติก่อน ท่านได้ประพฤติสุจริตอะไร จึง 
ได้มาเสวยผลแห่งกรรมเช่นนี้ในเทวโลก อาตมาถามแล้ว ขอท่านจง 
บอก นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร? 

นางเทพธิดาตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันได้ถวายพวงมาลัยและนี้าอ้อยแก , พระคุณเจ้าผู้ 
เที่ยวบิณฑบาตอยู่ ดิฉันจึงได้มาเสวยผลแห่งกรรมนั้นในเทวโลก ข้าแต่ 
ท่านผู้เจริญ แต่ดิฉันยังมีความเดือดร้อนกินแหนง เป็นทุกข์ เพราะ 
ดิฉันไม , ได้ฟ้งธรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชาทรงแสดงดีแล้ว ข้าแต่ 
ท่านผู้เจริญ เพราะเหตุนั้น ดิฉันจึงมากราบเรียนพระคุณเจ้า ซึ่งเป็น 
ผู้อนุเคราะห์แก่ดิฉัน ชักชวนดิฉันให้ตั้งมื่นในธรรมทั้งหลาย เทวดา 
พวกอื่นที่มีความเชื่อในพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆ 
รัตนะ ได้ฟ้งธรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาทรงแสดงดีแล้ว 
ย่อมรุ่งเรืองยิ่งกว่าดิฉันด้วยอายุ ยศ สิริ อำนาจ วรรณะ และมีถุทธ 
มากกว่าดิฉัน. 

จบ ปภัสสรวิมานที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 59 

๓. นาควิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาควิมาน 

พระวังคีสเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 

[๔๑] ท่านประดับประดาแล้ว ขึ้นนึ่งบนคชสารอันประเสริฐ ประดับไปด้วย 
แก้วและทอง มีกระพองปกคลุมด้วยข่ายทองอันวิจิตร ผูกสายรัด 
ประคนทองเรียบร้อย เลื่อนลอยไปในอากาศเวหา ที่งาทั้งสองของคชสาร 
มีสระโบกขรณี ๔ เหลี่ยม เต็มเปียมด้วยนํ้าใสสะอาด อันบุญกรรม 
เนรมิตให้แล้ว ดารดาษไปด้วยดอกปทุมบานสะพรั่ง ดอกปทุมทุกๆ 
ดอก มีหมู , นางเทพอัปสรพากันมาขับระบำรำฟ้อน ชวนให้เกิดความ 
รื่นเริงบันเทิงใจ ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ ท่านถึงความ 
เป็นเทพธิดาผู้มีถุทธิอย่างนี้ครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ ได้ทำบุญอะไร 
ไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ 
เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้นตอบว่า 

ดิฉันได้เข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าที่เมืองพาราณสี ได้ถวายผ้าคู , หนึ่งแด่ 
พระพุทธองค์ ถวายบังคมพระยุคลบาท แล้วนึ่งอยู่ที่พื้นดิน ได้กระทำ 
อัญชลีด้วยชิตอันเลื่อมใส พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีพระฉวีวรรณดุจ 
ทองคำธรรมชาติ ได้ทรงแสดงทุกขสัจและสมุทัยสัจ ว่าเป็นของไม , 

เที่ยง เป็นทุกข์ และทรงแสดงทุกขนิโรธสัจและมัคคสัจว่า อันปัจจัย 
อะไรๆ ปรุงแต่งไม , ได้ ให้ดิฉันฟ้ง เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงได้รู้แจ้งชัด 
ในอริยสัจ ๔ ดิฉันเป็นคนมีอายุน้อย ทำกาละจุติจากชาตินั้นแล้ว ไป 
บังเกิดในชั้นไตรทศ เป็นผู้เรืองยศ เป็นปชาบดีคนหนึ่งของท้าวสักกะ 
นามว่ายสุตตรา ปรากฏไปทั่วทุกทิศ. 

จบ นาควิมานที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 60 
๔. อโลมวิมาน 

ว่าด้วยผลที่บุญทำให้ไปเกิดในอโลมวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 
[๔๒] ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก รัศมีส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมีวรรณะ 
งามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ 
ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่า 
เมื่อชาติก่อน ดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในเมืองพาราณสี มีจิตเลื่อมใส 
ได้ถวายขนมแห้งแด่พระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพระอาทิตย์ ด้วย 
มือของตน ขอพระคุณเจ้าจงดูผลแห่งก้อนขนมแห้งอันหารสเค็มมิได้ 
ใครได้เห็นความสุขของบุคคลผู้ถวายขนมแห้งอันหารสเค็มมิได้แล้ว ไฉน 
จักไม , กระทำบุญเล่า เพราะผลแห่งการถวายขนมแห้งอันหารสเค็มมิได้นั้น 
ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญกรรมนั้น. 

จบ อโลมวิมานที่ ๔. 

๕. กัญชกทายิกาวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกัญซิกทายิกาวิมาน 
พระโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 

[๔๓] ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีล่องสว่างไสวไปทั่วทุก 
ทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรม 
อะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 61 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ 
ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า 
เมื่อชาติก่อน ฉันเกิดเป็นมนุษย์ มีจิตเลื่อมใส ได้ถวายนั้าข้าวอันปรุง 
ด้วยพริกและใส่นั้ามันอันเจียวแล้ว และปรุงด้วยดีปลี กระเทียม ขิง 
ข่า กระชาย แด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพระอาทิตย์ ซึ่งประทับ 
อยู่ ณ พระนครอันธกรินทะ ดิฉันจึงได้เสวยทิพยสมบัติเช่นนี้นางแก้ว 
ผู้งดงามทั่วสรรพางค์ สามีไม่ชืดจางในการมองชม ได้รับอภิเษกเป็น 
เอกอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิราช ก็ยังไม่เทียบเท่าเสี้ยวที่ ๑๖ 
แห่งการถวายนั้าข้าวนั้น ทองคำแท่งตั้งร้อยแท่ง ม้าอัศดรร้อยม้า รถ 
อันเทียมด้วยม้าอัศดรร้อยคัน นางราชกัญญาอันประดับประดาด้วยแก้ว 
มุกดาแก้วมณี และกุณฑลประมาณตั้งแสน ก็ยังไม่เทียบเท่าเสี้ยวที่ ๑๖ 
แห่งการถวายนั้าข้าวนั้น คชสารตัวประเสริฐอันเกิดแต่ป่าหิมพานต์เป็น 
ตระกูลคชสารมาตังคะ มีงาอันงอนงามดุจงอนรถ มีสายรัดแก้วด้วย 
ทองคำ ร้อยเชือก ก็ยังไม่เทียบเท่าเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งการถวายนั้าข้าวนั้น 
ถึงแม้พระเจ้าจักรพรรดิผู้ได้เสวยราชสมบัติเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง ๔ ก็ยัง 
ไม่เทียบเท่าเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งการถวายนั้าข้าวนั้น. 

จบ กัญชิกทายิกาวิมานที่ ๕. 

๖. วิหารวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในวิหารวิมาน 
ท่านพระอนุรุทธเถระได้ถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 
[๔๔] ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีส่องสว่างไสวไปทั่วทุก 
ทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เมื่อท่านฟ้อนอยู่ เสียงอันเป็น 
ทิพย์น่าปง รื่นรมย์ใจ ย่อมเปล่งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วน ทั้ง 
กลิ่นทิพย์อันหอมหวนยวนใจ ก็ฟ้งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วน 
เมื่อท่านไหวกายกลับไปมา เสียงของเครื่องประดับช้องผมก็ดังเสียง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 62 

ไพเราะ ดุจเสียงดนตรีเครื่อง ๕ อนึ่ง เสียงมงกุฎที่ถูกลมรำเพยพัดให้ 
หวั่นไหว ก็กังวานไพเราะดุจเสียงดนตรีเครื่อง ๕ แม้พวงมาลัยบน 
เศียรเกล้าของท่าน มีกลิ่นหอมชวนให้เบิกบานใจ หอมฟ้งไปทั่วทุกทิศ 
ดุจต้นอุโลก ฉะนั้น ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามท่านแล้ว ขอท่าน 
จงบอก นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร? 

นางเทพธิดาตอบว่า 

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ นางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นสหายของดิฉัน 
อยู่ในเมืองสาวัตถี ได้สร้างมหาวิหารถวายสงฆ์ดิฉันเห็นมหาวิหารนั้น 
แล้ว มีจิตเลื่อใสอนุโมทนา ก็วิมานอันเป็นที่รักนี้อันดิฉันได้แล้ว 
เพราะการอนุโมทนาด้วยจิตบริสุทธิแต่อย่างเดียวเท่านั้น วิมานนี้เป็น 
วิมานอัศจรรย์น่าลูน่าชม โดยรอบสูง ๑๖ โยชน์เลื่อนลอยไปในอากาศ 
ได้ตามความปรารถนาของดิฉัน ดิฉันมีปราสาทเป็นที่อยู่อาศัย อันบุญ 
กรรมจัดแจงเนรมิตให้เป็นส่วนๆ งามรุ่งโรจน์ตลอดร้อยโยชน์โดยรอบ 
ทิศ อนึ่ง ที่วิมานของดิฉัน มีสระโบกขรณีเป็นที่อาศัยของหมู่มัจฉาชาติ 
มีนั้าใสสะอาด มีท่าอันลาดด้วยทรายทอง ดารดาษไปด้วยปทุมชาตินานา 
ชนิดพร้อมทั้งบัวขาว เกษรแห่งบัวทั้งหลายอันลมรำเพยพัด ย่อมหอม 
ฟ้งเจริญใจ มีรุกขชาติต่างๆ อันบุญกรรมปลูกไว้ใกล้วิมาน คือ ไม้หว้า 
ขนุน ตาล มะพร้าว วิมานนี้กึกก้องไปด้วยเสียงดนตรีต่างๆ และ 
กึกก้องไปด้วยหมู่นางอัปสร แม้นรชนใดได้เห็นวิมานนี้ด้วยความฟิน 
นรชนนั้นก็พึงปลื้มใจ วิมานอันมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ น่าอัศจรรย์ 
น่าดูน่าชมเช่นนี้เกิดแต่ดิฉันเพราะกุศลกรรมทั้งหลาย ควรทำบุญโดยแห้. 

พระอนุรุทธเถระ เมื่อจะให้นางเทพธิดาบอกที่เกิดของนางวิสาขามหาอุบาสิกา จึงกล่าว 
ถามด้วยคาถาความว่า 

วิมานอันอัศจรรย์น่าลูน่าชมนี้ท่านได้แล้ว เพราะการอนุโมทนาด้วย 
จิตอันบริสุทธิอย่างเดียวเท่านั้น นางนารีอันมีนามว่าวิสาขา ได้ถวาย 
ทานและได้สร้างมหาวิหาร ไปเกิดที่ไหน ขอท่านจงบอกคติของนาง 
วิสาขานั้น แก่อาตมาด้วยเถิด? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 63 

นางเทพธิดานั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ นางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นสหายของดิฉัน ได้สร้าง 
มหาวิหารถวายแด่สงฆ์และได้ถวายทานแด่สงฆ์ เป็นผู้รู้ธรรมแจ่มแจ้ง 
เธอได้บังเกิดในหมู่ทวยเทพชั้นนิมมานรดี เป็นประชาบดีของท้าวสุนึม 
มิตวดี ผู้เป็นใหญ่ในชั้นนิมมานรดีนั้น วิบากแห่งกรรมของนางวิสาขา 
มหาอุบาสิกานั้น อันใครไม่ควรคิด ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันได้พยากรณ์ 
ที่เกิดของนางวิสาขาที่พระคุณเจ้าถามว่า นางวิสาขานั้นบังเกิด ณ ที่ไหน 
โดยถูกต้องแล้ว ล้าอย่างนั้น ขอพระคุณเจ้าได้ชักชวนแม้ชนเหล่าอื่นว่า 
ท่านทั้งหลายจงปลื้มใจถวายทานแด่สงฆ์เถิด และจงมีใจเลื่อมใสพีง 
ธรรม การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นการได้ด้วยแสนยาก อันพวกท่าน 
ได้แล้ว พระพุทธเจ้ามีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม มีพระฉวีวรรณดุจ 
ทองคำ เป็นอธิบดีแห่งมรรคา ได้ทรงแสดงธรรมใดไว้ว่า เป็นทาง 
สวรรค์ ทางนั้นเป็นทางอันประเสริฐ ท่านทั้งหลายจงปลื้มใจถวายทาน 
แด่สงฆ์ ที่บุคคลถวายทักษิณาแล้วมีผลมาก บุคคลเหล่าใดอันพระ 
พุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้วว่า คู , แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ เหล่านี้ 
บุคคลเหล่านั้นเป็นพระทักขิไณยบุคคล สาวกแห่งพระสุคต ทานอัน 
บุคคลถวายแล้วในพระทักขิไณยบุคคลเหล่านั้น มีผลมาก ท่านผู้ปฏิบัติ 
เพื่ออริยมรรค ๔ จำพวก และท่านผู้ตั้งอยู่ในอริยผล ๔ จำพวก พระ 
อริยบุคคล ๘ จำพวกนี้ชื่อว่าสงฆ์ เป็นผู้ปฏิบัติชื่อตรง ดำรงมั่นอยู่ 
ในปัญญาและศีล เมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มู่งบุญ ถวายทานในท่านเหล่านี้ 
หรือทำบุญปรารภการเวียนเกิดเวียนตาย ทานที่ถวายในสงฆ์ย่อมมีผลมาก 
พระสงฆ์นี้เป็นผู้มีคุณความดีอันยิ่งใหญ่ ยังผลให้เกิดแก่ผู้ถวายทาน 
ในท่านอย่างไพบูลย์ ยากที่จะปริมาณได้ว่าเท่านี้ๆ เหมือนทะเลยาก 
ที่จะคาดคะเนได้ว่ามีนั้าเท่านี้ๆ ฉะนั้น พระสงฆ์เหล่านี้แล เป็นผู้ 
ประเสริฐ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียร เป็นเยี่ยมในหมู่ 
นรชน เป็นแหล่งสร้างแสงสว่าง คือ ญาณของชาวโลก ได้แก่ นำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 64 

เอาแสงสว่าง คือ พระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วมา 
ชี้แจง ปวงชนผู้ใคร่ต่อบุญเหล่าใด ถวายทานมุ่งตรงต่อสงฆ์ทักษิณา 
ของเขาเหล่านั้น ชื่อว่าเป็นทักษิณาที่ถวายดีแล้ว เป็นยัญวิธีที่เซ่นสรวง 
ถูกต้อง ชัดเป็นบูชากรรมที่บูชาแล้วชอบ เพราะทักษิณานั้นขัดเป็น 
สังฆทาน มีผลมาก อันพระสัมมาส้มพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รู้แจ้ง'โลก ทรง 
สรรเสริญ ชนเหล่าใดยังท่องเที่ยวอยู่ในโลก มาหวนระลึกถึงบุญเช่นนี้ 
ได้ เกิดปีติโสมนัส ก็จะกำขัดมลทิน คือ ความตระหนี่ พร้อมทั้ง 
ความรู้เท่าไม , ถึงการณ์ ความลังเลใจ และการดีตนเสมอท่าน อันเป็น 
มูลฐานเสียได้ ทั้งจะไม่เป็นผู้อันผู้รู้ดึเตียน แต่นั้นก็จะเข้าถึงสถานที่ 
อันเป็นแดนสวรรค์. 

จบ วิหารวิมานที่ ๖ 
จบ ภาณวารที่ ๒. 

๗. จตุริตถีวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ท่าให้ไปเกิดในจตุริตถีวิมาน 
พระมหาโมคลัลลานเถระ ได้ถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 
[๔๕] ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสว 
ไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ 
ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่า 
เมื่อชาติก่อน ดิฉันได้ถวายดอกผักตบกำมือหนึ่ง แก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต 
ในปัญณกตนครอันประเสริฐ น่ารื่นรมย์ อันประดับแล้วด้วยเสาระเนียด 
เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสว 
ไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 65 

ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้วมีความปลาบปลื้ม 
ใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่า 
เมื่อชาติก่อน ดิฉันได้ถวายดอกนิลอุบลกำมือหนึ่ง แก่ภิกษุผู้เที่ยว 
บิณฑบาต ในปัณณกตนครอันประเสริฐ น่ารื่นรมย์อันประดับแล้ว 
ด้วยเสาระเนียด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ 
และเป็นผู้มีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 

ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ 
ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่า 
เมื่อชาติก่อน ดิฉันได้ถวายดอกบัวหลวงกำมือหนึ่ง ซึ่งมีโคนขาว 
กลีบขาว เกิดแล้ว , ที่สระนั้า แก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต ในปัณฌกตนคร 
อันประเสริฐ น่ารื่นรมย์ ประดับด้วยเสาระเนียด เพราะบุญกรรมนั้น 
ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ 
บุญกรรมนั้น. 

ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ 
ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า 
เมื่อชาติก่อน ดิฉันได้ถวายพวงมาลัยอันร้อยด้วยดอกมะลิตูม มีสี'ขาว 
ดังงาช้าง แก , ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต ในปัฌณกตนครอันประเสริฐ น่า 
รื่นรมย์ ประดับแล้วด้วยเสาระเนียด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี 
วรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ 
กรรมนั้น. 

จบ จตุริตถีวิมานที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 66 
๘. อัมพวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอัมพวิมาน 
พระมหาโมคอัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 

[๔๖] สวนมะม่วงทิพย์ของท่านนี้น่ารื่นรมย์ ในสวนของท่านนั้นมีปราสาทใหญ่ 
กว้างขวาง กึกก้องไปด้วยดนตรีต่างๆ และกึกก้องด้วยหมู , นางอัปสร 
อนึ่ง ในปราสาทของท่านนี้มีประทีปทองดวงใหญ่ส่องสว่างรุ่งเรื่องเป็น 
นิตย์ ปราสาทของท่านแวดล้อมด้วยต้นไม้มีผลเป็นผ้าโดยรอบ สวน 
มะม่วงอันน่ารื่นรมย์ใจ และในสวนมะม่วงนั้น มีปราสาทสูงใหญ่กว้าง 
ขวางเกิดขึ้นแก่ท่าน เพราะบุญกรรมอะไร ท่านมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ 
และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ 
ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า 
เมื่อชาติก่อน ดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก มีจิตเลื่อมใส ได้ 
ให้สร้างวิหารถวายสงฆ์ แวดล้อมไปด้วยต้นมะม่วง เมื่อให้สร้างวิหาร 
สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำการฉลอง แวดล้อมต้นมะม่วงด้วยผ้า เอา 
ผ้าทำเป็นผลมะม่วงตามประทีปไว้ที่ต้นมะม่วงนั้น อันอุดม และนิมนต์ 
พระสงฆ์ผู้เป็นหมู , อุดมสาวกของพระผู้มีพระภาคให้ฉัน แล้วมอบถวาย 
วิหารนั้นแก , สงฆ์ ด้วยมือของตน เพราะบุญกรรมนั้นดิฉันจึงมีสวน 
มะม่วงอันน่ารื่นรมย์ใจ และมีปราสาทสูงใหญ่กว้างขวางอยู่ในสวน 
มะม่วงนั้น กึกก้องไปด้วยดนตรีต่างๆ และกึกก้องไปด้วยหมู , นางอัปสร 
และที่ปราสาทของดิฉันนั้มีประทีปทองดวงใหญ่ส่องสว่างเรืองเป็นนิตย์ 
ปราสาทของดิฉันแวดล้อมไปด้วยต้นมะม่วง มีผลเป็นผ้าโดยรอบ เพราะ 
บุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 

จบ อัมพวิมานที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 67 
๙.ปีตริมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปีตริมาน 
สมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 
[๔๗] ดูกรนางเทพธิดาผู้เจริญ ผู้นุ่งห่มผ้าล้วนแล้วด้วยสีเหลือง มีธงก็เหลือง 
ตกแต่งด้วยเครื่องอลังการเหลือง มีกายอันลูบไล้ด้วยจุณจันทน์เหลือง 
ทัดทรงดอกบัวหลวง มีปราสาทอันแล้วด้วยทองคำ มีที่นอนและที่นั่งสี 
เหลือง ทั้งภาชนะที่รองรับขาทนียะและโภชนึยะสีเหลือง มีฉัตรสีเหลือง 
รถลึเหลือง มีม้าและพัดล้วนแล้วสีเหลือง เมื่อชาติก่อนท่านเป็นมนุษย์ 
ได้กระทำบุญอะไรไว้ ฉันถามท่านแล้วขอท่านจงบอก นี้เป็นผล 
แห่งกรรมอะไร 
นางเทพธิดาตอบว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันได้น้อมนำเอาดอกบวบขมซึ่งมีรสขม 
ไม่มีใครชอบ จำนวน ๔ ดอก ไปบูชาพระสถูปตั้งจิตอุทิศต่อพระบรม 
ธาตุของพระบรมศาสดา ด้วยชิตอันเลื่อมใสกำลังส่งใจไปในพระบรมธาตุ 
ของพระศาสดานั้น ไม่ทันได้พิจารณาถึงหนทางที่มาแห่งแม่โค ทันใด 
นั้น แม่โคได้ขวิดหม่อมฉันผู้มีความปรารถนาแห่งใจยังไม , ถึงพระสถูป 
ถ้าหม่อมฉันได้สั่งสมบุญนั้นไซร้ หม่อมฉันพึงได้ทิพยสมบัติยิ่งกว่า 
นี้เป็นแน่ ข้าแต่ท้าวมัฆวานจอมเทพผู้เทพกุญชร เพราะบุญกรรมนั้น 
หม่อมฉันละอัตภาพมนุษย์แล้ว จึงได้มาอภิรมย์อยู่อับพระองค์ 
ท้าวมัฆวานผู้เป็นอธิบดีแห่งทศเทพผู้ทรงเทพกุญชร ได้ทรงสดับเนื้อความ 
นี้แล้ว เมื่อจะทรงยังทวยเทพเจ้าชาวดาวดึงส์สวรรค์ให้เลื่อมใส ได้ 
ตรัสกะมาตลีเทพบุตรว่า ลูกรมาตลี จงดูผลแห่งกรรมอันวิจิตรน่าอัศจรรย์ 
นี้ทานวัตถแม้มีประมาณน้อยอันนางเทพธิดานั้ท่าแล้ว ย่อมเป็นบฌมีผล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 68 

มาก เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจ้า ในพระปัจเจกพุทธเจ้า 
หรือในสาวกของพระตถาคต ทักษิณา ย่อมไม่เชื่อว่ามีผลน้อยเลย มา 
เถิดมาตลี แม้เราทั้งหลายพึงรีบเร่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระตถา 
คตให้ยิ่งๆ ขึ้นเถิด เพราะการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้ เมื่อพระตถาคต 
จะยังทรงพระชนม์อยู่ หรือเสด็จปรินิพพานไปแล้วก็ตาม เมื่อจิตสมํ่า 
เสมอผลก็ย่อมสมํ่าเสมอ เพราะเหตุที่ตั้งจิตไว้ชอบธรรม สัตว์ทั้งหลาย 
ย่อมไปสู่สุคติ ทายกทั้งหลายได้กระทำสักการะบูชาในพระตถาคตเหล่าใด 
ไว้แล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์ พระตถาคตเหล่านั้นย่อมเสด็จอุบัติขึ้น เพื่อ 
ประโยชน์แก , ชนเป็นอันมากหนอ. 

จบปีตวิมานที่๙. 

๑๐. อุจฉุวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุจฉุวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 
[๔๘] ท่านมีศิริวรรณะ ยศและเดชมีรัศมีส่องสว่างไปทั่วพื้นปฐพีตลอด 
ถึงเทวโลก งามไพโรจน์ ดังพระจันทร์และพระอาทิตย์และเหมือนห้าว 
มหาพรหม รวมทั้งสมเด็จอัมรินทราธิราช ผู้เป็นใหญ่กว่าทวยเทพชั้น 
ดาวดึงส์ อาตมาขอถามท่าน ดูกรนางเทพธิดาผู้งามทั่วสรรพรางค์ ทัด 
ทรงพวงมาลัยอุบล มีช้องผมอันล้วนแล้วด้วยทอง มีผิวพรรณงดงาม 
เปล่งปลั่งทอง ตกแต่งประดับประดาด้วยภูษาอันเป็นทิพย์ ท่านเป็นใคร 
ไหว้เราอยู่ ดูกรท่านผู้เรืองยศ ท่านได้บริจาคทาน หรือสำรวมในศีล 
อย่างไร จึงได้เข้าถึงสุคติ ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามท่านแล้วขอท่าน 
โปรดบอก นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 69 

นางเทพธิดานั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ (เมื่อดิฉันอยู่ในมนุษยโลก) พระคุณเจ้าเข้าไป 
บิณฑบาตตามบ้านจนถึงเรือนของดิฉัน ขณะนั้นดิฉันมีจิตเลื่อมใส เต็มตื้น 
ด้วยปีติหาประมาณมิได้ ได้ถวายท่อนอ้อยแด่พระคุณเจ้า แต่ภายหลัง 
แม่ผัวมาซักถามดิฉันว่า นางใจร้าย เจ้าเอาอ้อยไปไว้ที่ไหน ดิฉันตอบ 
ว่า ฉันไม , ได้เอาไปทิ้งและไม , ได้รับประทาน ได้ถวายแก , ภิกษุผู้มีความ 
สงบด้วยตนเอง แม่ผัวได้บริภาษดิฉันว่า อ้อยนี้เป็นของข้าและข้าก็เป็น 
เจ้าของ ฉะนี้แล้ว คว้าได้ก้อนดินขว้างดิฉัน (จนตาย) เมื่อดิฉันตาย 
จากมนุษยโลกนั้นแล้ว มาบังเกิดเป็นเทพธิดา เพราะเหตุที่ดิฉันทำกุศล 
กรรมนั้นไว้ ดิฉันจึงได้มาเสวยความสุขด้วยตนเอง ได้ร่วมบำรุงบำเรอ 
อยู่กับเทวดาทั้งหลาย และร่าเริงบันเทิงใจอยู่ด้วยเบญจกามคุณอันเป็น 
ทิพย์ เพราะเหตุที่ดิฉันได้กระทำกุศลกรรมนั้น ดิฉันจึงมาเสวยสุขด้วย 
ตนเอง อันท้าวเทวราชจอมเทพทรงคุ้มครอง อันเทวดาชาวไตรทศรักษา 
เพียบพร้อมด้วยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ โอ ผลแห่งบุญนี้มิ'ใช่นิด 
หน่อย การถวายอ้อยของดิฉันมีวิบากมากมาย ดิฉันได้ร่วมบำรุงบำเรอ 
อยู่กับเทวดาทั้งหลาย ร่าเริงบันเทิงใจอยู่ด้วยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ 
ผลบุญเช่นนี้มิใช่น้อย การถวายอ้อยของดิฉัน มีผลอันรุ่งโรจน์มาก 
ดิฉันอยู่ในความคุ้มครองรักษาของท้าวเทวราช และชาวไตรทศทั้งหลาย 
ดังหนึ่งท้าวสหัสนัยน์ในสวนนันทวัน ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันระลึกถึง 
พระคุณเจ้าผู้มีพระคุณอนุเคราะห์ดิฉัน จึงเข้ามาสู่ที่ , ใกล้ถวายนมัสการ 
ถามถึงสุขทุกข์ ดิฉันมีชิตเลื่อมใสเต็มตื้นด้วยปีติเป็นล้นพ้น ได้ถวาย 
ท่อนอ้อยแด่พระคุณเจ้าครั้งเป็นมนุษย์. 

จบ อุจฉุวิมานที่ ๑๐ 
๑๑. วันทนวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในวันทนวิมาน 
พระมหาโมคกัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 70 

[๔๙] ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสว่างไสว ไปทั่วทุกทิศ 
สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมีวรรณะ 
งามเช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรม 
อะไร? 

นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้ม 
ใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า เมื่อชาติก่อน ดิฉัน 
เกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก ได้เห็นพระสมณะทั้งหลายผู้มีศีล จึง 
นมัสการเท้าทั้งคู่แล้วทำใจให้เลื่อมใส มีความร่าเริงบันเทิงใจ ได้ถวาย 
นมัสการโดยเคารพ เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ฯลฯ 
และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญกรรมนั้น. 

จบ วันทนวิมานที่ ๑๑ 
๑๒. รัชชุมาลาวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในรัชชุมาลาวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า 
[๕๐] ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก กรีดกรายร่ายรำอยู่ในวิมาน 
อันกึกก้องไปด้วยเสียงเพลงขับทิพย์ เมื่อท่านเยื้องย่างฟ้อนรำอยู่ เสียง 
ทิพย์อันไพเราะน่าฟ้งดังขับใจ ย่อมเปล่งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วน 
ทั้งกลิ่นทิพย์หอมระรื่นน่าชื่นใจ ย่อมฟ้งขจรออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ 
ของท่านทุกส่วน เมื่อท่านไหวกายกลับกลอกไปมา เสียงของเครื่อง 
ประดับที่ท่านประดับบนช้องผม ย่อมเปล่งเสียงไพเราะกังวานปานดนตรี 
เครื่อง ๕ และเสียงมงกุฎของท่านที่ถูกลมรำเพยพัด ย่อมเปล่งเสียงดัง 
เสนาะ ดุจดนตรีเครื่อง ๕ แท้พวงดอกไม้บนเศียรเกล้าของท่าน ก็มีกลิ่น 
หอมระรื่นน่าชื่นใจ หอมตระหลบไปทั่วทุกทิศ ประดุจดอกอุโลกฉะนั้น 
ท่านย่อมสูดดมกลิ่นอันหอมระรื่น ทั้งได้เห็นรูปอันเป็นทิพย์ ดูกรนาง 
เทพธิดา อาตมาถามท่านแล้ว ขอท่านจงบอก นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 71 

นางเทพธิดานั้นตอบว่า 

เมื่อชาติก่อน ดิฉันเป็นหญิงรับใช้ของพราหมณ์อยู่ในบ้านคยา เป็นคนมี 
บุญน้อย ตํ่าทราม ชนทั้งหลายเรียกดิฉันว่ารัชชุมาลา ดิฉันถูกเจ้านาย 
ลงโทษด้วยการด่าว่าเฆี่ยนตี และขู่เข็ญอย่างหนัก จึงถือเอาหม้อนั้าออก 
จากบ้านเพื่อตักนั้าแล้ววางหม้อนั้าไว้เสียข้างทางบ่ายหน้าสู่ป่าชัฏ ด้วยตั้ง 
ใจว่า เราจักตายเสียในที่นี้แหละ ความเป็นอยู่ของเราหาประโยชน์อะไร 
มิได้เลย ครั้นแล้วผูกเชือกให้เป็นบ่วงรัดคออย่างแน่น แล้วปล่อยห้อย 
ไปตามต้นไม้ คิดว่าจะโดดลงไปให้ตาย เหลียวไปดูรอบทิศ ด้วย 
เกรงว่า จะมีผู้'ใดมาแอบดูอยู่บ้าง ได้เห็นพระสัมมาส้มพุทธเจ้าผู้เป็น 
ปราชญ์ ผู้ทรงเกื้อกูลแก , โลกทั้งปวง ผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ กำลังประทับ 
นั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนไม้ ดิฉันนั้นเกิดความสังเวช โลมชาติชูชันไม่เคยมี 
มาแต่ก่อน ด้วยคิดว่า ใครหนอจะเป็นมนุษย์หรือเทวดามานั่งอยู่ เพราะ 
ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สมควรที่จะเกิดความเลื่อมใสโดยแบ้จริง ผู้หลีก 
ออกจากป่า คือกิเลสแล้วมาสู่นิพพาน ใจของดิฉันก็เกิดความเลื่อมใส 
เพราะคิดว่าท่านผู้สำรวมอินทรีย์ยินดีฌาน มีใจคงที่เช่นนี้คงไม่ใช่ผู้อื่น 
ชักเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลแก , สัตว์โลกทั้งปวง ทรงหวาดกลัวต , อภัย 
ทรงหลีกเลี่ยงเสียห่างไกล ดังพญาราชสีห์หลีกเลี่ยงจากภัย เข้าอาศัย 
อยู่ในตั้าฉะนั้น การได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นนี้เป็นการยาก ดังดอก 
มะเดื่อ อันบุคคลเห็นได้ยากฉะนั้น (ขณะที่ดิฉันกำลังคิดอยู่อย่างนี้) 

พระตถาคตเจ้าพระองค์นั้น ได้ตรัสเรียกดิฉันด้วยพระวาจาอันอ่อนหวาน 
ว่า ดูกรนางรัชชุมาลา ดังนี้แล้ว มีพระดำรัสสืบต่อไปว่า ท่านจงถึง 
ตถาคตเป็นที่พึ่งเถิด ดิฉันได้สดับพระวาจาอันปราศจากโทษ ประกอบ 
ด้วยประโยชน์บริสุทธิสะอาด เป็นพระวาจาละเอียดอ่อนหวาน ไพเราะ 
น่าฟ้ง สามารถบรรเทาความโศกเศร้าทั้งปวงเสียได้นั้น จึงเข้าไปเฝ็าตาม 
รับสั่ง พระตถาคตเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลแก , สัตว์โลกทุกหมู , เหล่าทรงทราบ 
ว่า ดิฉันมีจิตอ่อนเลื่อมใส มี , ใจบริสุทธิ”แล้ว จึงตรัสสอนดิฉันต่อไปว่า 
นี้ทุกข์ นี้เป็นแดนเกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางให้ถึงความดับทุกข์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 72 

เป็นทางหยั่งลงสู่อมตธรรม ดิฉันตั้งอยู่ในพระโอวาทของพระตถาคต 
ผู้ทรงพระมหากรุณา ฉลาดในเทศนาสั่งสอนสัตว์จึงได้บรรลุถึงทาง 
นิพพานเป็นธรรมอันไม่ตาย สงบระงับ ไม่มีจุติต่อไป ดิฉันเป็นผู้มี 
ความภักดีมั่น ไม , หวั่นไหวในพระรัตนตรัยด้วยความเชื่อมั่นเป็นราก 
ฐาน เพราะเห็นว่า พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ พระธรรม 
อันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติ 
ชอบ จึงถวายตัวเป็นสาวิกาผู้เกิดแต่พระอุระของพระพุทธเจ้า ดิฉันรื่น 
เริงบันเทิงอยู่เป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ ทัดทรงทิพย์มาลา ดื่มนาผึ่งทิพย์อัน 
มีรสหวานสนิท มีนางฟ้าหกหมื่นบรรเลงดนตรี กระทำความปลาบปลื้ม 
ให้แก่ดิฉัน นางเทพอัปสร มีชื่อต่างๆ กัน คือ อาฬัมพา ภัครา ภีมา 
สาธุวาที สังสยา โบกขรา สุผัสสา วีณา โมกขา บันทา สุนันทา 
โสณทินนา สุจิมหิตา อาลัมพุสา มิสสเกสี ปุณฑริกา เอฌิปัสสา 
สุปัสสา สุภัททา มุทุกาวที เหล่านี้และเหล่าอื่น ล้วนประเสริฐกว่า 
นางเทพอัปสรทั้งหลาย ในทางบำเรอ ให้ปลาบปลื้ม นางเทพธิดา 
เหล่านั้น เมื่อถึงเวลา จะเข้ามาใกล้ชิด แล้วกล่าวประเล้าประลมดิฉัน 
ว่า เอาเถอะ พวกดิฉันจะฟ้อนรำ ขับร้อง บำเรอท่านให้รื่นรมย์ทีเดียว 
ก็เทพอุทยานชื่อว่านันทวัน อันหาความโศกเศร้ามิได้ มีแต่ความรื่นเริง 
บันเทิงใจ นับว่าเป็นเทพอุทยานอันใหญ่ยิ่งของเทวดาชาวไตรทศนี้ไม่ 
เป็นที่อยู่ของผู้ไม , ได้ทำบุญไว้ แต่เป็นที่อยู่ของผู้บำบุญไว้เท่านั้น ความ 
ผาสุกย่อมไม่มีแก , ผู้ไม , ได้ทำบุญไว้ ทั้งในโลกนี้และโลกอื่น แต่ย่อมมี 
แก , ผู้ทำบุญไว้ ทั้งในโลกนี้และโลกอื่น นรชนผู้ปรารถนาจะอยู่กับเทวดา 
เหล่านั้น ควรทำกุศลไว้ให้มาก เพราะผู้ทำบุญไว้แล้ว ย่อมเพรียบพร้อม 
ด้วยโภคสมบัติบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์ ทายกทั้งหลายได้กระทำสักการะ 
บูชาในพระตถาคตเจ้าเหล่าใดแล้ว ย่อมบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์ พระ 
ตถาคตเจ้าเหล่านั้นเป็นทักขิไณยบุคคล และเป็นบ่อเกิดแห่งเนื้อนาบุญ 
ของมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมเสด็จอุบัติขึ้น เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ 
เป็นอันมากหนอ. 

จบ รัชชุมาลาวิมานที่ ๑๒ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 73 

รวมวิมานที่มีในวรรค 
รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. มัญชิฏฐกวิมาน ๒. ปภัสสรวิมาน 

๓. นาควิมาน ๔. อโลมวิมาน 

๕. กัญชิกทายิกาวิมาน ๖. วิหารวิมาน 

๗. จตุริตถีวิมาน ๘. อัมพวิมาน 

๙. ปีตริมาน ๑๐. อุจฉุวิมาน 

๑๑. วันทนวิมาน ๑๒. รัชชุมาลาวิมาน. 

จบ วรรคที่ ๔ ในอิตถีวิมาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 74 

มหารถวรรคที่ ๕ 
มัณฑุกเทวปุตตริมาน 
ว่าด้วยบุญกรรมของมัณฑุกเทพบุตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามมัฌฑุกเทพบุตรว่า 

[๕๑] ใครมีวรรณะงามยิ่งนัก รุ่งเรืองด้วยถุทธและยศ ยังทิศทั้งปวงให้สว่าง 
ไสว ไหว้เท้าทั้งสองของเราอยู่? 

มัฌฑุกเทพบุตรกราบทูลว่า 

เมื่อชาติก่อน ข้าพระองค์เป็นกบเที่ยวหาอาหารอยู่ในนํ้า เมื่อข้าพระองค์ 
กำลังพึงธรรมของพระองค์อยู่ คนเลี้ยงโคได้ฆ่าข้าพระองค์ ขอพระองค์ 
ทรงดูถุทธ ยศ อานุภาพ ผิวพรรณและความรุ่งเรืองของข้าพระองค์ 
ผู้มี'จิตเลื่อมใสครู , หนึ่งเท่านั้น ข้าแต่พระโคดม ก็ผู้ใดได้พึงธรรมของ 
พระองค์สิ้นกาลนาน ผู้นั้นพึงได้บรรลุนิพพานอันเป็นฐานะไม , หวั่นไหว 
เป็นสถานที่ที่ไปแล้วไม่เศร้าโศกเป็นแน่. 

จบมัณฑุกเทวปุตตริมานที่ ๑. 

เรวดีวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเรวดีวิมาน 
พระผู้มีพระภาคตรัสกะท่านพระมหาโมคอัลลานเถระว่า 
[๕๒] ญาติ มิตร และสหายทั้งหลาย ย่อมพากันชื่นชมยินดีกะบุรุษผู้พลัด 
พรากจากกันไปนาน กลับมาโดยสวัสดีแต่ที่ไกลว่าเป็นผู้มาแล้ว ฉันใด 
บุญทั้งหลายย่อมต้อนรับบุคคลผู้ทำบุญไว้แล้ว จากโลกนี้ไปสู่ปรโลก 
ดุจญาติต้อนรับญาติที่รักผู้กลับมาแล้ว ฉันนั้น. 

ยักษ์ผู้เป็นทูตของพญายม ปรารถนาจะจับนางเรวดีโยนลงไปในอุสสทนรก เพราะฉะนั้น 
จึงได้กล่าวกะนางเรวดีว่า 

แน่ะนางเรวดีผ้แสนจะชั่วช้า ผ้ไม่ให้ทาน ประตนรกได้เปิดไว้คอยให้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 75 

เจ้าเข้าไป เพราะเจ้าด่าว่าพระอริยเจ้า เพราะฉะนั้นเจ้าจงรีบลุกขึ้นเร็ว 
เถิด พวกเราจักพาเจ้าไปโยนลงในอุสสทนรก อันเป็นที่ทอดถอนใจ 
ของเหล่าสัตว์นรก พรั่งพร้อมอยู่ด้วยทุกข์. 

ยักษ์ ๒ ตนผู้เป็นทูตของพญายม ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว มีนัยน์ตาลุก 
แดงใหญ่โตน่าสะพรึงกลัว จับนางเรวดีที่แขนคนละข้าง หลีกไปใน 
สำนักแห่งหมู่เทวดาในดาวดึงส์. 

นางเรวดีอันยักษ์ ๒ ตนนั้นนำไปสู่ภพดาวดึงส์อย่างนี้แล้ว วางไว้ ณ ที่ใกล้วิมานของ 
นันทิยเทพบุตร ได้เห็นวิมานอันมีรัศมีเปล่งปลั่งยิ่งนัก ดุจรัศมีพระอาทิตย์จึงถามยักษ์ทั้ง ๒ 
นั้นว่า 

นี่วิมานของใคร มีรัศมีจุดพระอาทิตย์ งามระยับเลื่อมประภัสสรปกคลุม 
ด้วยข่ายทองงามแพรวพราว เกลื่อนกล่นไปด้วยเทพบุตรและเทพธิดา 
มีรัศมีรุ่งเรืองดังรัศมีพระอาทิตย์ มีหมู่นางเทพนารีผู้มีสกลกายลูบไล้ ไป 
ด้วยจุรณจันทน์แดงอยู่ทั้งภายในและภายนอกวิมานทั้ง ๒ ข้าง ต่างก็พา 
กันเข้าไปขับกล่อมด้วยดุริยางค์ดนตรี วิมานนั้นปรากฏมีรัศมีดุจพระ 
อาทิตย์ ใครมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้? 

ยักษ์ ๒ ตนจึงบอกแก่นางเรวดีว่า 

วิมานของนันทิยอุบาสกในเมืองพาราณสี ซึ่งเป็นผู้ไม่ตระหนี่เป็นทานา 
ธิบดี มีใจโอบอ้อมอารี เป็นวิมานเกลื่อนกล่นไปด้วยเทพบุตรเทพธิดา 
มีรัศมีรุ่งเรือง ดุจรัศมีพระอาทิตย์ มีหมู่นางเทพนารีผู้มีสกลกายลูบไล้ 
ด้วยจุรณจันทน์แดง อยู่ทั้งภายในและภายนอกทั้งสองข้าง ต่างพากัน 
เข้าไปขับกล่อมดุริยางค์ดนตรี วิมานของนันทิยอุบาสกนั้น ปรากฏมี 
รัศมีดุจพระอาทิตย์ นันทิยอุบาสกนั้นมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ใน 
วิมานนี้. 

ลำดับนั้น นางเรวดีกล่าวว่า 

ฉันเป็นภรรยาของนันทิยอุบาสก เป็นหญิงแม่เรือน เป็นใหญ่ในสกุล 
ทั้งปวง เพราะฉะนั้น บัดนี้ฉันจักรื่นรมย์อยู่ในวิมานของสามี ก็พวก 
ท่านปรารถนาจะนำฉันไปสู่นรก ฉันไม่ปรารถนาจะเห็นนรกนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 76 

ยักษ์ ๒ ตนนั้นมิยอมอนุญาตให้ จึงพาตัวลงไปใกล้อุสสทนรก แล้วจึงกล่าวว่า 
แน่นางเรวดีแสนจะชั่วช้า นรกนี่แลเป็นของเจ้า เพราะเมื่อเจ้าอยู่ใน 
มนุษยโลก ไม , ได้ทำบุญไว้ ด้วยว่า บุคคลผู้มีความตระหนี่ขึ้งโกรธ มีธรรม 
อันเลวทราม ย่อมไม , ได้ความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงสวรรค์. 

ครั้นยักษ์ทั้งสองกล่าวอย่างนี้แล้ว ก็หายไป ณ ที่นั่นเอง ก็วันนั้น นางเรวดีเห็นนาย 
นิรยบาล ๒ คนพากันมาฉุดคร่าตนเพื่อจะโยนลงในคูถนรก ชื่อว่าสังสวกะ จึงถามนายนึรยบาล 
นั้นว่า 

เหตุไรคูถนรกและมูตนรกจึงปรากฏมีกลิ่นเหม็น ไม่สะอาด ไฉนคูถนี้จึง 
มีกลิ่นเหม็นฟ้งไปเล่า? 

นายนิรยบาลตอบว่า 

แน่ะนางเรวดี นี่เป็นนรกชื่อสังสวกะ ถึกร้อยชั่วบุรุษ เจ้าจักหมกไหม้ 
อยู่ในนรกนั้นสิ้นพันปี. 

นางเรวดีจึงถามว่า 

ฉันทำชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะกรรมอะไรฉันจึงตกนรก 
สังสวกะอันถึกร้อยชั่วบุรุษเล่า? 

นายนึรยบาลตอบว่า 

เพราะเจ้าด่าว่าสมณพราหมณ์ และวณิพกเหล่าอื่น ด้วยคำมุสาวาท บาป 
นั้นเจ้าทำไว้แล้ว เพราะฉะนั้น เจ้าจึงต้องตกนรกสังสวกะถึกร้อยชั่ว 
บุรุษ แน่ะนางเรวดี เจ้าจักหมกไหม้อยู่ในนรกนั้นสิ้นพันปี ใช่แต่ 
เท่านั้น นายนิรยบาลทั้งหลายจะตัดมือ เท้า หู และแม้จมูกของเจ้า 
อนึ่ง ฝูงกา ปากเหล็กย่อมพากันมารุมจิกกินเนื้อของเจ้าให้ดิ้นรนอยู่. 

นางเรวดีจึงวิงวอนว่า 

ขอไหว้เถิดพ่อคุณ ขอจงได้นำฉันกลับไปส่งยังมนุษยโลกเถิด ฉันชักทำ 
บุญให้มากด้วยการให้ทาน การประพฤติธรรมสมํ่าเสมอ ความสำรวม 
การ‘ฟิกฝนตน ชนทั้งหลายทำสิ่งใดแล้ว ย่อมได้รับความสุขและไม่ 
เดือดร้อนในภายหลัง ฉันจักทำแต่สิ่งนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 77 
นายนึรยบาลกล่าวว่า 

เมื่อก่อนเจ้าประมาทมัวเมา เดี๋ยวนี้จะมารํ่าไรไปทำไมเล่า เจ้าจักต้อง 
เสวยผลแห่งกรรมทั้งหลายอันทำไว้เอง. 

นางเรวดีสั่งว่า 

ถ้าใครจากเทวโลกไปสู่มนุษยโลก พึงช่วยบอกแก่บุตรของฉันอย่างนี้ว่า 
จงให้ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ที่นอน ที่นั่ง ข้าวและนี้าเป็นทานในสมณพราหมณ์ 
ทั้งหลาย ผู้มีอาญาอันวางแล้ว เพราะว่า บุคคลผู้ตระหนี่ ขึ้งโกรธ 
ด่าว่า มีธรรมอันเลวทราม ย่อมไม , ได้เป็นสหายของหมู่เทวดาผู้เข้าถึง 
สวรรค์. 

นางเรวดีได้กล่าวต่อไปว่า 

ถ้าฉันไปจากนรกนี้แล้ว ได้กำเนิดเป็นมนุษย์ ชักเป็นผู้มีใจโอบอ้อม 
อารี สมบูรณ์ด้วยศีล ทำกุศลให้มาก โดยให้ทาน ประพฤติธรรม 
สมํ่าเสมอ สำรวมกาย วาจา ใจ แก ฝนตน จัก สร้างอารามและสพาน 
ในที่ลุ่ม ขุดบ่อ ขุดสระนี้าให้เป็นทาน ด้วยจิตอันเลื่อมใส จักรักษา 
อุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ๘ คํ่า 
แห่งปักษ์ และในวันปาฏิหาริย ปักษ์ ชักเป็นผู้สำรวมระวังในศีลทุกเมื่อ 
และ จัก ไม่ประมาทในทาน เพราะผลแห่งกรรมนี้ฉันได้เห็นเองแล้ว. 

พระ สังคีติกาจารย์กล่าวไว้ว่า 

นายนึรยบาลทั้งหลายพากันจับนางเรวดี ผู้ดิ้นรนรำพันอยู่อย่างนี้เอาเท้า 
ขึ้นเบื้องบน เอาหัวลงเบื้องตํ่า โยนลงไปในนรกอันร้ายกาจ. 

เมื่อชาติก่อน เราเป็นคนตระหนี่ ด่าว่าสมณพราหมณ์หลอกลวงสามี 
ด้วยเรื่องเท็จ จึงได้มาหมกไหม้อยู่ในนรกอันร้ายกาจนี้. 

จบเรวดีวิมานที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 78 
ฉัตตมาณวกวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในฉัตตมาณวกวิมาน 
พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงวิธีเรียนไตรสรณคมน์แก , ฉัตตมาณพ จึงได้ตรัสว่า 
[๕๓] พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
เป็นโอรสแห่งศากยราช เป็นผู้จำแนกแจกธรรม มีกิจอันทำเสร็จแล้ว 
ผู้ถึงส่ง เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังและความเพียร ท่านจงถึงพระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้นผู้เสด็จไปดีแล้ว เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเถิด ท่านจงเข้าถึง 
พระธรรม อันเป็นธรรมคลายความกำหนัด เป็นธรรมไม , หวั่นไหว ไม่มี 
ความเศร้าโศกอันปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม , ได้ ไม , ปฏิกูล เป็นธรรม 
ไพเราะคล่องแคล , ว เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกดีแล้ว 
เพื่อเป็นที่พึ่งเถิด บัณฑิตทั้งหลายกล่าวทาน อันบุคคลให้แล้วในพระ 
อริยสงฆ์ผู้สะอาด เป็นคู่แห่งบุรุษทั้ง ๔ เป็นบุรุษบุคคล ๘ เพราะเหตุ 
ได้แสดงธรรมว่ามีผลมาก ท่านจงเข้าถึงพระสงฆ์นี้เพื่อเป็นที่พึ่งเถิด. 

พระผู้มีพระภาค เพื่อจะทรงประกาศบุญกรรมอันฉัตตเทพบุตรนั้นท่าแล้ว ให้ปรากฏ 
แก่มหาชน จึงได้ตรัสถามฉัตตเทพบุตรนั้นว่า. 

วิมานของท่านนี้ มีรัศมีรุ่งเรืองมากมายหาที่เปรียบเทียบมิได้ ฉันใด 
ถึงพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดาวนักขัตฤกษ์ รุ่งเรืองอยู่ในท้องฟ้า 
ก็ไม , อาจจะเปรียบเทียบได้ ฉันนั้น ท่านเป็นใครหนอ มาเกิดใน 
วิมานนี้อนึ่ง วิมานของท่านนี้มีรัศมีรุ่งเรืองตัดเสียซึ่งรัศมีแห่งพระจันทร์ 
และพระอาทิตย์ มีรัศมีแผ่ไปเกินกว่า ๒๐ โยชน์ และท่าแม้กลางคืน 
ให้เป็นดุจกลางวัน วิมานของท่านนี้งาม บริสุ ทธิผุดผ่องไม , หม่นหมอง 
งดงามไปด้วยดอกปทุมแลบัวขาวเป็นอันมาก เกลื่อนกลาดไปด้วยดอก 
โกสุม งามวิจิตรด้วยมาลากรรมหลายอย่างต่างๆ กัน ปกคลุมไปด้วย 
ข่าบทองกำอันบริสุทธิ ๙ ปราศจากธุลี ดุจพระอาทิตย์แผดแสงสว่างอยู่ใน 
อากาศฉะนั้น อนึ่ง ท่านทรงผ้ากัมพลแดง ลางทีก็ทรงภูษาสีเหลือง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 79 

สดใส มีสกลกาย ลูบไล้ด้วยกลิ่นกฤษณา ดอกประยงค์ และ 
แก่นจันทน์ คันธชาติ มีผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยทองคำ ท่านจะไปเที่ยว 
ในวิมานใด วิมานนี้ก็เต็มไปด้วยเทพบุตรและนางเทพธิดา อันเที่ยวไป 
ในที่นั้น ดุจท้องฟ้าอันดาดาษไปด้วยหมู่ดาว ฉะนั้น เทพบุตรเทพธิดา 
ในวิมานนั้นมากมายมีวรรณะต่างๆ กัน ทรงอาภรณ์ทิพย์อันประดับ 
ด้วยดอกโกสุมและดอกมะลิ สวมใส่เครื่องประดับผุดผ่อง มีกาย 
รุ่งเรืองวิจิตรปกปิดด้วยเครื่องทอง หอมฟ้งไป นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร 
ท่านมาเกิดในวิมานนี้เพราะผลแห่งกรรมอะไร ก็วิมานนี้อันท่าน 
ได้แล้วด้วยประการใด ตถาคตถามแล้ว ขอท่านจงบอกเหตุแห่งการ 
ได้วิมานนั้น ด้วยประการนั้นเถิด? 

ฉัตตเทพบุตรกราบทูลว่า 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ได้พบกับมาณพคนหนึ่งชื่อฉัตตมาณพ 
ซึ่งเดินทางมาในทางนี้พระองค์ทรงเป็นครู ทรงเอ็นดูพรํ่าสอนธรรม 
แก่เขา ฉัตตมาณพนั้นคือข้าพระองค์ ได้ฟิงธรรมของพระองค์ผู้เป็น 
รัตนะอันประเสริฐ แล้วได้ทูลรับรองว่า ชักกระทำตามที่พระองค์ 
พรํ่าสอน อนึ่ง พระองค์ได้ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ว่า ท่านจงเข้าถึง 
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเถิด 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทีแรกข้าพระองค์ทูลปฏิเสธ ภายหลังได้ท่าตาม 
พระดำรัสของพระองค์เหมือนอย่างนั้น อนึ่ง พระองค์ได้ตรัสบอกว่า 
ท่านอย่าได้ประพฤติฆ่าสัตว์มีประการต่างๆ อันเป็นความไม่สะอาด 
เพราะท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย ย่อมไม่สรรเสริญความไม , สำรวมในสัตว์ 
ทั้งหลาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทีแรกข้าพระองค์ทูลปฏิเสธ แต่ภายหลัง 
ได้ท่าตามพระดำรัสของพระองค์เหมือนอย่างนั้น อนึ่ง พระองค์ตรัส 
บอกว่า ท่านอย่าได้ถือเอาสิ่งของที่คนอื่นรักษาหวงแหน และอย่าได้ 
คบชู้กะภรรยาของผู้อื่น เพราะข้อนี้ไม่ประเสริฐ ข้าแต่พระองค์ผู้ 
เจริญ ทีแรกข้าพระองค์ทูลปฏิเสธ แต่ภายหลังได้กระทำตามพระดำรัส 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 80 

ของพระองค์เหมือนอย่างนั้น อนึ่ง พระองค์ได้ตรัสบอกว่า ท่านอย่า 
ได้พูดให้คลาดเคลื่อนจากความจริง เพราะผู้มีปัญญาทั้งหลายมิได้ 
สรรเสริญการพูดเท็จ ทีแรกข้าพระองค์ทูลปฏิเสธ แต่ภายหลังได้ 
ท่าตามพระราชดำรัสของพระองค์เหมือนอย่างนั้น อนึ่ง พระองค์ได้ตรัส 
บอกว่า สัญญาของบุรุษย่อมปันเฟือนไป เพราะนั้าเมาอันได้ดื่มแล้ว 
ท่านจงงดเว้นนั้าเมาอันเป็นโทษทั้งหมด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทีแรก 
ข้าพระองค์ได้ปฏิเสธ แต่ภายหลังได้ท่าตามพระราชดำรัสของพระองค์ 
เหมือนอย่างนั้น ข้าพระองค์นั้นได้รักษาศีล ๕ ในศาสนาของพระองค์ 
และได้ปฏิบัติในธรรมของพระตถาคต ได้เดินทางไปถึงระหว่างเขตบ้าน 
ทั้งสอง ในท่ามกลางหมู , โจร โจรเหล่านั้นได้ฆ่าข้าพระองค์เพราะเหตุ 
แห่งโภคทรัพย์ ข้าพระองค์ระลึกถึงกุศลมีประมาณเท่านี้ สิ่งอื่นอัน 
ยิ่งไปกว่ากุศลตามที่กราบทูลแล้วนั้น มิได้มีแก่ข้าพระองค์ เพราะกรรม 
อันสุจริตนั้น ข้าพระองค์จึงได้เกิดในไตรทิพย์ พรั่งพร้อมด้วยกาม 
คุณตามปรารถนา ขอพระองค์ทรงดูผลแห่งการถึงสรณคมน์สมาทานศีล 
และการปฏิบัติธรรมอันสมควร สิ้นกาลเพียงครู , หนึ่งเหมือนดังรุ่งเรือง 
อยู่ด้วยถุทธและยศเกินจะประมาณ ชนทั้งหลายซึ่งมีโภคทรัพย์ด้อยกว่า 
สมบัติของข้าพระองค์เป็นอันมาก มาเห็นสมบัติอันมากของข้าพระองค์ 
ย่อมอยากได้ ขอพระองค์ทรงลูผลแห่งเทศนาอันเล็กน้อย อัน 
ข้าพระองค์ปังแล้ว ข้าพระองค์ยังไปสู่สุคติและได้ประสบความสุข 
ชนเหล่าใดได้ปังธรรมของพระองค์เนืองๆ ชนเหล่านั้นเห็นจะได้บรรลุ 
นิพพานอันเป็นธรรมไม่ตาย เป็นธรรมเกษม เพราะกุศลมีประมาณ 
ไม่น้อย อันชนเหล่านั้นท่าแล้ว ขอพระองค์ทรงลูผลอันมากมาย 
ไพบูลย์อันข้าพระองค์ตั้งอยู่ในธรรมของพระตถาคตท่าไว้แล้ว ฉัตตเทพ 
บุตรยังปฐพีให้สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ เพราะเป็นผู้มีบุญอันท่าไว้แล้ว 
ก็ชนบางพวกได้พบได้เห็นแล้วพากันคิดว่า พวกเราจักท่ากุศลอย่างไร 
จะประพฤติอย่างไร จึงจะได้อย่างนี้(คิดไปๆ เห็นว่าท่าได้แสนยาก 
ดุจพลิกแผ่นดินและดุจยกเขาสิเนรุราช) ชนเหล่านั้นจึงคิดว่า พวกเรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 81 

ได้ความเป็นมนุษย์อีกแล้ว ควรเป็นผู้มีศีล ปฏิบัติ ประพฤติธรรม 
พระองค์เป็นครูของข้าพระองค์ ทรงมีอุปการะและอนุเคราะห์แก่ข้า 
พระองค์เป็นอันมาก เมื่อข้าพระองค์ได้พบพระองค์แล้วในวันนั้น ก็ได้ 
ถูกพวกโจรฆ่าตายในเวลาเช้า ข้าพระองค์เป็นฉัตตมาณพได้เข้าถึงสัจจนาม 
ขอพระองค์ทรงอนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะขอฟิงธรรมอีก 
ชนเหล่าใดในศาสนานี้ละกามราคะ ภวราคะ อันเป็นอนุสัยและ 
โมหะแล้ว ชนเหล่านั้นย่อมไม่เข้าถึงการนอนในครรภ์ต่อไป เพราะว่า 
เป็นผู้บรรลุนิพพาน มีความเย็นเกิดแล้ว. 

จบ ฉัตตมาณวกวิมานที่ ๓ 
กักกฏรสทายกวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกักกฏรสทายกวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๕๔] วิมานของท่านนี้สูงมาก ทั้งยาวและกว้าง ๑๒ โยชน์ มียอด ๗๐๐ ยอด 
มีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์ ปูลาดด้วยแผ่นทองคำงาม 
วิจิตรอย่างยิ่ง ท่านอยู่ กิน และดื่ม อยู่ในวิมานนี้อนึ่ง 
ทวยเทพผู้มีเสียงอันไพเราะพากันมาบรรเลงพิณทิพย์ให้ท่านพิง เบญจ 
กามคุณมีรสอันเป็นทิพย์ ก็มีพร้อมอยู่ในวิมานนี้ อนึ่ง เหล่าเทพ 
นารีผู้ประดับประดาด้วยอาภรณ์ทองคำพากันมาฟ้อนรำอยู่ ท่านมีวรรณะ 
งามเช่นนี้เพราะบุญกรรมอะไร อิฐผลย่อมสำเร็จแก , ท่านในวิมานนี้ 
เพราะบุญกรรมอะไร อนึ่ง โภคสมบัติอันเป็นที่ชอบใจทุกสิ่งทุก 
อย่าง ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญกรรมอะไร ดูกรเทพเจ้าผู้มีอานุ 
ภาพมาก อาตมาขอถามท่าน เมื่อท่านเป็นมนุษย์ ได้ท่าบุญอะไร 
ไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ 
เพราะบุญกรรมอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 82 

เทพบุตรนั้นอันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้ม 
ใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ปูมี ๑๐ เท้า 
สำเร็จด้วยทองคำ ห้อมล้อมอยู่ที่ประตูวิมาน งามรุ่งเรือง เป็น 
การเตือนให้เกิดความระลึกว่า สมบัตินี้เราได้เพราะการถวายแกงปู 
ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญกรรมนั้น อิฐผลย่อมสำเร็จแก่ข้าพเจ้า 
ในวิมานนี้เพราะบุญกรรมนั้น อนึ่ง โภคสมบัติอันเป็นที่ชอบใจ 
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดแก่ข้าพเจ้าเพราะบุญกรรมนั้น ข้าพเจ้ามีอานุภาพ 
รุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างไสว ไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญกรรม 
* 1 . 

จบ กักกฏรสทายกวิมานที่ ๔. 

อีก ๕ วิมานที่เหลือพึงให้พิสดารเหมือนกักกฏรสทายกวิมานนี้. 

ทวารปาลกวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในทวารปาลกวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๕๕] วิมานของท่านสูงมาก ทั้งยาวและกว้าง ๑๒ โยชน์ มียอด ๗๐๐ 
ยอด มีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วมณี ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญกรรมอะไร? 

เทพบุตรนั้นอันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า พันปีทิพย์เป็นอายุของ 
ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ทำกุศลด้วยเหตุเพียงพูดอ่อนหวาน ประ 
พฤติด้วยใจ บุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุเพียงพูดอ่อนหวานและยังใจให้ 
เลื่อมใสเท่านี้ จักดำรงอยู่ในชั้นดาวดึงส์นี้สิ้นพันปี และพรั่งพร้อมไป 
ด้วยทิพยกามคุณ ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ 
และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญกรรมนั้น. 

จบ ทวารปาลกวิมานที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 83 
กรณียวิมานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกรณียวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๕๖] วิมานของท่านนี้สูงมาก ทั้งยาวและกว้าง ๑๒ โยชน์ มียอด ๗๐๐ 
ยอด มีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วมณี ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญกรรมอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ 
ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า บุญทั้งหลาย 
อันบัณฑิตผู้!แจ้ง พึงทำในพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติชอบ ซึ่งเป็น 
เขตที่บุคคลให้ทานแล้วมีผลมาก พระพุทธเจ้าเสด็จจากป่ามาสู่บ้าน 
เพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโดยแบ้ ข้าพเจ้ายังจิตให้เลื่อมใส ในพระ 
พุทธเจ้าพระองค์นั้น จึงได้เกิดในดาวดึงส์ ข้าพเจ้ามีวรรณะงาม 
เช่นนี้เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวทั่วทุกทิศอย่างนี้ 
เพราะบุญกรรมนั้น. 

จบ กรณียวิมานที่ ๖. 

กรณียวิมานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกรณียวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๕๗] วิมานของท่านนี้สูงมาก ทั้งยาวและกว้าง ๑๒ โยชน์ มียอด ๗๐๐ 
ยอด มีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วมณี ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญกรรมอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ 
ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า บุญทั้งหลาย 
อันบัณฑิตรู้แจ้งพึงกระทำในภิกษุผู้ปฏิบัติชอบ ซึ่งเป็นเขตที่บุคคลให้ 
ทานแล้วมีผลมาก ภิกษุทั้งหลายจากป่ามาสู่บ้าน เพื่อประโยชน์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 84 

แก , ข้าพเจ้าโดยแท้ ข้าพเจ้ายังจิตให้เลื่อมใสในภิกษุเหล่านั้น จึงได้ 
เกิดในดาวดึงส์ ฯลฯ ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญกรรมนั้น 
ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญกรรมนั้น. 

จบ กรณียวิมานที่ ๗. 

สูจิริมานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสูจิวิมานที่ ๑ 
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๕๘] วิมานของท่านนี้สูงมาก ทั้งยาวและกว้าง ๑๒ โยชน์ มียอด 
๗๐๐ ยอด มีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วมณี ฯลฯ และมีรัศมีสว่าง 
ไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญกรรมอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบ 
ปลื้มใจ จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า บุคคลให้ 
สิ่งใด ผลสิ่งนั้นย่อมไม่มี แต่ย่อมมีผลดีกว่าสิ่งที่ตนให้ ข้าพเจ้า 
ได้ถวายเข็ม ๒ เล่ม การถวายเข็มนั้นแล เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้ 
สมบัติอันประเสริฐ ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญกรรมนั้น 
ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญกรรมนั้น. 

จบ สูจิวิมานที่ ๘. 

สูจิริมานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสูจิวิมานที่ ๒ 
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๕๙] วิมานของท่านนี้สูงมาก ทั้งยาวและกว้าง ๑๒ โยชน์ มียอด ๗๐๐ ยอด 
มีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วมณี ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ 
เพราะบุญกรรมอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 85 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า เมื่อชาติก่อน ข้าพเจ้า 
เกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก ได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสธุลี มี 
อินทรีย์อันผ่องใส ไม่ขุ่นมัว ข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสได้ถวายเข็มแก่ภิกษุ 
นั้นด้วยมือทั้งสองของตน ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะ 
บุญกรรมนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะ 
บุญกรรมนั้น. 

จบ สูจิวิมานที่ ๙ 
นาควิมานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาควิมานที่ ๑ 
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๖๐] ท่านขึ้นนึ่งบนคอเทพกุญชรเผือกผ่อง มีงางอนงาม ทั้งกำลังวังชา 
ว่องไวยิ่ง สมเป็นมิ่งคชสาร ยอดเยี่ยม ผูกสอดไปด้วยสายรัดประคน 
ทองอันเรียบร้อย เลื่อนลอยมาในอากาศเวหา ที่งาทั้งสองของคชสาร มี 
สระโบกขรณี ๔ เหลี่ยม เต็มเปียมด้วยนี้าใสสะอาด อันบุญกรรม 
ธรรมชาติเนรมิตให้ดาดาษไปด้วยปทุมพุ่มสลอน มีดอกอ่อนตูมบาน 
แย้มเกสร ในดอกปทุมทุกดอกมีหมู , นางเทพอัปสร ออกมาบรรเลง 
ดนตรี ฟ้อนรำ นำให้เกิดความรื่นเริงใจ ท่านเกิดเป็นเทพบุตร มี 
ถุทธิอานุภาพอันยิ่งใหญ่ เมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านมี 
อานุภาพอันรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะ 
บุญกรรมอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้วมีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า เมื่อชาติก่อน ข้าพเจ้า 
มีจิตเลื่อมใส ได้นำเอาดอกไม้ ๘ กำ ไปบชาที่พระสถปของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 86 

ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสป ด้วยมือทั้งสองของตน ฯลฯ 
ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญกรรมนั้น. 

จบ นาควิมานที่ ๑๐ 
นาควิมานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาควิมานที่ ๒ 
พระวังคีสเถระได้รับอนุญาตจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จึงได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๖๑] ท่านขึ้นนึ่งบนคอช้างใหญ่เผือกผ่อง มีกระพองประดับไปด้วยข่ายแล้ว 
เป็นคชสารอันอุดม แวดล้อมไปด้วยหมู่เทพนารียังทิศทั้ง ๔ ให้สว่าง 
ไสว ดังดาวประกายพฤกษ์ เที่ยวไปมาจากสวนโน้นสู่สวนนี้ท่านมี 
วรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญกรรมอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญกรรมอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระวังคีสเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ จึง 
พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ลูกถามนั้นว่า 
เมื่อชาติก่อน ข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก เป็นอุบาสกของ 
พระผู้มีพระภาคผู้มีพระญาณจักษุเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต อทินนาทาน 
ยินดีเฉพาะภริยาของตน ไม , พูดเท็จ ไม่ดื่มนั้นมา มีจิตเลื่อมใส ได้ 
ถวายข้าวนี้าให้เป็นทานอันไพบูลย์ ด้วยความเคารพ ข้าพเจ้ามีวรรณะงาม 
เช่นนี้เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
อย่างนี้ เพราะบุญกรรมนั้น. 

จบ นาควิมานที่ ๑๑ 
นาควิมานที่ ๓ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาควิมาน 
บัณฑิตคนหนึ่งได้ถามบุพกรรมของเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๖๒] ใครหนอมีเสียงกึกกล้องไปด้วยดุริยางค์และกังสดาล มีคชสาร 

เผือกผ่องเป็นทิพยยาน ลอยอย่ในอากาศ อันบริวารเป็นอันมาก บชาอย่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 87 

ท่านเป็นเทวดา เป็นคนธรรพ์ หรือเป็นท้าวสักกะ จอมเทวันผู้ให้ทาน 
ในปางก่อน เราไม , รู้จักท่านจึงขอถาม ไฉนเราจะรู้จักท่านอย่างไร? 

เทพบุตรตอบว่า 

ข้าพเจ้าไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่คนธรรพ์ และไม่ใช่ท้าวสักกะ ผู้ให้ทานใน 
ปางก่อน ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งในจำนวนเทพเจ้าชาวสุธรรมา. 

บัณฑิตถามว่า 

ดูกรท่านสุธรรมเทวัน เราขอทำอัญชลีแก , ท่านโดยเคารพ 

ขอถามท่านว่า ท่านได้ทำกรรมอะไรไว้ในมนุษยโลก จึงมาเกิดเป็น 

เทพบุตรชาวสุธรรมา? 

เทพบุตรตอบว่า 

ผู้ใดได้ถวายเรือนอันมุงบังด้วยใบอ้อย มุงบังด้วยหญ้า และมุงบังด้วยผ้า 
ผู้นั้นครั้นได้ถวายเรือนทั้งสามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ย่อมบังเกิดเป็น 
เทพบุตรชาวสุธรรมา. 

จบ นาควิมานที่ ๑๒ 
จูฬรถวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในจูฬรถวิมาน 
พระมหาอัจจายนเถระถามสุชาตกุมารว่า 

[๖๓] ท่านเป็นกษัตริย์ เป็นราชโอรส หรือเป็นพรานป่าพเนจร สพายธนู 
อันทำด้วยไม้แก่นอันมั่นคง ยืนอยู่? 

สุชาตกุมารตรัสตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นราชโอรสของพระเจ้าอัสสกะ ผู้เป็นใหญ่ 
ในแคว้นอัสสกรัฐ เที่ยวไปในป่า ข้าแต่ภิกษุ ข้าพเจ้าจะขอบอกนามของ 
ข้าพเจ้าแก่ท่าน ชนทั้งหลายเรียกข้าพเจ้าว่า สุชาต ข้าพเจ้าเที่ยวอัดเลาะ 
ไปในป่าใหญ่แสวงหาหมู่เนื้อ ไม , ได้เห็นเนื้อ มาเห็นท่าน ข้าพเจ้าจึงได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 88 
พระมหากัจจายนเถระกล่าวว่า 

ดูกรท่านผู้มีบุญใหญ่ ท่านมาตีแล้ว อนึ่ง ถึงท่านมาไกลก็เหมือนมาใกล้ 
ขอท่านจงตักนํ้าจากภาชนะนี้ล้างเท้าของท่านเสียเถิด นี้านี้เย็นใสสะอาด 
อาตมภาพตักมาจากซอกเขา ลูกรพระราชบุตร ขอเชิญท่านดื่มนี้าจาก 
ภาชนะนี้แล้ว เชิญนึ่งบนพื้นอันปูลาดเถิด. 

สุชาตกุมารตรัสถามว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เป็นมหามุนี วาจาของท่านนี้ไพเราะเสนาะโสต ไม่มีโทษ 
มีแต่ประโยชน์ จับใจนัก ให้เกิดปัญญา และท่านรู้ว่ามีประโยชน์แล้ว 
จึงพูด ข้าแต่ท่านถุาษีผู้องอาจ อะไรเป็นความยินดีของท่านผู้อยู่ในป่า 
ข้าพเจ้าถามท่านแล้ว ขอท่านจงบอก ข้าพเจ้าปังถ้อยคำของท่านแล้วจะ 
ประพฤติอรรถธรรมให้สมํ่าเสมอ. 

พระมหากัจจายนเถระตอบว่า 

ลูกรพระราชกุมาร อาตมภาพชอบการไม , เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง ชอบ 
การงดเว้นจากการลักขโมย จากการประพฤติล่วงละเมิดในหญิงที่เขา 
หวงห้าม จากการดื่มนี้าเมา และชอบความประพฤติชอบ ความเป็น 
พหูสูต ความกตัญญ เพราะธรรมเหล่านี้เป็นเหตุเกิดความสรรเสริญ 
ริญญชนพึงสรรเสริญในปัจจุบันโดยแท้ ความตายของท่านใกล้เข้ามา 
แล้ว ท่านชักตายภายใน ๕ เดือน ลูกรพระราชบุตร ขอท่านจงรู้เถิด 
จงรีบปลดเปลื้องตนเสียเถิด. 

พระราชกุมารตรัสถามว่า 

ข้าพเจ้าพึงไปสู่ชนบทไหน ท่าการงานอะไร ท่ากิจอะไรของบุรุษ หรือ 
พึงเล่าเรียนวิชาอะไรหนอ จึงจะไม่แก่ไม , ตาย? 

พระมหากัจจายนเถระตอบว่า 

ลูกรพระราชกุมาร สัตว์พึงไปในประเทศใดแล้ว ประกอบการงานและ 
เล่าเรียนวิชา กระท่ากิจของบุรุษ จะไม่แก , ไม่ตาย ประเทศเช่นนั้นจะ 
ไม่มีเลย แม้ 1 ชนทั้งหลายผู้มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมาก เป็นกษัตริย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 89 

ปกครองแว่นแคว้น มีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมาย จะไม่แก , ไม่ตาย 
ไม่มีเลย ถึงชนเหล่านั้นจะเป็นลูกอันธกเวณฑะ มีเพลงอาวุธอันได้ 
ศึกษาแล้ว แกล้วกล้า องอาจ สามารถจะต่อสัศัตรูได้ก็ตาม แต่ชน 
เหล่านั้นก็ถึงความสิ้นอายุ จะดำรงยั่งยืนเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ 
ก็หาไม่ เหล่าชนที่เป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์สูทร คนจัณฑาล 
คนอยากเหยื่อ และชนชาติอื่นที่จะไม , แก่ไม่ตายก็ไม่มี ชนเหล่าใด 
เล่าเรียนมนต์อันประกอบด้วยองค์ ๖ ที่เป็นพรหมลิขิตและพวกที่เรียน 
วิชาเหล่าอื่น แม้ชนเหล่านั้นที่จะไม , แก , ไม่ตายก็ไม่มี อนึ่ง ถุาษีทั้งหลาย 
ผู้สงบสำรวมตนบำเพ็ญตบะ ก็จำต้องละทิ้งสรีระไปตามกาล ถึงพระ 
อรหันต์ผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้ว เสร็จกิจแล้ว ไม่มีอาสวะ สิ้นบุญ 
และบาปแล้ว ก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไป. 

พระราชกุมารตรัสว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เป็นมหามุนี คาถาของท่านเป็นสุภาษิตมีประโยชน์ ข้าพเจ้า 
โล่งใจเพราะวาจาอันท่านกล่าวดีแล้ว ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเถิด. 

พระเถระกล่าวว่า 

ท่านอย่าถึงอาตมภาพเป็นที่พึ่งเลย จงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นศากยบุตร 
เป็นมหาวีรบุรุษ ที่อาตมภาพถึงเป็นที่พึ่ง ว่าเป็นที่พึ่งเถิด. 

พระราชกุมารตรัสถามว่า 

ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูของท่านพระองค์นั้น 
เวลานี้ประทับอยู่ในชนบทไหน แม้ข้าพเจ้าก็ชักไปเฝ็าพระพุทธเจ้าพระ 
องค์นั้น ผู้ชนะมาร หาบุคคลเปรียบปรานมิได้? 

พระเถระตอบว่า 

แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นบรมครู เป็นบุรุษอาชาไนย ทรง 
สมภพในวงศ์แห่งพระเจ้าโอกกากราช อยู่ , ในชนบทปุรัตถิมท่ศ แต่ว่า 
พระองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 90 
พระราชกุมารตรัสว่า 

ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ก็ถ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของท่านพึงยังดำรง 
พระชนม์อยู่ไซร้ ถึงจะประทับอยู่ไกลพันโยชน์ ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ็าให้ 
จงได้ ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ก็เพราะพระพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมครูของท่าน 
เสด็จปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จปรินิพพานแล้ว 
เป็นมหาวีรบุรุษ เป็นที่พึ่ง อนึ่ง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระ 
ธรรมอันยอดเยี่ยม และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่า 
นรชน เป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าของดเว้นจากปาณาติบาต อทินนาทาน จะ 
ขอยินดีด้วยภรรยาของตนไม , พูดเท็จและไม่ดื่มนํ้าเมา. 

พระเถระกล่าวว่า 

พระอาทิตย์มีรัศมีตั้งพัน โคจรไปในท้องฟ้าส่องแสงสว่างไปทั่วทิศ 
ฉันใด รถใหญ่ของท่านนี้ก็ฉันนั้น วัดโดยรอบยาวได้ร้อยโยชน์หุ้ม 
ด้วยแผ่นทองคำรอบด้าน งอนรถนั้นวิจิตรด้วยแล้วมุกดา และแล้วมณี 
ลอยจำหลักเป็นรูปดอกไม้ลดาวัลย์ ตระการไปด้วยแล้วไพฑูรย์ อันบุญ 
กรรมตบแต่งแล้ว งามเพริดแพร้วด้วยทองคำและเงิน และปลายงอน 
รถนั้อันบุญกรรมตบแต่งด้วยแก้วไพฑูรย์ แอกรถวิจิตรไปด้วยแล้วทับทิม 
สายเชือกล้วนแล้วไปด้วยทองคำและเงิน อนึ่ง ม้าเหล่านั้ฟิเท้าว , องไว 
ดังใจ งามรุ่งเรือง ท่านยืนอยู่บนรถทองดูองอาจ ดุจท้าวสักกเทวราช 
ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่ทวยเทพ ผู้ทรงราชรถอันเทียมด้วยม้าอาชาไนยตั้งพัน 
ฉะนั้น อาตมภาพขอถามท่านผู้มียศ ผู้ฉลาด รถอันยิ่งใหญ่นี้ท่านได้ 
มาอย่างไร? 

สุชาตเทพบุตรตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ชาติก่อน ข้าพเจ้าเป็นราชบุตรนามว่า สุชาตกุมาร 
พระคุณเจ้าอนุเคราะห์สั่งสอนข้าพเจ้าให้ตั้งอยู่ในความสำรวม และ 
พระคุณเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าจะสิ้นอายุได้ให้พระบรมสารีริกธาตุแก , ข้าพเจ้า โดย 
กล่าวว่า ดกรสชาตราชกมาร ท่านจงบชาพระบรมสารีริกธาตนั้เถิด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 91 

พระบรมสารีริกธาตุนี้ จักเป็นประโยชน์แก่ท่าน ข้าพเจ้าได้บูชาพระบรม 
สารีริกธาตุนั้น ด้วยของหอมและพวงมาลัย ขวนขวายในการท่าบุญให้ 
ทาน ละร่างมนุษย์นั้นแล้ว ได้ไปบังเกิดในสวนนันทวัน เดี๋ยวนี้ 
ข้าพเจ้ามีหมู , นางเทพอัปสรฟ้อนรำ ขับร้องห้อมล้อม รื่นเริงอยู่ในสวน 
นันทวันอันประเสริฐ น่ารื่นรมย์ เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู , สกุณชาติ 
นานาชนิด. 

จบ จูฬรถวิมานที่ ๑๓. 

มหารถวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ท่าให้ไปเกิดในมหารถวิมาน 
พระมหาโมคลัลลานเถระได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๖๔] ท่านขึ้นรถม้าอันงามวิจิตรมิใช่น้อย เทียมด้วยม้าหนึ่งพันมาในที่ใกล้ภูมิ 
สถานอุทยาน ย่อมรุ่งเรือง ดุจท้าววาสวปุรินททะผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดา 
แม่แคร่รถทั่งสองของท่านก็ล้วนแล้วด้วยทองคำ ปูเรียบด้วยแผ่นกระ 
ดานทองสนิทดี มีลูกกรงอันจัดไว้ได้ระเบียบเรียบร้อย ดังสำเร็จด้วย 
นายช่างผู้มีความเพียร งามไพโรจน์ดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญ รถของท่าน 
นั้ปกคลุมด้วยข่ายทอง วิจิตรด้วยรตนะต่างๆ อย่างมากมาย มีเสียง 
กึกก้องไพเราะ น่าเพลิดเพลิน รุ่งเรืองไปด้วยหมู , เทพบุตรและเทพนารี 
ผู้ถือจามร อนึ่ง ดุมรถเหล่านี้วิจิตรไปด้วยลวดลายอย่างละร้อย ดุจว่า 
เนรมิตแล้วดังใจนึก สว่างไสวดังสายฟ้าแลบ นับได้ด้านละร้อย รถนี้ 
ปกคลุมด้วยมาลากรรมอันวิจิตรเป็นอเนก กงใหญ่อันมีรัศมีตั้งพัน เสียง 
แห่งกงเหล่านั้นดังไพเราะดุจดนตรีเครื่อง ๕ อันบุคคลบรรเลงแล้ว ที่ 
งอนรถร้อยด้วยแก้วมณีกลมดุจมณฑล พระจันทร์ งามวิจิตร แต่งด้วย 
ลายทองลายแก้วไพฑูรย์งามยิ่งนัก บริสุทธิผุดผ่องทุกเมื่อ ม้าเหล่านี้ 
ผูกสอดแล้วด้วยแก้วมณี ทั้งสูงทั้งใหญ่ ว่องไว ดังพรหมพลีมีฤทธ 
มาก อ้วนพี มีกำลังเร็วมาก รู้ใจของท่านวิ่งไปได้รวดเร็วดังใจนึก ม้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 92 

ทั้งหมดนี้อดทนไปด้วยเท้า ๔ รู้ใจของท่าน วิ่งไปได้รวดเร็วดังใจ 
นึก เป็นท้าอ่อนโยน ไม , ลำพอง วิ่งเรียบยังใจผู้ขับขี่ให้เบิกบาน เป็น 
ท้าอันอุดมกว่าท้าทั้งหลาย ผูกสอดเครื่องประดับอันนายช่างทองทำดีแล้ว 
สลัดขนหางอยู่ไปมา บางทีก็วิ่งยกย่างเท้าไป บางทีก็เหาะไป เสียง 
แห่งเครื่องประดับเหล่านั้น ดังไพเราะน่าฟ้ง ดังดนตรีเครื่อง ๕ อัน 
บุคคลบรรเลงแล้ว เสียงรถเสียงเครื่องประดับทั้งหลาย เสียงบันลือ 
แห่งกลีบท้า เสียงท้าคำรนร้อง และเสียงเทพเจ้าผู้บันเทิง ดังไพเราะ 
น่าฟ้ง ดังดนตรีแห่งคนธรรพ์ในสวนจิตรลดา มีนางเทพอัปสรทั้งหลาย 
ยืนอยู่บนรถ มีดวงตารุ่งเรืองดังตาลูกเนื้อทราย มีขนตาดก มีหน้ายิ้ม 
แย้มพูดจาอ่อนหวาน มีสรีระปกคลุมด้วยข่ายแก้วไพฑูรย์ มีผิวพรรณ 
อันละเอียดอ่อน ผู้อันคนธรรพ์เทวดาผู้เลิศบูชาแล้ว นุ่งห่มผ้าแดงและ 
ผ้าเหลืองอันน่ากำหนัดรักใคร่ มีตากว้างยาว มีดวงตางาม มีสรีระ 
งดงาม หัวเราะเพราะพริ้งเกิดแล้วในตระกูล นางอัปสรทั้งหลายยืน 
ประนมปรากฏอยู่บนรถ สอดสวมกำไลทองมีร่างส่วนกลางงดงาม มี 
ลำขาและถันอันสมบูรณ์ นิ้วมือกลม หน้างาม น่าดูน่าชม นางอัปสร 
บางพวกยืนประนมมืออยู่บนรถ มีช้องผมอันงาม ล้วนแต่เป็นสาวรุ , นๆ 
มีผมอันสอดแซมด้วยแก้วมาลา ลอนผมเรียบร้อย งดงาม แบ่งออก 
เท่าๆ ถัน นางอัปสรเหล่านั้น มีกิริยาเรียบร้อย มีใจยินดีต่อท่าน 
นางอัปสรทั้งหลายยืนประนมมือปรากฏบนรถ บางเหล่าสวมพวงมาลัย 
ปกคลุมไปด้วยดอกประทุมและดอกอุบล ตบแต่งแล้วด้วยมาลามาลัย 
ลูบไล้ด้วยแก่นจันทน์ นางเทพอัปสรเหล่านั้นมีกิริยาเรียบร้อย มีใจ 
ยินดีต่อท่าน นางเทพอัปสรทั้งหลายยืนประนมมือปรากฏอยู่บนรถ บาง 
พวกสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ ด้วยเครื่องประดับทั้งหลายที่ประดับแล้วที่คอ 
ที่มือ ที่เท้า ที่ศีรษะ ดุจพระอาทิตย์ล่องแสงอุทัยในสารทกาล ดอกไท้ 
และเครื่องประดับที่แขนทั้งสอง อันกำลังลมพัดพานแล้ว ย่อมเปล่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 93 

เสียงกึกก้องไพเราะเจริญใจ เป็นเสียงอันเลิศ อันริญญชนทั้งปวงพึงพิง 
ดูกรท่านผู้เป็นจอมเทพ ก็เสียงอันเกิดแล้วเพราะรถ ช้างและดุริยางค์ 
ดนตรีทั้งหลาย อันตั้งอยู่แล้วในภูมิสถานอุทยาน โดยสองข้างเหล่านั้น 
ย่อมยังท่านให้บันเทิงใจ ดุจพิณทิพย์ทั้งหลาย มีรางและอันถือประกอบ 
แล้วเรียบร้อย อันนักดีดพิณบรรเลงอยู่ ย่อมยังชนผู้พิงให้บันเทิง 
ฉะนั้น เมื่อพิณเป็นอันมากนี้มีเสียงไพเราะเจริญใจ อันนางอัปสร 
ทั้งหลายบรรเลงอยู่ แม้เสียงนั้นจับใจยิ่งนัก นางเทพกัญญาทั้งหลาย 
ผู้ได้ศึกษาแล้ว พากันฟ้อนรำขับร้องอยู่ในดอกปทุมทั้งหลายเปรียบ 
เหมือนการขับร้อง การฟ้อนรำ และการประโคม ย่อมประสานเสียง 
เป็นเสียงเดียวกัน ฉะนั้น นางเทพอัปสรบางพวกฟ้อนรำอยู่บนรถของ 
ท่านนี้ และนางเทพอัปสรบางพวกย่อมยังทศทิศให้สว่างไสว ในช้าง 
ทั้งสองในประเทศนั้น ด้วยสรีระของตนและด้วยรัศมีแห่งวัตถาภรณ์ ท่าน 
นั้นเป็นผู้อันหมู , ทิพยดนตรีปลุกปลื้ม บันเทิงใจ อันหมู , ทวยเทพทั้งหลาย 
บูชาอยู่ ดุจท้าววชิราวุธ เมื่อพิณทิพย์เป็นอันมากนี้เสียงไพเราะ 
เจริญใจ อันนางอัปสรทั้งหลายบรรเลงอยู่ แม้เสียงนั้นก็จับใจอย่างยิ่ง 
เมื่อชาติก่อน ท่านได้ท่ากรรมอะไรไว้ด้วยตนเอง ชาติก่อน ท่านเป็น 
มนุษย์ได้รักษาอุโบสถ หรือว่าได้ชอบใจการประพฤติธรรม และการ 
สมาทานวัตรอะไร การที่ท่านมีอิทธานุภาพอันไพบูลย์รุ่งโรจน์โชติช่วง 
ครอบงำซึ่งหมู่เทวดาอย่างยิ่ง นี้ไม่ใช่ผลแห่งกรรมอันท่านท่าแล้ว หรือ 
แห่งอุโบสถอันท่านประพฤติแล้วในชาติก่อน มีประมาณนิดหน่อยเลย 
นี่เป็นผลแห่งทาน ศีลหรืออัญชลีกรรมของท่าน อาตมาถามแล้วขอท่าน 
จงบอกผลกรรมนั้นแก , อาตมา? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า เมื่อชาติก่อน ข้าพเจ้า 
ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์อันชนะแล้ว มีความก้าวหน้าไม่ตํ่าทราม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 94 

ผู้สูงสุดกว่านระ ทรงพระนามว่ากัสสปเป็นอัครบุคคล ผู้เปิดประตูแห่ง 
อมตธรรม เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดา มีมหาปุริสลักษณะอันเกิดแล้วด้วย 
อำนาจบุญตั้งร้อย ผู้เช่นอับกุญชรข้ามโอฆะได้แล้ว มีพระรูปงามดุจ 
ทองสิงคิวรรณและทองชมพูนุท ครั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้ว 
ก็เกิดความเลื่อมใสทันที ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้เป็นธงชัยแห่ง 
พระธรรมได้ถวายข้าวและนั้า อันประกอบด้วยรสอร่อย สะอาด ประณีต 
อับทั้งจีวร แก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ในที่อยู่ของตนอันเกลื่อน 
กล่นไปด้วยดอกไม้ ข้าพเจ้ามีใจไม่ข้องอยู่ในอะไรๆ ได้อังคาสพระ 
พุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้สูงสุดกว่าหมู , สัตว์ ด้วยข้าวนำจีวร 
ของเคี้ยว ของบริโภค และของควรลิ้ม จึงรื่นรมย์อยู่ในสวรรค์อันเป็น 
เทพบุรีโดยอุบายนี้ ข้าพเจ้าได้ถวายมหาทานที่ควรบูชาอันบริสุทลิ้๓ 
อย่างนี้เสมอๆ ละร่างมนุษย์แล้ว เป็นผู้เสมอด้วย พระอินทร์ รื่นรมย์ 
อยู่ในเทพบุรี. 

โคบาลเทพบุตร ครั้นบอกบุรพกรรมอันตนทำแล้วแก่พระเถระด้วยประการดังนี้แล้ว บัดนี้ 
มีความปรารถนาเพื่อยังชนแม้เหล่าอื่นให้ดำรงอยู่ในนึสสยสมบัติ เมื่อจะประกาศความเลื่อมใส 
ของตนในพระตถาคต จึงกล่าวคาถา ๒ คาถาความว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เป็นมุนี เมื่อใครๆ หวังซึ่งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และ 
รูปอันประณีต อย่างพึงมีใจข้องอยู่ในสิ่งอื่น พึงยังข้าวและนี้าอันตน 
ตบแต่งดีแล้วเป็นอันมาก ให้ตั้งไว้ในพระพุทธเจ้า เพราะใครๆ ใน 
โลกนี้หรือโลกอื่น จะเป็นผู้ประเสริฐหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้า มิได้มี 
พระตถาคตเจ้านั้นถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่ง กว่าบุคคลผู้ควร 
บูชาทั้งหลาย ของชนผู้มีความต้องการบุญ แสวงหาผลอันไพบูลย์. 


จบ มหารถวิมานที ๑๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 95 

รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ 

คอ 

๑. มัณฑุกเทวปุตตวิมาน 

๒. เรวดีวิมาน 

๓. ฉัตตมาณวกวิมาน 

๔. กักกฏรสทายกวิมาน 

๕. ทวารปาลกวิมาน 

๖. กรณียวิมานที่ ๑ 

๗. กรณียวิมานที่ ๒ 

๘. สูจิวิมานที่ ๑ 

๙. สูจิวิมานที่ ๒ 

๑๐. นาควิมานที่ ๑ 

๑๑. นาควิมานที่ ๒ 

๑๒. นาควิมานที่ ๓ 

๑๓.จูฬรถวิมาน 

๑๔. มหารถวิมาน. 

จบ มหารถวรรคที่ ๕. 


จบ ภาณวารที่ ๓. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 96 

ปายาสิกวรรคที่ ๖ 
๑. อาคาริยวิมานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอาคาริยริมานที่ ๑ 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๖๕] สวนจิตรลดา เป็นสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ย่อมสว่างไสว 
ฉันใด วิมานของท่านนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น มีรัศมีรุ่งเรืองลอยอยู่ในอากาศ 
และท่านถึงความเป็นเทพเจ้าผู้มีถุทธิมอานุภาพมาก ครั้งท่านเกิดเป็น 
มนุษย์ได้ท่าบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญกรรมอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า เมื่อเราทั้งสอง คือ 
ข้าพเจ้าและภรรยา อยู่ครองเรือนในมนุษยโลก เป็นดุจลู่ 1 ข้าวลู่นั้า มีจิต 
เลื่อมใส ได้ให้ข้าวและนั้าเป็นทานอันไพบูลย์โดยเคารพ ข้าพเจ้ามี 
วรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
อย่างนี้เพราะบุญนั้น. 

จบ อาคาริยวิมานที่ ๑. 

๒. อาคาริยวิมานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลบุญที่ท่าให้ไปเกิดในอาคาริยวิมานที่ ๒ 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๖๖] สวนจิตรลดา เป็นสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ย่อมสว่างไสว 
ฉันใด วิมานของท่านนั้ก็มีอุปมาฉันนั้น มีรัศมีรุ่งเรือง ลอยอยู่ใน 
อากาศ และท่านถึงความเป็นเทพเจ้า ผู้มีฤ ทธ มีอานุภาพมาก ครั้งท่าน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 97 

เกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมี 
สว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญกรรมอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า เมื่อเราทั้งสอง คือ ข้าพเจ้า 
และภรรยา อยู่ครองเรือนในมนุษยโลก เป็นดุจบ่อข้าวบ่อนั้า มีจิต 
เลื่อมใส ได้ให้ข้าวนั้าเป็นทานอันไพบูลย์โดยเคารพ ข้าพเจ้ามีวรรณะ 
งามเช่นนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ 
เพราะบุญนั้น. 

จบ อาคาริยวิมานที่ ๒ 
๓. ผลทายกวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในผลทายกวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๖๗] วิมานแก้วมณีของท่านนี้สูง ๑๒ โยชน์ โดยรอบมีปราสาท ๗๐๐ มีเสา 
แล้วไปด้วยแก้วไพฑูรย์ ปูลาดด้วยเครื่องลาดอันงามยิ่ง ท่านอยู่ ดื่ม 
บริโภคสุธาโภชน์ในวิมานนั้น อนึ่ง เทพบุตรผู้มีเสียงไพเราะ พาคัน 
มาบรรเลงพิณทิพย์ในปราสาทหลังหนึ่งๆ มีนางเทพอัปสร ๖ หมื่นคน 
ล้วนเคยศึกษามาแล้ว ทั้งรูปก็งามยิ่ง อยู่ในชั้นไตรทศ พากันมาฟ้อนรำ 
ขับร้องให้ท่านบันเทิงใจ ท่านถึงความเป็นเทพเจ้าผู้มีฤทธ มีอานุภาพมาก 
เมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองและมี 
รัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าผู้ใดมีจิตเลื่อมใส ได้ถวาย 
ผลมะม่วงในภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติตรงย่อมได้ผลอันไพบูลย์ ผู้นั้นแลไปสู่ 
สวรรค์บันเทิงอยู่ในไตรทิพย์เสวยผลบุญอันไพบูลย์ ฉันใด ข้าแต่ท่าน 
มหามุนี ข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ ๔ ผล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 98 

นั้นแล การถวายผลไม้จึงควรแท้ทีเดียว มนุษย์ผู้ต้องการความสุข 
ปรารถนาความสุขอันเป็นทิพย์ หรือปรารถนาความเป็นผู้มีส่วนดีงามใน 
มนุษย์ จงถวายทานเป็นนิตย์ทีเดียว ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะ 
บุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญนั้น. 

จบ ผลทายกวิมานที่ ๓ 
๔. อุปสสยทายกวิมานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุปสสยทายกวิมานที่ ๑ 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๖๘] พระจันทร์ส่องแสงรุ่งเรือง ลอยอยู่ในนภากาศอันปราศจากเมฆหมอก 
ฉันใด วิมานของท่านนี้ก็ฉันนั้น ส่องแสงรุ่งเรืองอยู่ในอากาศ ท่านถึง 
ความเป็นเทพเจ้าผู้มีถุทธิ ๙ มีอานุภาพมาก เมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญ 
อะไรไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ 
เพราะบุญอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า เราทั้งสอง คือ ข้าพเจ้า 
และภรรยา เมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกได้ถวายที่อยู่แก , พระอรหันต์และมี 
จิตเลื่อมใส ได้ถวายข้าวและนั้าเป็นทานอันไพบูลย์โดยเคารพ ข้าพเจ้า 
มีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
เพราะบุญนั้น. 

จบ อุปสสยทายกวิมานที่ ๑ 
๕. อุปสสยทายกวิมานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุปสสยทายกวิมานที่ ๒ 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรคนหนึ่งว่า 
[๖๙] พระอาทิตย์ส่องแสงรุ่งเรืองลอยอยู่ในนภากาศ ปราศจากเมฆหมอก 
ฉันใด เราทั้งสอง คือ ข้าพเจ้าและภรรยา เมื่อยังอยู่ในมนุษยโลก ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 99 

ถวายที่อยู่แก , พระอรหันต์ และมีจิตเลื่อมใส ได้ถวายข้าวและนํ้าเป็นทาน 
อันไพบูลย์โดยเคารพ ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ 
และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญนั้น. 

จบ อุปัสสยทายกวิมานที่ ๕ 
(ข้อความพิสดารเหมือนกับวิมานก่อน) 

๖. ภิกขาทายกวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในภิกขาทายกวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๗๐] วิมานแก้วมณีของท่านนี้สูง ๑๒ โยชน์ มีปราสาท ๗๐๐ ยอด มีเสาล้วน 
ด้วยแก้วไพฑูรย์ ปูลาดด้วยเครื่องลาดทองคำงามวิชิตรอย่างยิ่ง ท่านถึง 
ความเป็นเทพเจ้าผู้มีถุทธิ ๙ มีอานุภาพมาก ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า เมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเกิด 
เป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก ได้เห็นภิกษุลำบาก อดอยาก ในกาลนั้น 
ข้าพเจ้าได้มอบถวายภิกษาอย่างหนึ่ง พร้อมด้วยภัต ข้าพเจ้ามีวรรณะงาม 
เช่นนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ และรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญนั้น. 

จบ ภิกขาทายกวิมานที่ ๖ 
๗.ยวปาลกวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในยวปาลกวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๗๑] วิมานแก้วมณีของท่านนี้ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ 
เพราะบุญอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 100 

หมู่มนุษยโลก เป็นคนเฝ็าข้าวได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรีย์ 
ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว มีความเลื่อมใสได้แบ่งขนมกุมมาสถวายท่านด้วยมือ 
ของตน ครั้นแล้วจึงบันเทิงใจอยู่ในสวนนันทวัน ข้าพเจ้ามีวรรณะงาม 
เช่นนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้น. 

จบ ยวปาลกริมานที่ ๗ 
๘. กุณฑลีวิมานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลบุญที่บ่าให้ไปเกิดในกุณฑลีวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๗๒] ท่านประดับประดาแล้ว ทัดทรงดอกไม้ นุ่งห่มผ้าทิพย์ สอดใส่ต่างหู 
อันงาม มีผมและหนวดอันตัดเรียบร้อย มีมือสวมเครื่องประดับเรืองยศ 
อยู่ในวิมานทิพย์ งามดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญ อนึ่ง เทพบุตรผู้มีเสียง 
ไพเราะพากันมาบรรเลงพิณทิพย์ ในปราสาทหลังหนึ่งๆ มีนางเทพอัปสร 
๖ หมื่น คน ล้วนได้ศึกษามาแล้ว มีรูปงามยิ่ง อยู่ในชั้นไตรทศ พากัน 
มาฟ้อนรำขับร้องให้ท่านบันเทิงใจ ท่านถึงความเป็นเทพเจ้าผู้มีฤทธิ” , 

มีอานุภาพมาก เมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ท่าบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพ 
รุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ลูกถามนั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่ 
มนุษย์ ได้เห็นสมณะทั้งหลายผู้มีศีล ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
มียศ เป็นพหูสูต บรรลุความสิ้นตัณหา มีจิตเลื่อมใส ได้ถวายข้าวและ 
นั้าเป็นอันมากเป็นทาน โดยความเคารพ ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้ 
เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญนั้น. 

จบ กุณฑลีวิมานที่ ๘ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 101 

๙. กุณฑลีวิมานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกุณฑลีวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๗๓] ท่านประดับประดาแล้ว ทัดทรงดอกไม้ นุ่งห่มผ้าทิพย์ ฯลฯ ท่านมี 
อานุภาพมาก รุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะ 
บุญอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์อยู่ใน 
หมู่มนุษย์ได้เห็นสมณะมีรูปงาม ฯลฯ ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้ 
เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญนั้น 
จบ กุณฑลีวิมานที่ ๙ 
๑๐. อุตตรวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุตตรวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๗๔] สุธรรมสภาของท้าวสักกเทวราช เป็นที่นึ่งประชุมของหมู่ทวยเทพ ฉันใด 
วิมานของท่านนั้ก็มีอุปมาฉันนั้น ส่องแสงสว่างไสว ลอยอยู่ในอากาศ 
ท่านถึงความเป็นเทพเจ้าผู้มีฤทธ มีอานุภาพมาก เมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ 
ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพอันรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่ 
มนุษย์ เป็นมาณพรับใช้สอยของพระเจ้าปายาสิ ได้ทรัพย์มาแล้ว ได้ 
กระทำการแจกจ่าย อนึ่ง ท่านผู้มีศีลทั้งหลาย เป็นที่รักของข้าพเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 102 

ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส ได้ถวายข้าวและนํ้าเปีนทานอันไพบูลย์ โดยความ 
เคารพ ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่าง 
ไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญนั้น. 

จบ อุตตรวิมานที่ ๑๐ 
รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อาคาริยริมานที่ ๑ ๒. อาคาริยวิมานที่ ๒ 

๓. ผลทายกวิมาน ๔. อุปัสสยทายกวิมานที่ ๑ 

๕. อุป้สสยทายกวิมานที่ ๒ ๖. ภิกขาทายกวิมาน 

๗. ยวปาลกวิมาน ๘. กุณฑลีวิมานที่ ๑ 

๙. กุณฑลี'วิมานที่ ๒ ๑๐. อุตตรวิมาน. 

จบ วรรคที่ ๖ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 103 
สุนึกขิตวรรคที่ ๗ 
๑. จิตตลดาวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในชิตตลดาวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๗๕] สวนชิตลดา เป็นสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ย่อมสว่างไสว 
ฉันใด วิมานของท่านนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น ย่อมสว่างไสว ลอยอยู่ในอากาศ 
ท่านถึงความเป็นเทพเจ้าผู้มีถุทธิ ๙ มีอานุภาพมาก เมื่อครั้งท่านเป็นมนุษย์ 
ได้ท่าบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพอันรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์อยู่ในหมู , 

มนุษย์ เป็นคนขัดสน ไม่มีที่พึ่ง เป็นคนกำพร้า เป็นกรรมกร เลี้ยงดู 
มารดาบิดาผู้แก่เฒ่า อนึ่ง ท่านผู้มีศีลเป็นที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีชิต 
เลื่อมใสได้ถวายข้าวและนั้าเป็นทานอันไพบูลย์ โดยความเคารพ ข้าพเจ้า 
มีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
อย่างนี้เพราะบุญนั้น. 

จบ ชิตตลดาวิมานที่ ๑ 
๒. นันทนวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ท่าให้ไปเกิดในนันทนวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 

[๗๖] สวนชิตลดา เป็นสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ฯลฯ ท่านมีอานุภาพ 
อันรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 104 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์อยู่ใน 
หมู่มนุษย์ เป็นคนขัดสน ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ 
เพราะบุญนั้น. 

จบ นันทนวิมานที่ ๒ 
๓. มณิถูณวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในมณิถูณวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๗๗] วิมานแล้วมณีของท่านนี้สูง ๑๒ โยชน์ โดยรอบมีปราสาท ๗๐๐ มีเสา 
ล้วนแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ ปูลาดด้วยเครื่องลาดทองคำอันงามยิ่ง ท่านอยู่ 
ดื่ม และบริโภคสุธาโภชน์ในวิมานนั้น อนึ่ง เทพบุตรผู้มีเสียงไพเราะ 
ก็พากันมาบรรเลงพิณทิพย์ เบญจกามคุณมีรสอันเป็นทิพย์ก็มีอยู่ในวิมาน 
นี้ทั้งเหล่าเทพนารีผู้ประดับประดาด้วยเครื่องทองคำ พากันมาฟ้อนรำอยู่ 
ท่านมีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่ 
มนุษย์ ได้สร้างที่จงกรมไว้ใกล้ทางในป่าใหญ่ และปลูกต้นไม้อันน่า 
รื่นรมย์ อนึ่ง ท่านผู้มีศีลเป็นที่น่ารักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส 
ได้ถวายข้าวนี้ามากมายเป็นทานโดยความเคารพ ข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้ 
เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญนั้น. 

จบ มณิถูณวิมานที่ ๓ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 105 
๔. สุวรรณวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุวรรณวิมาน 
ะมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 

๘] วิมานของท่านสว่างไสวทุกส่วน ปกคลุมด้วยข่ายทองคำ ผูกขึงข่ายกระดึง 
ตั้งอยู่บนภูเขาทอง เสาทุกต้นของวิมานนั้นแปดเหลี่ยม อันบุญกรรม 
ทำดีแล้ว สำเร็จด้วยแก้วไพฑูรย์ที่เหลี่ยมหนึ่งๆ มีรตนะ ๗ ประการ 
อันบุญกรรมเนรมิตแล้ว มีพื้นอันน่ารื่นรมย์ใจ วิจิตรด้วยแก้วไพฑูรย์ 
ทองคำ แก้วผลึก รูปิยะ มรกต มุกดา ทับทิม และแก้วมณี วิมาน 
นั้นไม่มีธุลีพุ่งขึ้น หมู , กลอนทั้งหลายมีสีเหลือง อันบุญกรรมเนรมิตแล้ว 
ทรงไว้ซึ่งช่อฟ้า บุญกรรมเนรมิตบันได ๔ บันไดในทิศทั้ง ๔ มีห้อง 
สำเร็จด้วยรตนะต่างๆ รุ่งเรืองสว่างไสวดุจพระอาทิตย์ มีอัฒจันท์ ๔ 
จำแนกออกเป็นส่วนๆ รุ่งเรืองสว่างไสวไปตลอดทั่วทิศทั้ง ๔ โดยรอบ 
ท่านมีรัศมีรุ่งเรืองล่วงเหล่าเทพบุตรผู้มีรัศมีมาก ในวิมานอันประเสริฐนั้น 
ดุจพระอาทิตย์อุทัย นี้เป็นผลแห่งทาน ศีล หรืออัญชลีกรรมของท่าน 
อาตมาถามแล้ว ขอท่านจงบอกผลกรรมนั้นแก่อาตมา? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์อยู่ใน 
เมืองอันธกรินทะ มีชิตเลื่อมใสได้สร้างวิหารถวายพระศาสดาผู้เป็น 
พระพุทธเจ้าเผ่าพันธุพระอาทิตย์ ด้วยมือของตน ข้าพเจ้ามีใจผ่องใส 
ได้บูชาด้วยของหอม ดอกไม้ ปัจจัย และเครื่องลูบไล้ แด่พระศาสดา 
ผู้อยู่ในวิหารนั้น เพราะบุญนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ผลนี้มีอำนาจปกครอง 
นันทนอุทยาน อันหมู , นางอัปสรฟ้อนรำขับร้องห้อมล้อม รื่นรมย์อยู่ใน 
สวนนันทวันอันประเสริฐ เป็นที่รื่นรมย์เกลื่อนไปด้วยหมู่นกต่างๆ พรรณ. 


จบ สุวรรณวิมานที ๔ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 106 
๕. อัมพวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอัมพวิมาน 
พระมหาโมคอัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๗๙] วิมานแก้วมณีของท่านนี้สูง ๑๒ โยชน์ โดยรอบมีปราสาท ๗๐๐ มีเสา 
ล้วนแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ ปูลาดด้วยเครื่องลาดทองคำอันงามยิ่ง ตัวของ 
ท่านก็อยู่ ดื่ม และบริโภคสุธาโภชน์ในวิมานนั้น อนึ่ง เทพบุตรผู้มี 
เสียงอันไพเราะ พาคันมาบรรเลงเพลงพิณทิพย์ให้พึง เบญจกามคุณซึ่งมี 
รสอันเป็นทิพย์มีอยู่พรั่งพร้อมในวิมานนี้ทั้งเหล่าเทพนารีมีร่างอัน 
ประดับด้วยเครื่องทองคำ พาอันมาฟ้อนรำอยู่ ท่านมีวรรณะงามเช่นนี้ 
เพราะบุญอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญ 
อะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นบุรุษรับจ้างของ 
ชนเหล่าอื่น เมื่อพระอาทิตย์กำลังแผดแสงในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อน 
ได้ตักนี้ารดสวนมะม่วงอยู่ ครั้งนั้นภิกษุปรากฏชื่อว่า สารีบุตร ลำบากกาย 
ไม , ลำบากใจได้มาทางสวนมะม่วงนั้น ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเป็นคนรดนี้าต้น 
มะม่วง ได้เห็นท่านพระสารีบุตรคำลังเดินมา จึงได้กล่าวว่า ข้าแต่ท่าน 
ผู้เจริญ ขอโอกาสเถิด ขอนิมนต์ท่านสรงนี้า ข้อนั้นจะพึงนำความสุข 
มาให้แก , ข้าพเจ้า ท่านพระสารีบุตรวางบาตรและจีวรไว้ เหลือแต่จีวร 
ตัวเดียวนึ่งที่ร่มโคนต้นไม้ เพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีใจ 
เลื่อมใส เอานี้าอันใสสรงพระเถระผู้มีจีวรตัวเดียว นั่งอยู่ที่ร่ม ณ โคน 
ต้นไม้ ต้นมะม่วง ข้าพเจ้าได้รดนี้าแล้ว และสมณะข้าพเจ้าได้สรงนี้า 
แล้ว ข้าพเจ้าได้ประสบบุญมีประมาณมิใช่น้อย บุรุษนั้นย่อมซาบซ่าน 
ไปทั่วกายของตนด้วยความปีติด้วยคิดว่า เราได้ท่ากรรมมีประมาณเท่านี้ 
ในชาตินั้น ละร่างมนุษย์แล้ว ได้มาบังเกิดในสวนนันทวัน ข้าพเจ้าอัน 
นางเทพอัปสรพาคันฟ้อนรำขับร้องห้อมล้อม รื่นรมย์อยู่ในสวนนันทวัน 
อันประเสริฐ เป็นสถานอันรื่นรมย์เกลื่อนไปด้วยหมู่นกนานาพรรณ. 

จบ อัมพวิมานที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 107 

๖. โคปาลวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในโคปาลวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๘๐] ภิกษุเห็นข้าพเจ้าแล้วได้ถามว่า ท่านมีมือสวมเครื่องประดับเรืองยศ 
รุ่งโรจน์อยู่ในวิมานอันสูง อันตั้งอยู่สิ้นกาลนาน ดุจพระจันทร์ รุ่งโรจน์ 
อยู่ในทิพยวิมานฉะนั้น อนึ่ง เทพบุตรผู้มีเสียงอันไพเราะพากันมาบรร 
เลงพิณทิพย์ให้พีง ในปราสาทหลังหนึ่งๆ มีนางเทพอัปสร ๖ หมื่นนาง 
ล้วนได้ศึกษาแล้วมีรูปงามยิ่ง เที่ยวไปในไตรทศ พากันมาฟ้อนรำขับร้อง 
ให้ท่านบันเทิงใจ ท่านถึงความเป็นเทพเจ้าผู้มีถุทธิ” , มีอานุภาพมาก เมื่อ 
ท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่าง 
ไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญอะไร? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ 
ในมนุษย์ ได้รับจ้างรักษาแม่โคนมของชนเหล่าอื่น ภายหลังมีสมณะ 
มายังสำนักของข้าพเจ้า แม่โคทั้งหลาย ได้ไปเพื่อจะกินถั่วราชมาส และ 
ข้าพเจ้าได้ทำกิจสองอย่างในวันนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ครั้งนั้น ข้าพเจ้า 
ได้คิดอยู่อย่างนั้น ภายหลังกลับได้สัญญาโดยอุบายอันแยบคาย จึงวาง 
ขนมกุมมาสลงในมือของพระเถระ พร้อมกับกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
ขอจงให้โอกาส ข้าพเจ้าได้รีบเข้าไปสู่ไร่ถั่วราชมาสก่อนกว่าเจ้าของไร , 

ที่หมู , โคหักรานทรัพย์นั้น งูเห่าที่มีพิษมากได้กัดเท้าของข้าพเจ้าผู้รีบไปใน 
ไร , ถั่วราชมาสนั้น ข้าพเจ้าผู้อันทุกข์ปีบคั้นแล้ว เป็นผู้อึดอัดใจ ภิกษุฉัน 
ขนมกุมมาสนั้นเองแล้วได้ให้ขนมกุมมาสเพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
กระทำกาละ จุติจากอัตภาพนั้น แล้วไปบังเกิดเป็นเทวดา กุศลกรรม 
เพียงเท่านั้น อันข้าพเจ้ากระทำแล้ว ข้าพเจ้าได้เสวยกรรมอันเป็นสุข 
ด้วยตนเอง ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็ข้าพเจ้าเป็นผู้อันพระคุณเจ้าอนุเคราะห์ 
แล้วอย่างยิ่ง ขออภิวาทพระคุณเจ้าด้วยความเป็นผู้กตัญญ มุนีอื่นในโลก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 108 

พร้อมเทวโลก มารโลก เป็นผู้อนุเคราะห์ยิ่งกว่าพระคุณเจ้ามิได้มี ข้าแต่ 
ท่านผู้เจริญ ก็ข้าพเจ้าเป็นผู้อันพระคุณเจ้าอนุเคราะห์แล้วอย่างยิ่ง ขออภิ 
วาทพระคุณเจ้าด้วยความเป็นผู้กตัญญ มุนีอื่นในโลกนี้หรือในโลกหน้า 
เป็นผู้อนุเคราะห์ยิ่งกว่าพระคุณเจ้า มิได้มี ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็ข้าพเจ้าเป็น 
ผู้อันพระคุณเจ้าอนุเคราะห์แล้วอย่างยิ่ง ขออภิวาทพระคุณเจ้าด้วยความ 
เป็นผู้กตัญญ. 

จบ โคปาลวิมานที่ ๖. 

๗. กัณฐกวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกัณฐกวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๘๑] พระจันทร์ในวันเพ็ญ อันหมู , ดาวนักษัตรแวดล้อมแล้ว เป็นใหญ่กว่า 
หมู่ดาว มีรูปกระต่าย ย่อมหมุนเวียนไปโดยรอบฉันใด วิมานของท่าน 
นี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น ย่อมไพโรจน์ยิ่งด้วยรัศมี อยู่ในเทพบุรี ดุลพระ 
อาทิตย์อุทัยฉะนั้น พื้นวิมานของท่านน่ารื่นรมย์ใจ วิจิตรแล้วด้วยไพฑูรย์ 
ทองคำ แล้วผลึก รูปียะ มรกต มุกดา และแก้วทับทิม ลาดด้วยแก้ว 
ไพฑูรย์ ปราสาททั้งหลายของท่านงามน่ารื่นรมย์ ปราสาทของท่าน 
อันบุญกรรมเนรมิตดีแล้ว อนึ่ง สระโบกขรณีของท่าน เป็นสถานน่า 
รื่นรมย์กว้างขวาง อันหมู่ปลาเป็นอันมาก อาศัยแล้ว มีนั้าใสสะอาด 
พื้นลาดด้วยทรายทอง ดารดาษด้วยปทุมชาตินานา เป็นที่รวมอยู่แห่ง 
บัวขาบ ครั้นลมรำเพยพัด กลิ่นหอมฟ้งชื่นใจ ที่สองข้างแห่งสระโบก 
ขรณีของท่านนั้น มีพุ่มไม้อันบุญกรรมเนรมิตไว้ให้เป็นอย่างดี ประกอบ 
ด้วยหมู , ไม้ดอกและไม้ผล หมู , นางเทพอัปสรปกคลุมด้วยสรรพาภรฌ์ 
ทัดทรงมาลาต่างๆ พากันมาบำรุง ท่านผู้มีถุทธิมาก ผู้นึ่งบนบัลลังก์ 
เชิงทองคำ อ่อนนุ่ม อันบุญกรรมลาดแล้วด้วยผ้าโกเชาว์ ให้รื่นรมย์ใจ 
ดุจท้าววสวดีเทวราช ท่านสมบูรณ์ด้วยความยินดีในการฟ้อนรำ ขับร้อง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 109 

และการประโคม รื่นเริงด้วยกลอง สังข์ ตะโพน พิณ และบัณเฑาะว์ 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเป็นทิพย์อันท่านประสงค์แล้ว 
น่ารื่นรมย์ใจ มีอยู่พร้อมในวิมานของท่าน ท่านมีรัศมีรุ่งเรืองยิ่งกว่า 
เทพบุตรผู้มีรัศมีรุ่งเรืองในวิมาน อันประเสริฐนั้น ดุจพระอาทิตย์อุทัย 
นี้เป็นผลแห่งทาน ศีลหรืออัญชลีกรรมของท่าน อาตมาถามแล้ว ขอจง 
บอกผลนั้น แก่อาตมา? 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญญาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นพญาม้าชื่อ 
กัณฐกะ เป็นสหชาติของพระโอรส ของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้เป็นใหญ่ 
กว่าเจ้าศากยะทั้งหลายในกรุงกบิลพัสดุ เมื่อพระราชโอรสนั้น เสด็จออก 
มหาภิเนษกรมฟ้ในมัชฌิมยามเพื่อความตรัสรู้ เอาฝ่าพระหัตถ์อันอ่อน 
เล็บแดงจางสุกใส ตบอกข้าพเจ้าเบาๆ แล้วตรัสกะข้าพเจ้าว่า จงพา 
ฉันไปเถิดสหาย ฉันได้บรรลุพระโพธิญาณอันอุดมแล้ว จักยังโลกให้ 
ข้ามพ้นจากห้วงนั้าใหญ่คือสงสาร เมื่อข้าพเจ้าพิงพระดำรัสนั้นแล้ว ได้ 
มีความร่าเริงยินดีเบิกบาน บันเทิงใจเป็นอันมาก ข้าพเจ้าจึงได้รับคำของ 
ท่านโดยความเคารพ ครั้นข้าพเจ้ารู้ว่า พระมหาบุรุษผู้เป็นพระโอรสแห่ง 
ศากยราชผู้เรืองยศ ประทับนั่งบนหลังของข้าพเจ้าแล้ว มีจิตเบิกบาน 
บันเทิงใจ นำพระมหาบุรุษออกไปจากพระนคร ไปจนถึงแว่นแคว้นของ 
กษัตริย์เหล่าอื่น เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว พระมหาบุรุษมิได้มีความอาลัย 
ละทิ้งข้าพเจ้ากับฉันนะอำมาตย์ไว้ ทรงหลีกไป ข้าพเจ้าได้เลียพระบาท 
ทั้ง ๒ ของพระองค์ ซึ่งมีเล็บอันแดง ด้วยลิ้น ร้องไห้ แลดูพระลูกเจ้า 
ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่เสด็จไปอยู่ ข้าพเจ้าป่วยอย่างหนักเพราะมิได้เห็น 
พระมหาบุรุษศากโยรส ผู้มีศิริพระองค์นั้น ข้าพเจ้าได้ตายลงอย่างรวดเร็ว 
ด้วยอานุภาพแห่งปีติและโสมนัสนั้น ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ยังวิมานนี้อัน 
ประกอบด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์ ดุจท้าวสักกเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเทพบุรี 
ฉะนั้น ความยินดีและความร่าเริงได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้า เพราะได้พิงเสียง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกายวิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา-หน้าที่ 110 

ว่า เพื่อพระโพธิญาณก่อนกว่าสิ่งอื่นๆ ฉักจักบรรลุความสิ้นไปแห่ง 
อาสวะ เพราะกุศลกรรมนั้นนั่นแล ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ถ้าพระคุณ 
เจ้าพึงไปในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ศาสดาไซร้ ขอพระคุณเจ้าจงทูลถึง 
การถวายบังคมด้วยเศียรเกถ้ากะพระองค์ตามคำของข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้า 
ก็จักไปเฝ็าพระชินเจ้าผู้หาบุคคลอื่นเปรียบมิได้ การได้เห็นพระโลก 
นาถเจ้าเช่นนั้น หาได้ยาก. 

พระสังคีติกาจารย์ได้รจนาคาถาไว้ ๒ คาถา ความว่า 

ก็ก็'ณฐกเทพบุตรนั้น เป็นผู้กตัญญกตเวที ได้เข้าเฝ็าพระศาสดาพึงพระ 
ดำรัสของพระศาสดาผู้มีพระจักษุแล้ว ได้บรรลุธรรมจักษุกล่าวคือโสดา 
ปัตติผล ได้ชำระทิฏฐิและวิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสของตนให้บริสุทสิ้ 
ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระศาสดา แล้วอันตรธานไปในที่นั้น 
นั่นเอง. 

จบ กัณฐกริมานที่ ๗. 

๘. อเนกวัฌณวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอเนกวัณณวิมาน 
พระมหาโมคลัลลานเถระ ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 
[๘๒] ท่านอันหมู , นางเทพอัปสรแวดล้อมแล้ว ขึ้นสู่วิมานอันมีรัศมีต่างๆ เป็น 
ที่ระงับความกระวนกระวาย และความเศร้าโศกมีรูปอันวิจิตรต่างๆ อัน 
บุญกรรมตบแต่งดีแล้ว บันเทิงอยู่ดุจท้าวสุนึมมิตเทวราชผู้เป็นใหญ่กว่า 
เทวดา ไม่มีผู้จะเสมอเหมือนท่าน ไม่มีใครแม้ที่ไหนยิ่งไปกว่าท่านด้วยยศ 
บุญและถุทธ เทพเจ้าทั้งหมด และเทพเจ้าชั้นไตรทศก็พากันมาประชุม 
ไหว้ท่าน ดุจมนุษย์และเทวดาไหว้พระจันทร์ ซึ่งปรากฏในวันเพ็ญ 
ฉะนั้น เทพบุตรและนางเทพอัปสรเหล่านี้พากันมาฟ้อนรำขับร้องอยู่ 
โดยรอบเพื่อให้ท่านเบิกบานใจ ท่านเป็นผู้ถึงความเป็นเทพเจ้าผู้มีถุทธ 
ท่านมีอานุภาพมาก เมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ท่าบุญอะไรไว้ ท่านมีอานุภาพ 
อันรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกายวิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา-หน้าที่ 111 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เมื่อก่อน 
ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระชินเจ้าทรงพระนามว่าสุเมธ เป็นปุถุชนยังไม , ได้ 
ตรัสรู้มรรคผล บวชอยู่ ๗ พรรษา เมื่อพระศาสดาทรงพระนามว่าสุเมธ 
ผู้ชนะมาร มีโอฆะอันข้ามได้แล้ว ผู้คงที่ ปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้านั้นได้ 
ไหว้รัตนเจดีย์อันทุ้มด้วยข่ายทองคำ ยังใจให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้น 
ข้าพเจ้าไม่มีการให้ทาน เพราะข้าพเจ้าไม , มีไทยวัตถุให้ แต่ได้ชักชวนชน 
เหล่าลื่นในการให้ทานนั้นว่า ท่านทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระพุทธ 
เจ้าผู้ควรบูชาเถิด ได้ยินว่าพวกท่านจักไปสู่สวรรค์ เพราะการบูชา 
พระบรมธาตุอย่างนี้ กุศลกรรมเท่านั้นอันข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ข้าพเจ้า 
จึงได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ด้วยตนเอง บันเทิงใจอยู่ในท่ามกลางหมู , เทพ 
เจ้าชาวไตรทศ ข้าพเจ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งบุญนั้น. 

จบ อเนกวัณณวิมานที่ ๘. 

๙. มัฏฐกุณฑลีวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ท่าให้ไปเกิดในมัฏฐกุณฑลีวิมาน 
[๘๓] พราหมณ์ถามเทพบุตรนั้นว่า 

ท่านประดับแล้ว มีต่างหูอันเกลี้ยง ทัดทรงดอกไม้ มีตัวลูบไล้ด้วย 
จันทน์แดง ประคองแขนทั้งสองข้างครํ่าครวญอยู่ในป่าช้า ท่านเป็น 
ทุกข์ถึงอะไรเล่า? 

มัฏฐกุณฑลีเทพบุตรตอบว่า 

เรือนรถทำด้วยทองคำงามผุดผ่อง เกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหาคู , ล้อ 
ของรถนั้นยังไม , ได้ ข้าพเจ้าจักสละชีวิตเพราะความทุกข์นั้น. 

พราหมณ์กล่าวว่า 

ดูกรมาณพผู้เจริญ ท่านอยากได้คู่ลัอทำด้วยทองคำ ท้าด้วยแล้ว ทำด้วย 
ทองแดง หรือทำด้วยเงิน ขอจงบอกแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ท่านได้คู , 

ล้อนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกายวิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา-หน้าที่ 112 
มาณพตอบแก่พราหมณ์นั้นว่า 

พระจันทร์อาทิตย์ ย่อมปรากฏในวิถีทั้งสอง รถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำ 
ย่อมงามด้วยคู , ล้อนั้น. 

พราหมณ์กล่าวว่า 

ดูกรมาณพ ท่านเป็นคนโง่ ที่ท่านมาปรารถนา สิ่งที่ไม , ควรปรารถนา 
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านชักตาย จักไม , ได้พระจันทร์ และพระอาทิตย์ทั้งสอง 
เลย. 

มาณพกล่าวว่า 

แม้การไปและการมาของพระจันทร์ และพระอาทิตย์ยังปรากฏอยู่ รัศมี 
ของพระจันทร์และพระอาทิตย์นั้น ยังปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสอง ส่วนคน 
ที่ตายล่วงลับไปแล้วย่อมไม่ปรากฏ เราทั้งสองครํ่าครวญอยู่ในที่นั้ใครจะ 
โง่กว่ากัน. 

พราหมณ์กล่าวว่า 

ดูกรมาณพ ท่านพูดจริง เราทั้งสองคนผู้ครํ่าครวญอยู่ ข้าพเจ้าเองเป็น 
คนโง่กว่า เพราะข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ตายไปแล้ว เหมือนทารกร้องไห้ 
อยากได้พระจันทร์ฉะนั้น ท่านมารดข้าพเจ้าผู้เร่าร้อนให้สงบ ยังความกระ 
วนกระวายทั้งปวงให้ดับเหมือนบุคคลดับไฟ ที่ลาดเปรียงด้วยนั้าฉะนั้น 
ลูกศรคือความโศกอันเสียบแทงหทัยของข้าพเจ้า อันท่านผู้บรรเทาความ 
โศกถึงบุตรแก , ข้าพเจ้า ผู้ลูกความโศกครอบงำแล้ว ถอนขึ้นแล้ว ดูกร 
มาณพ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีลูกศรคือความโศก อันท่านถอนขึ้นแล้ว เป็น 
ผู้เย็น ดับสนิท จะไม , เศร้าโศก ไม , ร้องไห้ เพราะฟ้งคำ 1 ของท่าน ท่าน 
เป็นเทวดา เป็นคนธรรพ์ หรือเป็นท้าวสักกปุรินททะ ท่านเป็นใคร 
หรือเป็นบุตรของใคร ไฉนข้าพเจ้าจะรู้จักท่านเล่า? 

มาณพกล่าวว่า 

ท่านเผาบุตรที่ป่าช้าเองแล้ว ครํ่าครวญร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือ 
ข้าพเจ้า ทำกุศลกรรมแล้ว ถึงความเป็นสหายของเทพเจ้าชาวไตรทศ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกายวิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา-หน้าที่ 113 

พราหมณ์ถามว่า 

เมื่อท่านให้ทานห้อยหรือมากในเรือนของตน หรือรักษาอุโบสถกรรม 
เช่นนั้น ข้าพเจ้าไม , เคยเห็น ท่านไปสู่เทวโลกได้เพราะกรรมอะไร? 

มาณพกล่าวว่า 

เมื่อข้าพเจ้าป่วยเป็นไข้ได้รับทุกข์ มีกายกระสับกระส่ายอยู่ในที่อยู่ของ 
ตน ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลี ผู้ข้ามพ้นความสงสัย 
ผู้เสด็จไปดีแล้ว มีพระปัญญาไม่ทราม ข้าพเจ้ามีใจเบิกบานเลื่อมใส ได้ 
ทำอัญชลีแด่พระตถาคต ข้าพเจ้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชาวไตรทศ 
เพราะทำกุศลกรรมนั้น. 

พราหมณ์กล่าวว่า 

น่าอัศจรรย์หนอ ไม่เคยมีมาแล้วหนอ ผลของอัชลีกรรมเป็นได้ถึงเช่นนี้ 
ถึงข้าพเจ้าก็มีใจเบิกบานเลื่อมใส ขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งในวันนี้ 
ทีเดียว. 

มาณพกล่าวว่า 

ขอท่านจงมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็น 
ที่พึ่งในวันนี้ทีเดียว อนึ่ง ท่านจงสมาทานสิกขาบท ๕ อย่าให้ขาดและ 
ด่างพร้อย คือ จงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยพลัน จงเว้นการถือเอาสิ่งของ 
ที่เขามิได้ให้ในโลก จงยินดีด้วยภรรยาของตน อย่ากล่าวเท็จ อย่าดื่ม 
นี้นมา. 

พราหมณ์กล่าวว่า 

ดูกรเทวดาผู้ควรบูชา ท่านเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์ ปรารถนาสิ่งเกื้อกูล 
แก , ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะท่าตามคำของท่าน ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมอันยอดเยี่ยม และพระสงฆ์สาวก 
ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นนรเทพว่าเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
โดยพลัน ของดเว้นการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ในโลก ยินดีในภรรยา 
ของตน ไม่กล่าวเท็จ และไม , ดื่มนั้นมา. 


จบ มิ'ฏฐกุณฑลีวิมานที ๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกายวิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา-หน้าที่ 114 
๑๐. เสริสสกวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเสริสสกวิมาน 
[๘๔] ท่านพระควัมปติกล่าวว่า 

ขอท่านทั้งหลายจงฟิงคำเทวดา และพวกพ่อค้ามาพบกัน ในเวลาที่พวก 
พ่อล้าหลงทางในทะเลทราย อนึ่ง ถ้อยคำที่พวกเทวดาและพวกพ่อล้า 
โต้ตอบกัน ฉันใด ขอท่านทั้งหลายจงฟ้งคำนึ่น ฉันนั้นเถิด ยังมี 
พระราชาทรงพระนามว่าปายาสิ มียศ ถึงความเป็นสหายของภุมมเทวดา 
บันเทิงอยู่ในวิมานของตนเป็นเทวดาแต่ได้มาปราศรัยกับพวกมนุษย์. 

เสริสสกเทพบุตรถามพวกพ่อล้าด้วยคาถาว่า 

มนุษย์ทั้งหลายผู้กลัวทางคด หลงทางแล้วมาท่าไมในป่าที่น่ารังเกียจ เป็น 
ที่สัญจรไปแห่งอมนุษย์ เป็นที่กันดารไม่มีนั้า ไม , มีอาหาร เดินไป 
แสนยาก เป็นท่ามกลางแห่งทะเลทราย ในทะเลทรายนี้ไม่มีผลไม้ 
ไม่มีเผือกมัน หาเชื้อมิได้ จักมีอาหารแต่ที่ไหน นอกจากผืนและทราย 
อันร้อนทารุณดังไพ่เผา ที่นี้มีภาคพื้นอันแข็ง ร้อนดังแผ่นเหล็กแดง 
หาความสุขมีได้ เท่ากับนรก สถานที่นี้เป็นที่อยู่ดั้งเติมของพวกหยาบช้า 
มีปีศาจเป็นต้น เป็นเหมือนภูมิประเทศลูกสาปแช่งไว้ เออก็พวกท่าน 
หวังประโยชน์อะไร ไม่ทันพิจารณาคุณและโทษ พากันหลงทางเข้ามา 
ยังประเทศนี้เพราะเหตุอะไร เพราะความโลภหรือความกลัวหรือเพราะ 
ความหลง. 

พวกพ่อล้าตอบว่า 

พวกข้าพเจ้าเป็นพ่อล้าเกวียนอยู่ในแคว้นมคธ และแคว้นอังคะ บรรทุก 
สินค้ามามาก ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความต้องการทรัพย์ ปรารถนาอดิเรกลาภ 
เพิ่มพูน จึงพากันไปยังสินธุประเทศและโสวีระประเทศ ข้าพเจ้าทุกคน 
ไม , อาจจะอดกลั้นความกระหายในเวลากลางวัน และหมายจะอนุเคราะห์ 
โคทั้งหลาย จึงได้พากันรีบเดินทางมาในราตรี อันเป็นเวลาคํ่าคืน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกายวิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา-หน้าที่ 115 

ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงได้พลัดจากทางไปสู่ทางผิดมืดมนดุจคนบอด หลงเข้า 
ไปในป่าที่ไปได้แสนยาก อันเป็นท่ามกลางทะเลทราย มีจิตงงงวย ไม่ 
อาจกำหนดทิศได้ ดูกรเทพเจ้าผู้ควรบูชา พวกข้าพเจ้าได้เห็นวิมานอัน 
ประเสริฐของท่านนี้กับตัวท่าน ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนจึงหวังว่าจะรอด 
ชีวิตได้ยิ่งกว่าก่อน เพราะเห็นวิมานของท่าน กับตัวท่าน พวกข้าพเจ้ามี 
ความดีใจร่าเริง ขนลุกขนพอง. 

เสริสสกเทพบุตรกล่าวว่า 

ลูกรพ , อค้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเที่ยวไปสู่ส่งทะเลทรายข้างนี้ จดส่ง 
ทะเลทรายข้างโน้น และไปสู่ทางอันเป็นทางไปยาก ประกอบด้วย 
เซิงหวายและหลักตอ ข้ามแม่นี้าและภูเขาทั้งหลายไปสู่ทิศต่างๆ เป็น 
อันมาก เพราะเหตุอยากได้โภคทรัพย์ เมื่อพวกพ่านไปสู่แว่นแคว้นของ 
พระราชาเหล่าอื่น ท่านไปเห็นมนุษย์ในต่างประเทศ เราจะขอฟ้งสิ่ง 
อัศจรรย์ที่ท่านทั้งหลายได้ฟ้ง หรือได้เห็นแล้ว ในสำนักของท่าน 
ทั้งหลายฯ 
พวกพ่อล้าตอบว่า 

ดูกรกุมาร พวกข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นสมบัติมนุษย์ ในประเทศ 
อื่นทั้งหมด ที่นำอัศจรรย์ยิ่งไปกว่าสมบัติในวิมานของท่านนี้พวก 
ข้าพเจ้าได้เห็นวิมานของท่าน อันมีรัศมีไม่ทราม อันเลื่อนลอยไปได้ใน 
อากาศจึงอิ่มใจนักในวิมานของท่านนี้ มีทั้งสระโบกขรณีพวงมาลา 
บัวขาบมากมาย มีหมู , รุกชาติอันเผล็ดดอกออกผลอยู่เป็นนิจนิรันดร ส่ง 
กลิ่นหอมฟ้งขจรไป ในวิมานนี้มีเสาแล้วไพฑูรย์สูงร้อยศอก ประดับ 
ด้วยแก้วผลึกแก้วประพาฬบุษราคัมและแก้วมณีมีเหลี่ยมกว้างมี 
รัศมีแผ่ซ่านไป วิมานของท่านนี้งามดีมีเสาพันหนึ่ง มีอานุภาพหาที่เปรียบ 
มิได้ เสาเหล่านั้นมีวิมานอันงาม แวดล้อมด้วยกำแพงทอง ด้วยแล้ว 
ต่างๆ มีหลังคาอันมุงแก้วด้วยแก้วต่างๆ ชนิด วิมานของท่านนี้มีแสง 
แห่งทองชมพนท ทอแสงขึ้นในเบื้องบน ประกอบด้วยปราสาท บันได 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกายวิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา-หน้าที่ 116 

และแผ่นกระดานอันเกลี้ยง งามดี มั่นคงและทรวดทรงงดงาม สมํ่าเสมอ 
อันบุญกรรมปรุงดีแล้ว น่าดูน่าชม น่ารื่นรมย์ใจยิ่งนัก ภายในวิมาน 
แก้วนั้น มี 1 ข้าวและนั้าอันสมบูรณ์ ท่านเองก็แวดล้อมด้วยหมู , นางเทพ 
อัปสรเสียงกึกก้องด้วยตะโพน เปิงมาง และดุริยางค์เป็นนิจ ท่านเป็นผู้ 
อันหมู่เทพยดานอบนบแล้วด้วยการชมเชย และกราบไหว้ ปลาบปลื้ม 
อยู่ด้วยหมู่เทพนารี บันเทิงใจอยู่ในวิมาน และปราสาทอันประเสริฐน่า 
รื่นรมย์ใจ มีอานุภาพเป็นอจินไตย ประกอบไปด้วยคุณทั้งปวง ดุจท้าว 
เวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ ท่านเป็นเทวดาหรือเป็นยักษ์ เป็นท้าวสักกะ 
จอมเทพหรือเป็นมนุษย์ พวกพ่อค้าเกวียนถามท่าน ขอท่านจงบอกว่า 
ท่านเป็นเทวดาชื่ออะไร? 

เสริสสกเทพบุตรตอบว่า 

ข้าพเจ้าเป็นเทวดาชื่อว่าเสริสสกะ เป็นผู้รักษาทางกันดารเป็นเจ้าทะเล 
ทราย ทำตามคำสั่งของท้าวเวสสุวรรณ รักษาประเทศนี้อยู่. 

พวกพ่อค้าถามว่า 

วิมานนี้ท่านได้ตามความปรารถนา หรือเกิดในกาลบางคราว ท่านทำเอง 
หรือเทวดาทั้งหลายมอบให้ พ่อค้าเกวียนทั้งหลายถามท่าน วิมานอันเป็นที่ 
ชอบใจนี้ท่านได้มาอย่างไร? 

เสริสสกเทพบุตรตอบว่า 

วิมานอันเป็นที่ชอบใจนี้มิใช่ข้าพเจ้าได้ตามความปรารถนา มิใช่เกิดขึ้น 
ในกาลบางคราว ข้าพเจ้ามิได้ทำเอง และเทวดาทั้งหลายก็มิได้มอบให้ 
วิมานอันเป็นที่ชอบใจนี้ข้าพเจ้าได้มาเพราะบุญกรรมอันดีงามของตน. 

พวกพ่อค้าถามว่า 

อะไรเป็นวัตรและเป็นพรหมจรรย์ของท่าน นี้เป็นวิบากแห่งบุญอะไร 
ที่ท่านสั่งสมไว้แล้ว พ่อค้าเกวียนทั้งหลาย ถามท่าน วิมานนี้ท่านได้มา 
อย่างไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกายวิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา-หน้าที่ 117 

เสริสสกเทพบุตรตอบว่า 

ข้าพเจ้ามีนามว่าปายาสิ เมื่อครั้งข้าพเจ้าเสวยสมบัติในแคว้นโกศล 
ข้าพเจ้ามีความเห็นผิดว่าไม่มี มีความตระหนี่เหนี่ยวแน่น มีธรรมอัน 
ลามกมีปรกติกล่าวว่าขาดสูญ มีสมณะนามว่า กุมารกัสสป เป็นพหูสูต 
เป็นผู้เลิศในทางมีถ้อยคำอันวิจิตร ครั้งนั้นท่านได้แสดงธรรมกถาแก , 

ข้าพเจ้า ได้บรรเทาทิฏฐิผิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ฟ้งธรรมกถาของ 
ท่านนั้นแล้ว ได้ประกาศตนเป็นอุบาสก งดเว้นจากปาณาติบาต จาก 
อทินนาทาน สันโดษยินดีด้วยภรรยาของตน ไม , พูดเท็จ ไม่ดื่มนั้นมา 
ข้อนั้นเป็นวัตรและเป็นพรหมจรรย์ของข้าพเจ้า นี้เป็นวิบากแห่งบุญที่ 
ข้าพเจ้าได้สั่งสมไว้วิมานนี้ข้าพเจ้าได้มาเพราะบุญกรรมอันดีงามนั้น 
นั่นแล. 

พวกพ่อค้าถามว่า 

ได้ยินว่า ถ้อยคำ 1 ของนรารนผู้มีปัญญา เป็นบัณฑิต ที่ได้พูดไว้เป็นคำจริง 
ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่นว่า บุคคลผู้ท่าบุญจะไปในที่ใดๆ ย่อมได้ตาม 
ความปรารถนา บันเทิงใจในที่นั้นๆ ความเศร้าโศก ความรํ่าไร การ 
เบียดเบียน การจองจำ ความเศร้าหมอง มีอยู่ในที่ใดๆ คนทำบาป 
ย่อมไม่พ้นจากทุคติในกาลไหนๆ ดูกรกุมาร เพราะเหตุใดหนอ ความ 
โทมนัสจึงได้บังเกิดแก่เทวดาผู้เป็นบริวารของท่านนี้และแก่ท่าน ดุจคน 
ผู้'หลงใหลพ่นเฟ้อน และดุจนี้าอันขุ่นในครู , เดียวนี้. 

เสริสสกเทพบุตรตอบว่า 

แน่ะพ่อทั้งหลาย ป่าไม้ซีกเหล่านี้เป็นทิพย์มีกลิ่นหอมฟ้งตระหลบไปทั่ว 
วิมานนี้ใช่แต่เท่านั้น ป่าไม้ซีกนี้ยังกำจัดความมืดได้ทั้งกลางวันและ 
กลางคืน ล่วงไปร้อยปี เปลือกฟิกแห่งต้นซีกนี้จึงจะสุกหล่นลงครั้งหนึ่งๆ 
เป็นอันรู้ว่าร้อยปีของมนุษย์ล่วงไปแล้ว ลูกรพ , อทั้งหลาย ตั้งแต่ข้าพเจ้า 
เกิดในเทพนิกายนี้ชักตั้งอยู่ในวิมานนี้ตลอด ๕๐๐ ปีทิพย์ แล้วจึงจุติ 
เพราะสิ้นอายุ เพราะสิ้นบุญ ข้าพเจ้าสยบซบเซา เพราะความเศร้าโศก 
นั้นนั่นแล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกายวิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา-หน้าที่ 118 

พวกพ่อค้ากล่าวว่า 

ท่านได้วิมานนี้มานาน จะนับประมาณมิได้ เมื่อท่านเป็นเช่นนั้น 
จะเศร้าโศกไปทำไมเล่า ก็แหละคนที่มีบุญน้อย เข้าอยู่วิมานนี้นิดหน่อย 
ควรเศร้าโศกแน่แท้ แต่ท่านมีอายุถึง ๙ ล้านปีของมนุษย์ จะเศร้าโศก 
ไปทำไมเล่า ท่านอย่าเศร้าโศกไปเลย. 

เสริสสกเทพบุตรกล่าวว่า 

ดูกรท่านทั้งหลาย การที่ท่านทั้งหลายกล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยวาจาอัน 
เป็นที่รักนั้น สมควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตามรักษาพวกท่าน ท่าน 
ทั้งหลายจงไปโดยสวัสดี ยังที่ที่ท่านทั้งหลายปรารถนาเถิด. 

พวกพ่อล้ากล่าวว่า 

ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความต้องการทรัพย์ปรารถนาอดิเรกลาภเพิ่มพูน จึงไป 
สู่สินธุประเทศและโสวีระประเทศ บัดนี้ พวกข้าพเจ้าขอบวงสรวงท่าน 
ขอให้ปฏิญาณไว้แก่ท่าน ล้าพวกข้าพเจ้าไต้ทรัพย์สมความปรารถนาแล้ว 
จักท่าการบูชาเสริสสกเทพบุตรให้ยิ่ง. 

เสริสสกเทพบุตรกล่าวว่า 

ท่านทั้งหลายอย่าได้ท่าการบูชาแก , เสริสสกเทพบุตรเลย สิ่งที่ท่านพูดถึง 
ทั้งหมด จักเป็นของท่าน ขอพวกท่านจงงดเว้นกรรมทั้งหลายอันเป็นบาป 
และจงอธิษฐานการประกอบตามซึ่งธรรม ในหมู , ท่อล้าเกวียนนี้มีอุบาสก 
ผู้เป็นพหูสูต สมบูรณ์ด้วยศีลและวัตร มีศรัทธา มีปกติบริจาค มีศีลเป็น 
ที่รัก มีปัญญาเครื่องพิจารณา เป็นผู้สันโดษ เป็นผู้รู้ เมื่อรู้สึกอยู่ไม่ 
พูดมุสา ไม , คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม , พึงกล่าวคำส่อเสียดให้เขาแตก 
กัน พูดแต่วาจาอ่อนหวานละมุนละม่อม มีความเคารพ ยำเกรง 
อ่อนน้อม ไม , เป็นคนท่าบาป หมดจดในอธิศีล เป็นคนเลี้ยงมารดา 
และบิดาโดยธรรม มีความประพฤติบริสุทธ แสวงหาโภคะทั้งหลาย 
เพราะเหตุแห่งมารดาและบิดา ไม , ใช่เพราะเหตุแห่งตน เมื่อมารดาบิดา 
ล่วงลับไปแล้ว มีจิตน้อมไปในเนกขัมมะ จักประพฤติพรหมจรรย์ เป็น 
คนตรง ไม่คดโกง ไม , โล้อวด ไม , มีมารยา ไม , พูดโยด้วยอ้างเลศ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกายวิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา-หน้าที่ 119 

อุบาสกผู้ทำงานอันบริสุทธี้ตั้งอยู่ในธรรม เช่นนี้จะพึงได้ทุกข์อย่างไร 
เล่า เพราะอุบาสกนั้นเป็นเหตุข้าพเจ้าจึงมาแสดงตนให้ปรากฏ ดูกรพ่อ 
ล้าทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พวกท่านจึงได้เห็นข้าพเจ้า ก็ถ้าเว้นอุบาสก 
นั้นเสีย พวกท่านก็จักมืดมน ดุจคนตาบอด หลงเข้าไปในป่า จักเป็น 
เถ้าถ่านไป อันคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนั้น เป็นการกระทำได้ง่าย การ 
สมาคมด้วยสัปบุรุษ นำมาซึ่งความสุข. 

พวกพ่อค้าถามว่า 

อุบาสกนั้นชื่ออะไร ทำกรรมอะไร มีชื่ออย่างไร มีโคตรอย่างไร ดูกร 
เทพเจ้าผู้ควรบูชา ท่านมาในที่นั้เพื่ออนุเคราะห์อุบาสกคนใด แม้พวก 
ข้าพเจ้าก็ต้องการจะเห็นอุบาสกนั้น แม้ท่านรักอุบาสกคนใด ก็เป็นลาภ 
ของอุบาสกคนนั้น. 

เสริสสกเทพบุตรกล่าวว่า 

บุรุษใดเป็นกัลบกมีชื่อว่า สัมภวะเป็นคนรับใช้สอยของพวกท่าน 
อาศัยการตัดผมเลี้ยงชีพ ท่านทั้งหลายจงรู้บุรุษนั้นว่าเป็นอุบาสก ท่าน 
ทั้งหลายอย่าได้ลูหมิ่นอุบาสกนั้น ด้วยว่าอุบาสกทั้นผู้มีศีลเป็นที่รัก. 

พวกท่อค้ากล่าวว่า 

ดูกรเทพเจ้าผู้ควรบูชา ท่านพูดถึงช่างตัดผมคนใด ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้จัก 
แล้ว แต่ก่อนข้าพเจ้าทั้งหลายไม , รู้จักว่าเป็นเช่นนี้เลย เพราะฟิงคำ 
ของท่าน แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จักบูชาอุบาสกนั้นเป็นอย่างยิ่ง. 

เสริสสกเทพบุตรกล่าวว่า 

มนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้เป็นหนุ่ม แก่หรือปานกลาง มนุษย์เหล่านั้น 
ทั้งหมดจงขึ้นสู่วิมานนี้แล้ว จงดูผลบุญของคนตระหนี่. 

พระธรรมสังศีตีกาจารย์ได้รจนาคาถาเหล่านี้ไว้'ในที่สุดว่า 

พวกพ่อล้าเหล่านั้นทั้งหมดในที่นั้น พากันห้อมล้อมช่างกัลบกนั้นขึ้นสู่ 
วิมาน ดุจวิมานแห่งห้าววาสะ ด้วยการกล่าวว่าเราก่อนๆ พวกพ่อล้า 
ทั้งหมดนั้น ได้ประกาศความเป็นอุบาสกว่า เราก่อนๆ ดังนี้เป็นผู้งด 
เว้นจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน ยินดีด้วยภรรยาของตน ไม , พูดเท็จ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 120 

และไม่ดื่มนํ้าเมา พวกพ่อค้าทั้งหมดนั้น ครั้นประกาศความเป็นอุบาสก 
แล้ว ผู้อันเสริสสกเทพบุตรบอกแล้ว บันเทิงอยู่ด้วยเทวฤทธิบอยๆ 
แล้วหลีกไป พวกพ่อล้าเหล่านั้นมีความต้องการด้วยทรัพย์ ปรารถนา 
อดิเรกลาภเพิ่มพูน ได้'ไปยังสินธุประเทศและ'โสวีระประเทศ พยายาม 
ทำตามความปรารถนาของตน ได้ทรัพย์บริบูรณ์ตามความปรารถนา กลับ 
มาสู่ปาตลีบุตรดังเดิม หาอันตรายมิได้ มีความสวัสดี ไปสู่เรือนของตน 
พรั่งพร้อมด้วยบุตรและภรรยา มีจิตยินดีโสมนัสปลาบปลื้ม ได้ทำการ 
บูชาอย่างยิ่งแก , เสริสสกเทพบุตร ให้สร้างเทวาลัยชื่อว่าเสริสสกะ การ 
คบหาด้วยส์ปบุรุษยังประโยชน์ให้สำเร็จอย่างนี้ การคบหาบุคคลผู้มี 
คุณธรรม มีประโยชน์มาก สัตว์ทั้งปวงย่อมได้รับประโยชน์ และมีความ 
สุข เพราะคบหาอุบาสกคนหนึ่งๆ 
จบ เสริสสกริมานที่ ๑๐ 
๑๑. สุนึกขิตตวิมาน 

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุนึกขิตตวิมาน 
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 

[๘๕] วิมานแก้วมณีของท่านนี้สูง ๑๒ โยชน์โดยรอบ มีปราสาท ๗๐๐ มีเสา 
ล้วนแล้วไปด้วยแล้วไพฑูรย์ ปูลาดด้วยเครื่องลาดอันงามยิ่ง ท่านอยู่ 
ดื่ม และบริโภคสุธาโภชน์ในวิมานนี้อนึ่ง เทพบุตรผู้นี้มีเสียงอัน 
ไพเราะพาคันมาบรรเลงพิณทิพย์เบญจกามคุณซึ่งมีรสเป็นทิพย์ก็มีอยู่ 
พร้อมในวิมานนี้ทั้งเหล่าเทพนารีปกคลุมด้วยเครื่องประดับทองคำ 
พากันมาฟ้อนรำอยู่ ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญอะไร อิฏฐผลย่อม 
สำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และโภคสมบัติอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุก 
อย่าง ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไร ดูกรเทพเจ้าผู้มีอานุภาพมาก 
อาตมาขอถามท่าน ท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไร ท่านมีอานุภาพอันรุ่งเรือง 
และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 121 

เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจ 
จึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าข้าพเจ้าได้ชัดดอกไม้ อัน 
มหาชนชัดไว้แล้วไม , เรียบร้อย แล้วได้ประดิษฐานไว้ที่พระสถูปของพระ 
สุคตเจ้า จึงเป็นผู้มีถุทธิมากและมีอานุภาพมาก พรั่งพร้อมด้วยกามคุณ 
อันเป็นทิพย์ ข้าพเจ้ามีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญนั้น อิฏฐผลสมบัติอันเป็น 
ที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเกิดแก , ข้าพเจ้าเพราะบุญนั้น ข้าพเจ้ามี 
อานุภาพอันรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะ 
บุญนั้นๆ. 

จบ สุนึกขิตตวิมานที่ ๑๑ 
จบ สุนึกขิตตวรรคที่ ๗. 

รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑.จิตตลดาวิมาน ๒.นันทนวิมาน 

๓. มณิถูณวิมาน ๔. สุวรรณวิมาน 

๕. อัมพวิมาน ๖. โคปาลวิมาน 

๗. กัณฐกวิมาน ๘. อเนกวรรณวิมาน 

๙. มัฏฐกุณฑลีวิมาน ๑๐. เสริสสกวิมาน 

๑๑. สุ , นึก 1 จิตต'วิมาน. 

จบ ภาณวารที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 122 
เปตวัตถุ 

๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ 
ว่าด้วยพระอรหันต์เปรียบเหมือนนา 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ความว่า 
[๘๖] พระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนา ทายกทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนา 
ไทยธรรมเปรียบด้วยพืช ผลทานย่อมเกิดแต่การบริจาคไทยธรรมของ 
ทายกและปฏิคคาหกผู้รับ พืชที่บุคคลหว่านลงในนานั้น ย่อมเกิดผลแก , 

เปรตทั้งหลายและทายกเปรตทั้งหลายย่อมบริโภคผลนั้น ทายกย่อมเจริญ 
ด้วยบุญ ทายกทำกุศลในโลกนี้แล้ว อุทิศให้เปรตทั้งหลาย ครั้นทำกรรม 
ดีแล้วย่อมไปสวรรค์. 

จบ เขตตูปมาวัตถุที่ ๑. 

๒. สุกรเปตวัตถุ 

ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตปากหมู 
ท่านพระนารทะถามเปรตตนหนึ่งว่า 

[๘๗] กายของท่านมีสีเหมือนทองคำทั่วทั้งกาย รัศมีกายของท่านสว่างไสวไป 
ทั่วทุกทิศ แต่ปากของท่านเหมือนปากสุกร เมื่อก่อนท่านได้ทำกรรม 
อะไรไว้? 

เปรตนั้นตอบว่า 

ข้าแต่พระนารทะ เมื่อก่อนข้าพเจ้าได้สำรวมกาย แต่ไม , ได้สำรวมวาจา 
เพราะเหตุนั้นรัศมีกายของข้าพเจ้าจึงเป็นเช่นกับที่ท่านเห็นอยู่นั้น เพราะ 
เหตุนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวกะท่าน สรีระของข้าพเจ้าท่านเห็นเองแล้ว ขอ 
ท่านอย่าทำบาปด้วยปาก อย่าให้ปากสุกรเกิดมีแก่ท่าน. 

จบ สุกรเปตวัตถุ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 123 

๓. ปูตีมุขเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตปากเน่า 

ท่านพระนารทะถามเปรตตนหนึ่งว่า 

[๘๘] ท่านมีผิวพรรณงามดังทิพย์ ยืนอยู่ในอากาศ แต่ปากของท่านมีกลิ่น 
เหม็น หมู , หนอนพากันมาไชชอนอยู่ เมื่อก่อนท่านท่ากรรมอะไรไว้? 

เปรตนั้นตอบว่า 

เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามก มีวาจาชั่ว สำรวมกายเป็นปกติ ไม่ 
สำรวมปาก ผิวพรรณดังทองข้าพเจ้าได้แล้ว เพราะพรหมจรรย์นั้น แต่ 
ปากของข้าพเจ้าเหม็นเน่าเพราะกล่าววาจาส่อเสียด ข้าแต่ท่านพระนารทะ 
รูปของข้าพเจ้านี้ท่านเห็นเองแล้ว ท่านผู้ฉลาดอนุเคราะห์กล่าวไว้ว่า 
ท่านอย่าพูดส่อเสียดและอย่าพูดมุสา ล้าท่านละคำส่อเสียดและคำมุสา 
แล้ว สำรวมด้วยวาจา ท่านจักเป็นเทพเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่น่าใคร่. 

จบ ปูติมุขเปตวัตถุที่ ๓. 

๔. ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ 
ว่าด้วยการท่าบุญอุทิศให้เปรต 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

[๘๙] บุคคลผู้ไม , ตะหนี่ ควรท่าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือปรารภถึงบุรพเปตชน 
เทวดาผู้สิงอยู่ในเรือน หรือท้าวมหาราชทั้ง ๔ ผู้รักษาโลก ผู้มียศ คือ 
ท้าวธตรัฐ ๑ ท้าวริรุฬหก ๑ ท้าววิรูปักษ์ ๑ ท้าวกุเวร ๑ ให้เป็นอารมณ์ 
และพึงให้ทาน ท่านเหล่านั้นเป็นผู้อันบุคคลได้บูชาแล้ว และทายกก็ไม่ 
ไร้ผล ความร้องไห้ ความเศร้าโศก หรือความรํ่าไห้อย่างอื่น ไม่ควรท่า 
เลย เพราะความร้องไห้เป็นต้นนั้น ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก , ผู้ที่ล่วงลับ 
ไปแล้ว ญาติทั้งหลายคงตั้งอยู่ตามธรรมดาของตนๆ อันทักษิณาทานนี้ 
ที่ท่านเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์ให้แล้ว ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุรพเปต 
ชนโดยทันที สิ้นกาลนาน. 

จบ ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 124 
๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ 

ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร 

พระผู้มีพระภาคตรัสกะพระเจ้าพิมพิสารว่า 

[๙๐] เปรตทั้งหลายพากันมาสู่เรือนของตนแล้ว ยืนอยู่ภายนอกฝาที่ตรอก 
กำแพง และทาง ๓ แพร่ง และยืนอยู่ที่ใกล้บานประตู เมื่อข้าว นา 
ของกิน ของบริโภคเป็นอันมากเขาเข้าไปตั้งไว้แล้ว แต่ญาติไรๆ ของ 
สัตว์เหล่านั้นระลึกไม , ได้ เพราะกรรมเป็นปัจจัย เหล่าชนผู้อนุเคราะห์ 
ย่อมให้ทั้าและโภชนะอันสะอาด ประณีตสมควรแก , ญาติทั้งหลายตามกาล 
ดุจทานที่มหาบพิตรทรงถวายแล้วฉะนั้น ด้วยเจตนาอุทิศว่า ขอทานนี้แล 
จงสำเร็จผลแก่ญาติทั้งหลายของเรา ขอญาติทั้งหลายของเราจงเป็นสุข 
เถิด ส่วนเปรตผู้เป็นญาติเหล่านั้น พากันมาชุมในที่นั้น เมื่อข้าว 
และนามีอยู่บริบูรณ์ ย่อมอนุโมทนาโดยเคารพว่า เราได้สมบัติเพราะ 
เหตุแห่งญาติเหล่าใด ขอญาติของเราเหล่านั้น จงมีชีวิตอยู่ยืนนาน 
การบูชาเป็นอันพวกญาติได้ทำแล้วแก่เราทั้งหลาย และญาติทั้งหลายผู้ให้ 
ก็ไม , ไร้ผล เพราะในเปรตวิสัยนั้น ไม่มีกสิกรรม ไม่มีโครักขกรรม ไม่ 
มีการล้าขายเช่นนั้น ไม่มีการซื้อการขายด้วยเงิน เปรตทั้งหลายผู้ไปใน 
ปิตติวิสัย ย่อมเยียวยาอัตภาพด้วยทานที่ญาติหรือมิตรให้แล้วแต่มนุษย 
โลกนี้นั้าฝนอันตกลง , ในที่ดอน ย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่ม ฉันใด ทานอัน 
ญาติหรือมิตรให้แล้วในมนุษยโลกนี้ ย่อมสำเร็จผลแก , เปรตทั้งหลาย 
ฉันนั้นเหมือนกัน ห้วงนั้าใหญ่เต็มแล้ว ย่อมยังสาครให้เต็มเปียม 
ฉันใด ทานอันญาติหรือมิตรให้แล้ว แต่มนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผล 
แก่เปรตทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน กุลบุตรเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ท่าน 
ทำแล้วในกาลก่อนว่า ญาติมิตรและสหายได้ให้สิ่งของแก่เรา ได้ช่วย 
ทำกิจของเรา ดังนี้พึงให้ทักษิณาแก่เปรตทั้งหลาย ความเศร้าโศก 
หรือความรํ่าไรอย่างอื่น ไม่ควรทำเลย เพราะความร้องไห้เป็นต้นนั้น 
ไม่เป็นประโยชน์แก่เปรตทั้งหลาย ญาติทั้งหลายย่อมดำรงอยู่โดยปกติ 
ธรรมดา อันทักษิณานี้แลที่ท่านเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์ ให้แล้ว ย่อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 125 

สำเร็จประโยชน์แก่เปรตนั้นโดยพลัน สิ้นกาลนาน ญาติธรรมมหาพิตร 
ได้แสดงให้ปรากฏแล้ว การบูชาอันยิ่งเพื่อเปรตทั้งหลาย มหาพิตรทรง 
ทำแล้ว และกำลังกายมหาบพิตรได้เพิ่มให้แก , ภิกษุทั้งหลายแล้ว บุญมี 
ประมาณไม่น้อยมหาบพิตรได้ทรงขวนขวายแล้ว. 

จบ ติ'โรกุฑฑเปตวัตถุที่ ๕. 

๖. ปัญจปุตตขาทิกเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตกินลูกคราวละ ๕ คน 
พระสังฆเถระถามว่า 

[๙๑] ท่านเปลือยกาย มีผิวพรรณเลวทราม มีกลิ่นเหม็นเน่าฟ้งไป หมู , แมลง 
วันพากันตอมเกลื่อนกล่น ท่านเป็นใครหนอมายืนอยู่ในที่นี้? 

หญิงเปรตนั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็นเปรต ถึงทุคติ เกิดในยมโลก เพราะท่า 
กรรมอันลามกจึงต้องจากโลกนี้ไปสู่เปตโลก เวลาเช้าคลอดบุตร ๕ คน 
เวลาเย็นอีก ๕ ตน แล้วกินลูกเหล่านั้นหมด ถึงบุตร ๑๐ คนเหล่านั้น 
ก็ยังไม , อาจบรรเทาความหิวของดิฉัน หัวใจของดิฉันเร่าร้อนอยู่เป็นนิจ 
เพราะความหิวดิฉันไม , ได้ดื่มนั้าที่ควรดื่ม ขอท่านจงดูดิฉันผู้ถึงความ 
พินาศเช่นนี้เถิด. 

พระเถระถามว่า 

เมื่อก่อน ท่านได้ท่ากรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือท่านกินเนื้อ 
บุตรทั้งหลาย เพราะวิบากแห่งกรรมอะไร? 

หญิงเปรตนั้นตอบว่า 

เมื่อก่อน หญิงร่วมสามีของดิฉันคนหนึ่งมีครรภ์ ดิฉันคิดชั่วต่อเขา มีใจ 
ประทุษร้าย ได้ท่าให้ครรภ์ตกไป เขามีครรภ์ ๒ เดือนเท่านั้น ไหลออก 
เป็นโลหิต ครั้งนั้น มารดาของเขาโกรธ เชิญพวกญาติของดิฉันมา 
ประชมซักถาม ให้ดิฉันท่าการสบถและข่เข็ฌให้กลัว ดิฉันได้กล่าวคำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 126 

สบถและมุสาวาทอย่างแรงว่า ถ้าดิฉันทำชั่วอย่างนี้ขอให้ดิฉันกินเนื้อ 
บุตรเถิด ฉันมีกายอันเนื้อนด้วยหนองและโลหิต กินเนื้อบุตรทั้งหลาย 
เพราะวิบากแห่งกรรม คือ การทำให้ครรภ์ตกและการพูดมุสาทั้งสองนั้น 
จบ ปิญจปุตตขาทิกเปตวัตถุที่ ๖. 

๗. สัตตปุตตขาทิกเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตกินลูกคราวละ ๗ ตน 
พระเถระถามหญิงเปรตตนหนึ่งว่า 

[๙๒] ท่านเปลือยกายมีผิวพรรณเลวทราม มีกลิ่นเหม็นเน่าฟุงไป หมู , แมลงวัน 
พากันตอมเกลื่อนกล่น ท่านเป็นใครหนอมายืนอยู่ที่นื้? 

หญิงเปรตนั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็นเปรต ถึงทุคติ เกิดในยมโลก เพราะท่า 
กรรมอันลามกจึงต้องจากโลกนั้นไปสู่เปตโลก เวลาเช้าคลอดบุตร ๗ ตน 
เวลาเย็นอีก ๗ ตน แล้วกินบุตรเหล่านั้นหมด ถึงบุตร ๑๔ คนนั้นก็ยัง 
ไม , อาจบรรเทาความหิวของดิฉันได้ หัวใจของดิฉันย่อมเร่าร้อนอยู่เป็น 
นิจเพราะความหิว ดิฉันเป็นดุจถูกเผาด้วยไฟในที่อันร้อนยิ่ง ไม , ได้ 
ประสบความเย็นเลย. 

พระเถระถามว่า 

ท่านท่ากรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือท่านกินเนื้อบุตรเพราะ 
วิบากแห่งกรรมอะไร? 

หญิงเปรตนั้นตอบว่า 

เมื่อก่อนดิฉันมีบุตร ๒ คน บุตร ๒ คนนั้นกำลังหนุ่มแน่น ดิฉันเป็น 
ผู้เข้าถึงกำลังคือบุตร (ถือตัวว่ามีบุตร)จึงได้ดูหมิ่นสามีของตนภาย 
หลังสามีของดิฉันโกรธ จึงได้หาภรรยามาใหม่ ก็ภรรยาใหม่นั้นมีครรภ์ 
ดิฉันคิดชั่วต่อเขา มีใจประทุษร้าย ได้ท่าให้ครรภ์ตกไป ภรรยาใหม่มี 
ครรภ์ ๓ เดือนเท่านั้น ตกเป็นโลหิตเน่า มารดาของเขาโกรธแล้วเชิญ 
พวกฌาดิของดิฉันมาประชมซักถาม ให้ดิฉันท่าการสบถและข่เข็ณดิฉัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 127 

ให้กลัว ดิฉันได้กล่าวคำสบถและมุสาวาทอย่างแรงว่า ถ้าดิฉันทำชั่ว 
อย่างนี้ขอให้ดิฉันกินเนื้อบุตรเถิด ดิฉันมีกายเนื้อนหนองและโลหิต 
กินเนื้อบุตรทั้งหลาย เพราะวิบากแห่งกรรม คือ การทำครรภ์ให้ตกไป 
และมุสาวาททั้งสองนั้น. 

จบ สัตตปุตตขาทิกเปตวัตถุที่ ๗. 

๘. โคณเปตวัตถุ 
ว่าด้วยลูกสอนพ่อ 
กุฎุมพีผู้เป็นบิดาถามสุชาตกุมารว่า 

[๙๓] เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือ จึงเกี่ยวหญ้าอันเขียวสดแล้วบังคับโคแก , อันเป็น 
สัตว์ตายแล้วว่า จงกิน จงกิน อันโคตายแล้วย่อมไม , ลุกขึ้นกินหญ้า 
และนามิใช่หรือ เจ้าเป็นทั้งคนพาลทั้งมีปัญญาทรามเหมือนคนอื่น ที่มี 
ปัญญาทรามฉะนั้น? 

สุชาตกุมารตอบว่า 

โคตัวนี้ยังมีเท้าทั้ง ๔ มีศีรษะ มีตัวพร้อมทั้งหาง นัยน์ตาก็มีอยู่ตามเดิม 
ข้าพเจ้าคิดว่าโคตัวนื้พึงลุกขึ้นกินหญ้าสักวันหนึ่ง ส่วนมือ เท้า กาย 
และศีรษะของป่ไม่ปรากฏ แต่คุณพ่อมาร้องไห้ถึงกระดูกของป่ที่บรรจุไว้ 
ในสถูปสิน ไม่เป็นคนโง , หรือ. 

กุฎุมพีได้ฟ้งคำนั้นแล้ว จึงกล่าวสรรเสริญสุชาตกุมารว่า 

เจ้าดับความกระวนกระวายทั้งปวงของเรา ผู้เร่าร้อนอยู่ให้หาย เหมือน 
บุคคลดับไพ่อันลาดด้วยนื้ามัน ด้วยนื้าฉะนั้น ได้ถอนขึ้นแล้วหนอ 
ซึ่งลูกศรคือความโศก อันเสียบแล้วที่หทัยของบิดา บิดาผู้มีลูกศรอัน 
เจ้าถอนขึ้นแล้ว เป็นผู้เย็นสงบแล้ว ดูกรมาณพ ต่อไปนี้บิดาจะไม่ 
เศร้าโศกจะไม่ร้องไห้ เพราะฟ้งคำ 1 ของเจ้า ชนเหล่าใดที่มีปัญญามีความ 
อนุเคราะห์ต่อมารดาบิดา ชนเหล่านั้นย่อมทำอย่างนี้ ย่อมยังมารดาบิดา 
ให้หายจากความเศร้าโศก ฉะนั้น. 

จบ โคณเปตวัตถุที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 128 

๙. มหาเปสการเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตกินมูตรคูถ 

ภิกษุรูปหนึ่งถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า 

[๙๔] หญิงเปรตนี้กินคูถ มูตร โลหิต และหนอง นี้เป็นวิบากแห่งกรรมอะไร 
หญิงเปรตนี้ เมื่อก่อนได้ทำกรรมอะไรไว้ จึงมีเลือดและหนองเป็นภักษา 
เป็นนิจ ผ้าทั้งหลายอันใหม่และงาม อ่อนนุ่ม บริสุทธมีขนอ่อน 
อันท่านให้แล้วแก่หญิงเปรตนี้ย่อมกลายเป็นเหล็กไป เมื่อก่อนหญิง 
เปรตนี้ได้ทำกรรมอะไรไว้หนอ? 

เทพบุตรนั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เมื่อก่อน หญิงเปรตนี้เป็นภรรยาของข้าพเจ้า มีความ 
ตระหนี่เหนียวแน่น ไม่ให้ทาน นางได้ด่าและบริภาษข้าพเจ้าผู้กำลังให้ 
ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายว่า จงกินคูถ มูตร เลือด และหนอง 
อันไม่สะอาดตลอดกาลทุกเมื่อ คูถ มูตร เลือด และหนอง จงเป็น 
อาหารของท่านในปรโลก แผ่นเหล็กจงเป็นผ้าของท่าน นางมาเกิดใน 
ที่นี้กินแต่คูถและมูตรเป็นต้นตลอดกาลนาน เพราะประพฤติชั่วเช่นนี้. 

จบ มหาเปสการเปตวัตถุที่ ๙. 

๑๐. ขลาตยเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตเปลือย 

หัวหน้าพ่อค้าถามหญิงเปรตตนหนึ่งว่า 

[๙๕] ท่านเป็นใครหนออยู่ภายในวิมานนี้ไม , ออกจากวิมานเลย ดูกรนางผู้เจริญ 
เชิญท่านออกมาเถิด ข้าพเจ้าจะขอลูท่านผู้มีถุทธิ? 

นางเวมานึกเปรตฟ้งคำถามดังนั้นแล้ว จึงกล่าวว่า 

ดิฉันเป็นหญิงเปลือยกาย มีแต่ผมปิดบังไว้ กระดากอายที่จะออกภายนอก 
ดิฉันได้ท่าบุญไว้น้อยนัก. 

พ่อค้ากล่าวว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 129 

ดูกรนางผู้มีรูปงาม เอาเถอะ ข้าพเจ้าจะให้ผ้าเนื้อดีแก , ท่าน เชิญท่าน 
นุ่งผ้านี้แล้วจงออกมาภายนอก เชิญออกมาภายนอกวิมานเถิด ข้าพเจ้า 
จะขอดูผู้มีถุทธิมาก. 

นางเวนึกเปรตตอบว่า 

ผ้านั้นถึงท่านจะให้ที่มือของดิฉันเอง ก็ไม , สำเร็จแก่ดิฉัน ล้าในหมู , ชนนี้ 
มีอุบาสกผู้มีศรัทธา เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอท่านจงให้ 
อุบาสกนั้นนุ่งห่มลัาที่ท่านจะให้ดิฉันแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ดิฉัน เมื่อ 
ท่านทำอย่างนั้น ดิฉันจึงจะได้นุ่งห่มด้านี้ตามปรารถนา ถึงซึ่งความสุข. 

พ่อล้าทั้งหลายได้ฟ้งดังนั้นแล้ว จึงให้อุบาสกนั้นอาบนั้า ลูบไล้แล้วให้นุ่งห่มผ้า แล้ว 
อุทิศส่วนกุศลให้นางเวมานิกเปรตนั้น พระสังคีติกาจารย์เมื่อจะประกาศเนั้อความนั้น ได้กล่าว 
คาถา ๓ คาถา ความว่า 

ก็พ่อค้าเหล่านั้นยังอุบาสกนั้นให้อาบนั้า ลูบไล้ด้วยของหอมแล้วให้นุ่ง 
ห่มผ้า แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้นางเวมานึกเปรตนั้น ในทันตาเห็นนั้น 
เอง วิบากย่อมบังเกิดขึ้นแก่นางเวมานึกเปรตนั้น โภชนะ เครื่องนุ่งห่ม 
และนั้าดื่ม ย่อมบังเกิดขึ้น นี้เป็นผลแห่งทักษิณา ลำดับนั้น นางมี 
สรีระบริสุทธ นุ่งห่มผ้าสะอาด งามดีกว่าแคว้นกาสี เดินยิ้มออกมาจาก 
วิมานประกาศว่า นี้เป็นผลแห่งทักษิณา. 

พ่อล้าเหล่านั้นถามว่า 

วิมานของท่านงดงาม มีรูปภาพวิจิตรดี สว่างไสว ดูกรนางเทพธิดา 
พวกข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงบอก นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้นตอบว่า 

เมื่อดิฉันเป็นมนุษย์อยู่นั้น มีจิตเลื่อมใส ได้ถวายแป้งคั่วอันเจือด้วย 
นี้ไมัน แก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต มีจิตซื่อตรง ดิฉันเสวยวิบากแห่ง 
กุศลกรรมนั้นในวิมานนั้สิ้นกาลนาน ก็ผลบุญนั้น เดี๋ยวนี้ยังเหลือ 
นิดหน่อย พ้น ๔ เดือนไปแล้ว ดิฉันจักจุติจากวิมานนี้ จักไปตกนรก 
อันเร่าร้อนสาหัส มี ๔ เหลี่ยม มี ๔ ประตู จำแนกเป็นห้องๆ ล้อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 130 

ด้วยกำแพงเหล็ก ครอบด้วยแผ่นเหล็ก พื้นนรกนั้นล้วนเป็นเหล็กแดง 
ลุกเป็นเปลวเพลิง ประกอบด้วยความร้อน แผ่ไปตลอดร้อยโยชน์ 
โดยรอบ ตั้งอยู่ทุกเมื่อ ดิฉันจักต้องเสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นตลอด 
กาลนาน ก็การเสวยทุกข์เช่นนี้เป็นผลแห่งกรรมชั่ว เพราะฉะนั้น ดิฉัน 
จึงเศร้าโศกที่จะไปเกิดในนรกนั้น. 

จบ ขลาตยเปตวัตถุที่ ๑๐. 

๑๑. นาคเปตวัตถุ 

ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตกินนั้าเลือดนั้าหนอง 
สามเณรถามว่า 

[๙๖] คนหนึ่งขี่ช้างเผือกไปข้างหน้า คนหนึ่งขี่รถเทียมด้วยม้าอัสดรไปท่ามกลาง 
นางสาวน้อยขึ้นวอไปข้างหลัง เปล่งรัศมีสว่างไสวไปทั่วทศทิศ ส่วน 
ท่านทั้งหลายมือลือฆ้อนเดินร้องไห้ มีหน้าชุ่มไปด้วยนั้าตา มีตัวเป็น 
แผลแตกพัง ท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบาปอะไรไว้ ท่านทั้งหลายดื่มกิน 
โลหิตของกันและกัน เพราะกรรมอะไร? 

เปรตทั้งสองได้ฟงสามเณรถามจึงตอบว่า 

ผู้ใดขี่ช้างเผือกชาติกุญชรมี ๔ เม้าไปข้างหน้า คนนั้นเป็นบุตรหัวปีของ 
ข้าพเจ้าทั้งสอง เมื่อเป็นมนุษย์เขาได้ถวายทานแก , สงฆ์จึงได้รับความสุข 
บันเทิงใจ ผู้ใดขี่รถเทียมด้วยม้าอัสดร ๔ ม้า แล่นเรียบไปท่ามกลาง 
ผู้นั้นเป็นบุตรคนกลางของข้าพเจ้าทั้งสอง เมื่อเขาเป็นมนุษย์เป็นคนไม่ 
ตระหนี่ เป็นทานบดีรุ่งโรจน์อยู่ นารีที่มีปัญญา ดวงตากลมงาม 
รุ่งเรืองดุจตาเนื้อ ขึ้นวอมาข้างหลัง ผู้นั้นเป็นธิดาคนสุดม้ายของข้าพเจ้า 
ทั้งสอง นางมีความสุขเบิกบานใจ เพราะส่วนแห่งทานกึ่งส่วน เมื่อ 
ก่อนเขาทั้งสามมีจิตเลื่อมใส ได้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ส่วน 
ข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนตระหนี่ บริภาษสมณพราหมณ์ทั้งหลาย เขาทั้ง 
สามนี้ถวายทานแล้ว บำรุงบำเรอด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์ ส่วนข้าพเจ้า 
ทั้งสองซูบซีดอยู่ ดุจไม้อ้ออันไฟไหม้ ฉะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 131 
สามเณรถามว่า 

อะไรเป็นโภชนะของท่าน อะไรเป็นที่นอนของท่าน และท่านมีบาปธรรม 
อย่างยิ่ง ยังอัตภาพให้เป็นไปอย่างไร เมื่อโภคะเป็นอันมากมีอยู่ไม่น้อย 
ท่านหน่ายสุข ได้เสวยทุกข์ในวันนี้? 

เปรตทั้งสองตอบว่า 

ข้าพเจ้าทั้งสองดีซึ่งกันและกัน แล้วกินหนองและเลือดของกันและกัน 
ได้ดื่มหนองและเลือดเป็นอันมาก ก็ยังไม , หายอยาก มีความหิวอยู่เป็น 
นิจ สัตว์ทั้งหลายไม , ให้ทาน ละไปแล้ว เกิดในยมโลก ย่อมรํ่าไรอยู่ 
เหมือนข้าพเจ้าทั้งสองฉะนั้น สัตว์เหล่าใด ได้ประสบโภคะต่างๆ แล้ว 
ไม่ใช้สอยเอง ทั้งไม่ท่าบุญ สัตว์เหล่านั้นจักต้องหิวกระหายในปรโลก 
ภายหลังถูกความหิวแผดเผาไหม้อยู่สิ้นกาลนาน ครั้นท่ากรรมทั้งหลาย 
มีผลเผ็ดร้อน มีทุกข์เป็นกำไรแล้ว ย่อมได้เสวยทุกข์ ก็บัณฑิตทั้งหลาย 
รู้ทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นอย่างหนึ่ง รู้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์ 
โลกนี้เป็นอย่างหนึ่ง รู้ทรัพย์และข้าวเปลือกและชีวิตมนุษย์เป็นอีกอย่าง 
หนึ่ง จากสิ่งนอกนี้แล้ว พึงท่าที่พึ่งของตน ชนเหล่าใดเป็นผู้ฉลาด 
ในธรรม พึงคำของพระอรหันต์ทั้งหลายแล้ว มารู้ชัดอย่างนี้ชนเหล่า 
นั้นย่อมไม่ประมาทในทาน. 

จบ นาคเปตวัตถุที่ ๑๑. 

๑๒. อุรคเปตวัตถุ 
ว่าด้วยการไม , ร้องไห้ถึงผู้ตาย 

พราหมณ์ 1 ใด้พึงดังนั้นแล้ว เมื่อจะบอกเหตุแห่งการไม่เศร้าโศก จึงกล่าวคาถา ๒ คาถา 
ความว่า 

[๙๗] บุตรของเรา ละสรีระอันครํ่าคร่าของตนไป เหมือนงูลอกคราบฉะนั้น 
เมื่อสรีระแห่งบุตรของเรา ใช้สอยไม , ได้ ละไปแล้ว มีกาละอันกระท่า 
แล้วอย่างนี้บุตรของเราเมื่อญาติเผาอยู่ ย่อมไม , รู้สึกถึงความรํ่าไรของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 132 

ญาติทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เราจึงไม่เศร้าโศกถึงเขา คติของเขามี 
อย่างไร เขาได้ไปสู่คตินั้น. 

นางพราหมณีกล่าวว่า 

บุตรของดิฉัน ดิฉันไม , ได้เชิญมา มาแล้วจากปรโลก ดิฉันไม , ได้อนุญาต 
ให้ไป ก็ไปแล้วจากมนุษยโลกนี้เขามาอย่างไร เขาก็ไปอย่างนั้น 
ทำไมจะต้องไปรํ่าไรในการไปจากโลกนี้ของเขาเล่า บุตรของดิฉันเมื่อ 
พวกญาติเผาอยู่ ย่อมไม , รู้สึกถึงความรํ่าไรของหมู่ญาติ เพราะฉะนั้น 
ดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงบุตรนั้น คติของเขามีอย่างไร เขาได้ไปสู่คตินั้นแล้ว. 

น้องสาวกล่าวว่า 

ล้าดิฉันร้องไห้ ก็จะเป็นผู้ซูบผอม ผลอะไรจะพึงมีแก่ดิฉัน ในการ 
ร้องไห้นั้น ความไม , สบายใจก็จะพึงมีแก่ญาติและมิตรสหายทั้งหลายโดย 
ยิ่ง พี่ชายของดิฉันอันญาติเผาอยู่ ย่อมไม , รู้สึกถึงความรํ่าไรของญาติ 
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม , ร้องไห้ถึงพี่ชายของดิฉันนั้น คติ 
ของเขามีอย่างไร เขาได้ไปสู่คตินั้นแล้ว. 

ส่วนภรรยาของเขากล่าวว่า 

ผู้ใดเศร้าโศกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้นั้นก็เปรียบเหมือนทารกร้องไห้ถึง 
พระจันทร์ อันลอยอยู่ในอากาศฉะนั้น สามีของดิฉันอันญาติเผาอยู่ 
ย่อมไม , รู้สึกถึงความรํ่าไรของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม , ร้องไห้ 
ถึงเขา คติของเขามีอย่างไร เขาได้ไปแล้วสู่คตินั้น. 

ส่วนนางทาสีกล่าวว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เป็นว่านเครือแห่งพรหม หม้อนั้าอันแตกแล้วพึงประสานให้ 
ติดอีกไม , ได้ ฉันใด ผู้ใดเศร้าโศกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว ผู้นั้นก็เปรียบ 
เหมือนฉันนั้น นายของดิฉันอันพวกญาติเผาอยู่ ย่อมไม , รู้สึกถึงความ 
รํ่าไรของญาติทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงท่าน คติของ 
ท่านมีอย่างไร ท่านได้ไปสู่คตินั้นแล้ว. 

จบ อุรคเปตวัตถุที่ ๑๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร 

รวมเรื่องในอุรควรรค คือ 
๑. เขตลูปมาเปตวัตถุ ๒. สูกรเปตวัตถุ 

๓.ปูติมุขเปตวัตถุ ๔.ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ 

๕. ติโรถุฑฑเปตวัตถุ ๖. ปัญจปุตตขาทิกเปตวัตถุ 

๗. สัตตปุตตขาทิกเปตวัตถุ ๘. โคณเปตวัตถุ 

๙. มหาเปสการเปตวัตถุ ๑๐. ขลาตยเปตวัตถุ 

๑๑. นาคเปตวัตถุ ๑๒. อุรคเปตวัตถุ. 

จบ อุรควรรคที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 134 

อุพพรีวรรคที่ ๒ 
๑. สังสารโมจกเปตวัตถุ 
ว่าด้วยไม่ทำบุญไปเป็นนางเปรต 
ท่านพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่า 
[๙๘] ท่านเป็นผู้เปลือยกาย มีรูปร่างน่าเกลียด ซูบผอม สะพรั่งไปด้วย 

เสันเอ็น ดูกรนางผู้ซูบผอมมีแต่ซี่โครง ท่านเป็นใครเล่ามายืนอยู่ในที่นี้? 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็นเปรต เข้าถึงทุคติเกิดในยมโลก ได้ท่ากรรม 
อันชั่วไว้ จึงไปจากมนุษยโลกสู่เปตโลก. 

พระเถระถามว่า 

ท่านท่ากรรมชั่วอะไรด้วยกาย วาจา ใจ เล่า ท่านไปจากมนุษยโลกนี้ 
สู่เปตโลก เพราะวิบากแห่งกรรมอะไร? 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ชนเหล่าใดเป็นบิดาก็ดี มารดาก็ดี หรือแม้เป็นญาติ 
ผู้มี'จิตเลื่อมใส พึงชักชวนดิฉันว่า จงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย 
ชนผู้อนุเคราะห์แก , ดิฉันเช่นนั้นมิได้มี เพราะไม , ได้ท่ากุศลกรรมมีทาน 
เป็นต้น ดิฉันจึงเป็นเปรตเปลือยกาย ลูกความหิวและความกระหาย 
เบียดเบียนเที่ยวไปเช่นนี้ตลอด๕๐๐ปีนี่เป็นผลแห่งบาปกรรมของ 
ดิฉัน ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ดิฉันมีจิตเลื่อมใสจะขอไหว้ท่าน ข้าแต่ 
ท่านผู้แกล้วกล้า มีอานุภาพมาก ขอท่านจงอนุเคราะห์แก่ดิฉันเถิด ขอ 
ท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วจงอุทิศกุศลมาให้ดิฉันบ้าง ขอ 
ท่านจงเปลื้องดิฉันจากทุคติด้วยเถิด. 

ท่านพระสารีบุตรเถระผู้มีใจอนุเคราะห์ รับคำของนางเปรตนั้นแล้ว จึง 
ถวายข้าวคำหนึ่ง ผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่ง และนั้าดื่มขันหนึ่ง แก , 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 135 

ภิกษุรูปหนึ่งแล้ว อุทิศส่วนบุญไปให้นางเปรตนั้น พอท่านพระสารีบุตร 
เถระอุทิศส่วนบุญให้ ข้าวนั้นเละเครื่องนุ่งห่ม ก็บังเกิดขึ้นทันที นี่ 
เป็นผลแห่งทักษิณา ภายหลังนางเปรตนั้นมีร่างกายบริสุทธิ ๙ นุ่งห่มผ้า 
อันสะอาด มีค่ามากยิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสี มีวัตถาภรฌ์อันวิจิตรงดงาม 
เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระ. 

พระสารีบุตรเถระถามว่า 

ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก ส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
สถิตอยู่ดุจดาวประกายพฤกษ์ ท่านมีวรรณะเช่นนี้ เพราะกรรมอะไร 
อิฏฐผลย่อมสำเร็จแก , ท่านในวิมานนี้เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิ่ง 
ทุกอย่างอันเป็นที่รักแห่งใจ ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะกรรมอะไร ดูกร 
นางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก เราขอถามท่าน ท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำ 
บุญอะไรไว้ อนึ่ง ท่านมีอานุภาพอันรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว 
ทุกทิศอย่างนี้เพราะกรรมอะไร? 

นางเทพธิดานั้นตอบว่า 

เมื่อก่อนดิฉันเป็นเปรต พระคุณเจ้าเป็นมุนีมีความกรุณาในโลก ได้เห็น 
ดิฉันซูบผอม ถูกความหิวแผดเผา เปลือยกาย มีหนังแตกเป็นริ้วรอย 
เสวยทุกขเวทนา ได้ให้ข้าวคำหนึ่ง ผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่ง นั้า 
ขันหนึ่ง แก่ภิกษุ แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ดิฉัน ขอท่านจงดูผลแห่ง 
ข้าวคำหนึ่งที่พระคุณเจ้าให้แล้ว ดิฉันเป็นผู้ประกอบด้วยกามที่น่า 
ปรารถนา บริโภคอาหารมีกับข้าวมีรสหลายอย่าง ตั้งพันๆ ปี ขอพระ 
คุณท่านจงลูผลแห่งการให้ผ้าประมาณเท่าฝ่ามือ ดิฉันได้รับนี้เถิด ข้าแต่ 
พระคุณเจ้าผู้เจริญ ผ้าในแว่นแคว้นของพระเจ้านันทราชมีประมาณ 
เท่าใด ผ้านุ่งผ้าห่มของดิฉันมีมากกว่านั้นอีก คือ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ 
ผ้าป่าน ผ้าฝ่าย ผ้าแม้เหล่านั้น ทั้งกว้างทั้งยาว ทั้งมีค่ามาก ห้อยอยู่ 
ในอากาศ ดิฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจนุ่งห่ม ขอพระคุณท่านจงลูผล 
แห่งการให้นั้าขันหนึ่งซึ่งดิฉันได้รับอยู่นี้สระโบกขรณี ๔ เหลี่ยมลึก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 136 

อันบุญกรรมสร้างให้ดีแล้ว มีนํ้าใส มีท่าราบเรียบ มีนาเย็น มีกลิ่นหอม 
หาสิ่งเปรียบมิได้ ดาดาษไปด้วยดอกปทุมและดอกอุบล เต็มไปด้วยนํ้า 
อันดาดาษไปด้วยเกษรบัว ดิฉันปราศจากภัย ย่อมรื่นรมย์ ชื่นชม 
บันเทิงใจ ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ดิฉันมาเพื่อจะไหว้พระคุณเจ้าผู้เป็น 
ปราชญ์ มีความกรุณาในโลก. 

จบ สังสารโมจกเปตวัตถุที่ ๑. 

๒. สาริปุตตเถรมาตุเปตัวัตถุ 
ว่าด้วยนางเปรตเคยเป็นมารดาพระสารีบุตร 
พระสารีบุตรเถระถามหญิงเปรตตนหนึ่งว่า 

[๙๙] ดูกรนางเปรตผู้ผอมมีแต่ซี่โครง ท่านเป็นผู้เปลือยกาย มีรูปร่างน่าเกลียด 
ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปด้วยเสันเอ็น ท่านเป็นใครหรือ มายืนอยู่ในที่นี้? 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

เมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่าน ในชาติเหล่าอื่น ดิฉันเข้าถึงเปรตวิสัย 
เพรียบพร้อมไปด้วยความหิวและความกระหาย เมื่อถูกความหิวครอบงำ 
แล้ว ย่อมกินนี้าลาย นี้ามูก เสมหะอันเขาถ่มทิ้งแล้ว และกินมันเหลว 
แห่งซากศพที่เขาเผาอยู่ที่เชิงตะกอน กินโลหิตของหญิงทิ้งหลายที่คลอด 
บุตรและโลหิตแห่งบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือ เท้า และศีรษะที่เป็นแผล 
กินเนื้อ เอ็น และข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของชายหญิง กินหนองและ 
และเลือดแห่งปศุสัตว์และมนุษย์ทิ้งหลาย ไม่มีที่พึ่ง ไม่มีที่อยู่อาศัย 
นอนบนเตียงของผู้ตาย ซึ่งเขาทิ้งไว้ในป่าช้า ลูกเอ๋ย ขอลูกจงให้ทาน 
แล้วอุทิศส่วนบุญมาให้แม่บ้าง ไฉนหนอ แม่จึงจะพ้นจากการกินหนอง 
และเลือด. 

พ่านพระสารีบุตรเถระผู้มีจิตอนุเคราะห์ ได้ฟิงคำของมารดาแล้ว จึง 
ปรึกษากับท่านพระมหาโมคศัลลานเถระ ท่านพระอนุรุทธะ และท่าน 
พระกัปปนะ แล้วให้สร้างกุฎี ๔ หลัง ในทิศทิ้ง ๔ แล้วถวายกุฎี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 137 

เหล่านั้น ข้าวและนั้าแก่สงฆ์ อุทิศส่วนกุศลไปให้มารดา ในทันใด 
นั้นเอง ข้าว นั้นเละผ้า ก็บังเกิดเป็นวิบาก นี้เป็นผลแห่งทักษิณา 
ภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิสะอาด นุ่งห่มผ้าอันมีค่ายิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสี 
ประดับด้วยวัตถาภรฌ์อันวิจิตรเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระจึงถามว่า 

ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก ส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
สถิตอยู่ดุจดาวประกายพฤกษ์ ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะกรรมอะไร 
อิฐผลย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิ่ง 
ทุกอย่างอันเป็นที่รักแห่งใจ ย่อมบังเกิดแก่ท่านเพราะกรรมอะไร ดูกร 
นางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก อาตมาขอถามท่าน เมื่อท่านเป็นมนุษย์ 
ได้ทำบุญอะไรไว้ อนึ่ง ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างไสว 
ไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เพราะบุญอะไร? 

นางเทพธิดานั้นตอบว่า 

เมื่อก่อน ดิฉันเป็นมารดาของท่านพระสารีบุตรเถระ ในชาติอื่นๆ เกิด 
ในเปตวิสัย เพรียบพร้อมไปด้วยความหิวและความกระหาย เมื่อถูก 
ความหิวครอบงำแล้ว จึงกินนั้าลาย นั้ามูก เสมหะอันเขาล่มทิ้งไว้ 
และกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอน กินโลหิตของ 
หญิงที่คลอดบุตรและโลหิตแห่งบุรุษทั้งหลายซึ่งถูกตัดมือ เท้า และศรีษะ 
ที่เป็นแผล กินเนื้อ เอ็น ข้อมือและข้อเท้าของชายหญิง กินหนอง 
และเลือดของปศุสัตว์และมนุษย์ดิฉันไม , มีที่พึ่ง ไม่มีที่อยู่อาศัย 
นอนบนเตียงของคนตาย ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ดิฉันเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ 
ที่ไหนๆ บันเทิงอยู่ เพราะทานของท่านพระสารีบุตร ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
ดิฉันมาครั้งนี้ เพื่อจะไหว้ท่านสารีบุตรผู้เป็นนักปราชญ์ มีความกรุณา 
ในโลก. 

จบ สาริปุตตเถรมาตุเปดึวัตถุที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 138 
๓. มัตตาเปติวัตถุ 

ว่าด้วยบุญกรรมของนางมัตตาเปรต 
นางติสสาถามหญิงเปรตคนหนึ่งว่า 

[๑๐๐] ดูกรนางเปรตผู้ซูบผอมมีแต่ซี่โครง ท่านเป็นผู้เปลือยกาย มีรูปร่าง 
น่าเกลียด ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปด้วยเต้นเอ็น ท่านเป็นใคร มายืนอยู่ 
ในที่นี้? 

นางเปรตนี้นตอบว่า 

เมื่อก่อน ท่านชื่อติสสา ส่วนฉันชื่อมัตตาเป็นหญิงร่วมสามีกับท่าน 
ได้ทำกรรมอันลามกไว้จึงไปจากมนุษยโลกนี้สู่เปตโลก. 

นางติสสาถามว่า 

ท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือเพราะวิบากแห่งกรรม 
อะไร ท่านจึงไปจากมนุษยโลกนี้สุ่เปตโลก? 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

ฉันเป็นหญิงลุร้ายและหยาบคาย มักหึงหวง มีความตระหนี่ เป็นคน 
โอ้อวด ได้กล่าววาจาชั่วกะท่าน จึงไปจากโลกนี้สู่เปตโลก. 

นางติสสากล่าวว่า 

เรื่องนี้เป็นความจริง แม้'ฉันก็รู้'ว่า ท่านเป็นหญิงดุร้ายอย่างไร แต่อยาก 
จะถามท่านอย่างอื่น ท่านมีสรีระเปือนฝ่น เพราะกรรมอะไร? 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

ท่านกับฉันพากันอาบนี้าแล้ว นุ่งห่มผ้าอันสะอาด ตบแต่งร่างกายแล้ว 
แต่ฉันแต่งร่างกายเรียบร้อยยิ่งกว่าท่าน เมื่อฉันแลดูท่านคุยอยู่กับสามี 
ลำดับนั้น ความริษยาและความโกรธได้เกิดแก , ฉันเป็นอันมาก ทันใด 
นั้นฉันจึงกวาดเอาฝ่นโปรยลงรดท่าน ฉันมีสรีระเปือนด้วยฝ่น เพราะ 
วิบากแห่งกรรมนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 139 
นางติสสากล่าวว่า 

เรื่องนี้เป็นความจริง แม้'ฉันก็รู้'ว่า ท่านเอาฝ่นโปรยใส่ฉัน แต่ฉันอยากจะ 
ถามท่านอย่างอื่น ท่านเป็นหิดคันไปทั่วตัว เพราะกรรมอะไร? 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

เราทั้งสองเป็นคนหายา ได้พากันไปป่า ส่วนท่านหายามาได้ แต่ฉัน 
นำเอาผลหมามุ้ยมา เมื่อท่านเผลอ ฉันได้โปรยหมามุ้ยลงบนที่นอน 
ของท่าน ฉันเป็นหิตคันไปทั่วทั้งตัวเพราะวิบากแห่งกรรมนั้น. 

นางติสสากล่าวว่า 

เรื่องนั้เป็นความจริง แม้ฉันก็รู้'ว่า ท่านโปรยผลหมามุ้ยลงบนที่นอน 
ของฉัน แต่ฉันอยากจะถามท่านอย่างอื่น ท่านเป็นผู้เปลือยกายเพราะ 
กรรมอะไร? 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

วันหนึ่ง ได้มีการประชุมพวกมิตรสหายและญาติทั้งหลาย ส่วนท่าน 
ได้รับเชิญ แต่ฉันซึ่งร่วมสามีกับท่านไม่มีใครเชิญ เมื่อท่านเผลอฉันได้ 
ลักผ้าของท่านซ่อนเสีย ฉันเป็นผู้เปลือยกายเพราะวิบากแห่งกรรมนั้น. 

นางติสสากล่าวว่า 

เรื่องนั้เป็นความจริง แม้ฉันก็รู้'ว่า ท่านได้ลักผ้าของฉันไปซ่อน แต่ฉัน 
อยากจะถามท่านอย่างอื่น ท่านมีกลิ่นกายเหม็นดังคูถ เพราะ 
กรรมอะไร? 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

ฉันได้ลักของหอม ดอกไม้ และเครื่องลูบไล้ อันมีค่ามากของท่าน 
ท่านทั้งลงในหลุมคูถ บาปนั้นฉันได้ทำไว้แล้ว ฉันมีกลิ่นกายเหม็น 
ดังคูถ เพราะวิบากแห่งกรรมนั้น. 

นางดึสสากล่าวว่า 

เรื่องนั้เป็นความจริง แม้ฉันก็รู้'ว่า บาปนั้นท่านทำไว้แล้ว แต่ฉันอยาก 
จะถามท่านอย่างอื่น ท่านเป็นคนยากจนเพราะกรรมอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 140 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

ทรัพย์สิ่งใดมีอยู่ในเรือน ทรัพย์นั้นของเราทั้งสองมีเท่าๆ กัน เมื่อ 
ไทยธรรมมีอยู่ แต่ฉันไม , ได้ทำที่พึ่งแก่ตน ฉันเป็นคนยากจนเพราะวิบาก 
แห่งกรรมนั้น ครั้งนั้น ท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนฉัน ห้ามไม่ให้ทำบาป 
กรรมว่า ท่านจะไม , ได้สุคติเพราะกรรมอันลามก. 

นางติสสากล่าวว่า 

ท่านไม , เชื่อถือเราและริษยาเรา ขอท่านจงดูวิบากแห่งกรรมอันลามกเช่นนี้ 
เมื่อก่อนนางทาสีและเครื่องอาภรณ์ทั้งหลาย ได้มีแล้วในเรือนของท่าน 
แต่เดี๋ยวนี้ นางทาสีเหล่านั้นพากันห้อมล้อมคนอื่น โภคะทั้งหลายย่อม 
ไม่มีแก , ท่านแน่แท้ เดี๋ยวนี้ กุฎุมพีผู้เป็นบิดาของบุตรเรา ยังไปในตลาด 
อยู่ ท่านอย่าเพิ่งไปจากที่นี้เสียก่อน บางทีเขาจะให้อะไรแก่ท่านท้าง. 

นางเปรตนั้นกล่าวว่า 

ฉันเป็นผู้เปลือยกาย มีรูปร่างน่าเกลียดซูบผอม สะพรั่งไปด้วยเสันเอ็น 
การเปลือยกายและมีรูปร่างน่าเกลียดเป็นต้นนี้เป็นการยังความละอาย 
ของหญิงทั้งหลายให้กำเริบ ขออย่าให้กุฎุมพีได้เห็นฉันเลย. 

นางดึสสากล่าวว่า 

ถ้าอย่างนั้น จะให้ฉันให้ทานสิ่งไร หรือทำบุญอะไรให้แก่ท่าน ท่านจึงจะ 
ได้ความสุขสำเร็จความปรารถนาทั้งปวง. 

นางเปรตนั้นกล่าวว่า 

ขอท่านจงนิมนต์ภิกษุจากสงฆ์ ๔ รูป และจากบุคคล ๔ รูป รวมเป็น 
๘ รูป ให้ฉันภัตตาหารแล้วอุทิศส่วนบุญให้ฉัน เมื่อทำอย่างนั้นฉันจึง 
จะได้ความสุข สำเร็จความปรารถนาทั้งปวง. 

นางติสสารับคำแล้ว นิมนต์ภิกษุ ๘ รูป ให้ฉันภัตตาหาร ให้ครองไตร 
จีวรแล้ว อุทิศส่วนกุศลไปให้นางเปรต ข้าวนั้าและเครื่องนุ่งห่มอันเป็น 
วิบาก ได้บังเกิดขึ้นในทันใดนั้นนั่นเอง นี้เป็นผลแห่งทักษิณา ใน 
ขณะนั้นนั่นเอง นางเปรตมีร่างกายบริสุทธิสะอาด นุ่งผ้าห่มอันมีค่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 141 

ยิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสี ประดับด้วยผ้าและอาภรณ์อันวิจิตร เข้าไปหานาง 
ติสสาผู้ร่วมสามี. 

นางติสสาจึงถามว่า 

ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก ส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
สถิตอยู่ดุจดาวประการพฤกษ์ ท่านมีวรรณะเช่นนี้อิฐผลย่อมสำเร็จ 
แก่ท่านในวิมานนี้และโภคะทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็นที่รักแห่งใจ 
ย่อมบังเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะกรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก 
ฉันขอถามท่าน เมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ท่าบุญอะไรไว้ อนึ่ง ท่านมี 
อานุภาพอันรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะ 
กรรมอะไร? 

นางมัตตาเทพธิดาตอบว่า 

เมื่อก่อน ท่านชื่อติสสา ฉันชื่อมัตตา เป็นหญิงร่วมสามีอันอับท่าน 
ฉันได้ท่ากรรมอันลามกไว้ จึงไปจากโลกนี้สู่เปตโลก ฉันอนุโมทนาทาน 
ที่ท่านให้แล้ว จึงไม่มีอัยแต่ที่ไหน คุณพี่ ขอท่านพร้อมด้วยญาติทุกคน 
จงมีอายุยืนนานเถิด คุณพี่ผู้งดงามพร้อมด้วยญาติทั้งปวงจงมีอายุยืนนาน 
เถิด คุณพี่ประพฤติธรรมและให้ทานในโลกนี้แล้ว จักเข้าถึงฐานะอัน 
ไม่เศร้าโศก ปราศจากธุลี อันเป็นที่อยู่แห่งท้าวสวัสดี ท่านกำจัดมลทิน 
คือความตระหนี่พร้อมด้วยรากแล้ว อันใครๆ ไม , ติเตียนได้ ชักเข้าถึง 
โลกสวรรค์ 

จบ มัดตาเปตัวัตถุที่ ๓ 
๔. นันทาเปตวัตถุ 

ว่าด้วยบุพกรรมของนางนันทาเปรต 
นันทเสนอุบาสกถามว่า 

[๑๐๑] ท่านมีผิวพรรณดำ มีรูปร่างน่าเกลียด ตัวขรุขระดูน่ากลัว มีตาเหลือง 
เขี้ยวงอกออกเหมือนหมู เราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นมนุษย์? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 142 

นางเปรตตอบว่า 

ข้าแต่ท่านนันทเสน เมื่อก่อน ฉันชื่อนันทา เป็นภรรยาของท่าน ได้ 
ทำกรรมอันลามกไว้จึงจากโลกนี้ไปสู่เปตโลก. 

นันทเสนถามว่า 

ท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ เพราะวิบากแห่งกรรมอะไร 
ท่านจึงไปจากโลกนี้สู่เปตโลก? 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

เมื่อก่อนฉันเป็นหญิงดุร้าย หยาบคาย ไม่เคารพท่าน พูดคำชั่วหยาบ 
กะท่าน จึงไปจากโลกนี้สู่เปตโลก. 

นันทเสนถามว่า 

เอาละ เราจะให้ผ้านุ่งแก่ท่าน ขอท่านจงนุ่งผ้านี้แล้วจงมา เราจักนำท่าน 
ไปสู่เรือน ท่านไปเรือนแล้วจักได้ผ้า ข้าวและนั้า ทั้งจักได้ชมบุตร 
และลูกสะใภ้ของท่าน. 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

ผ้านั้นถึงท่านจะให้ที่มือของฉัน ด้วยมือของท่าน ก็ย่อมไม , สำเร็จ 
ประโยชน์แก , ฉัน ขอท่านจงเลี้ยงดูภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีล 
ปราศจากราคะ เป็นพหูสูต ให้อิ่มหนำด้วยข้าวและนั้า แล้วอุทิศส่วน 
กุศลไปให้ฉัน เมื่อท่านทำอย่างนั้น ฉันจักมีความสุข สำเร็จความ 
ปรารถนาทั้งปวง. 

เมื่อนันทเสนอุบาสกรับคำแล้ว ได้ให้ทานเป็นอันมาก คือ ข้าว นั้า 
ของกิน ของเลี้ยว ผ้า เสนาสนะ ร่ม ของหอม ดอกไม้ และ 
รองเท้าต่างๆ และเลี้ยงดูภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ปราศจากราคะ 
เป็นพหูสูตให้อิ่มหนำด้วยข้าวและนั้า แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้นาง 
นันทา ข้าว นั้า และเครื่องนุ่งห่มอันเป็นวิบาก ย่อมบังเกิดในทันตา 
นั้นนั่นเอง นี้เป็นผลแห่งทักษิณา ในขณะนั้นนั่นเอง นางเปรตนั้นมี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 143 

ร่างกายบริสุทธิสะอาด นุ่งห่มผ้าอันดีมีค่ายิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสี ประดับ 
ด้วยวัตถาภรณ์อันวิจิตร เข้าไปหาสามี. 

นันทเสนอุบาสกจึงถามว่า 

ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนักส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ 
สถิตอยู่ดุจดาวประกายพฤกษ์ ท่านมีวรรณะงามเช่นนี้อิฐผลย่อม 
สำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และโภคะทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นที่รักแห่งใจ 
ย่อมเกิดแก , ท่านเพราะกรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก 
ฉันขอถามท่าน เมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ท่าบุญอะไร อนึ่ง ท่านมีอานุภาพ 
รุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะกรรมอะไร? 

นางนันทาเทพธิดาตอบว่า 

ข้าแต่ท่านนันทเสน เมื่อก่อน ฉันชื่อนันทาเป็นภรรยาของท่าน ได้ท่า 
กรรมชั่วช้าจึงไปจากมนุษยโลกนี้สู่เปตโลก ฉันอนุโมทนาทานที่ท่านให้ 
แล้วจึงเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ ดูกรคฤหบดี ขอท่านพร้อมด้วยญาติทั้งปวง 
จงมีอายุยืนนานเถิด ดูกรคฤหบดี ท่านประพฤติธรรมและให้ทาน 
ในโลกนี้แล้ว จะเข้าถึงถิ่นฐานอันไม่เศร้าโศก ปราศจากธุลี อันเป็น 
ที่อยู่ของท้าววสวัสดี ท่านกำจัดมลทิน คือ ความตระหนี่พร้อมด้วย 
รากแล้ว อันใครๆ ไม่ติเตียนได้ ชักเข้าถึงโลกสวรรค์. 

จบ นันทาเปตวัตถุที่ ๔. 

๕. มัฏฐกุณฑลิเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของมัฏฐกุณฑลิเปรต 
พราหมณ์ถามว่า 

[๑๐๒] ท่านตกแต่งร่างกาย ใส่ต่างหูเกลี้ยง ฯลฯ 

(เหมือน , ในมัฏฐกุณฑลี'วิมานที่ ๙ สุนึกขิตตวรรคที่ ๗ ในวิมานวัตถุ) 

จบ มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุที่ ๕ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 144 
๖. กัณหเปตวัตถุ 

ว่าด้วยบัณฑิตถวายโอวาทแก่กษัตริย์ 
โรหิไณยอำมาตย์กราบทูลว่า 

[๑๐๓] ข้าแต่พระองค์ผู้กัณหโคตร ขอพระองค์จงลุกขึ้นเถิด จะมัวทรง 

บรรทมอยู่ทำไม จะมีประโยชน์อะไรแก , พระองค์ด้วยการทรงบรรทมอยู่ 
เล่า ข้าแต่พระเกสวะ บัดนี้พระภาดาร่วมพระอุทรของพระองค์ ซึ่งเป็น 
ดุจพระหทัยและนัยน์เนตรเบื้องขวาของพระองค์ มีลมกำเริบคลั่งเพ้อ 
ไปเสียแล้ว. 

พระเจ้าเกสวะ ได้ทรงพึงกำของโรหิไณยอำมาตย์แล้ว ถุกความโศกถึง 
0 ‘ ๘ ไ^" " 0 . 

พระภาดาครอบงำ รีบเสด็จลุกขึนบันที ขับพระหัตถ์บังสองของฆฏ 

บัณฑิตไว้มั่นแล้ว เมื่อจะทรงปราศรัยจึงตรัสพระคาถา มีความว่า 

เหตุไรหนอ เธอจึงทำดุจเป็นคนบ้าเที่ยวไปทั่วนครทวารกะนี้เพ้ออยู่ว่า 

กระต่ายๆ เธอปรารถนากระต่ายเช่นไร ฉันชักให้นายช่างทำกระต่ายทอง 

กระต่ายแก้วมณี กระต่ายโลหะ กระต่ายรูปิยะ กระต่ายสังข์ กระต่าย 

หิน กระต่ายแก้วประพาฬให้แก่เธอหรือว่ากระต่ายอื่นๆ ที่เที่ยว 

หากินอยู่ในป่ามีอยู่ ฉันชักให้เขานำกระต่ายเหล่านั้นมาให้เธอ เธอ 

ปรารถนากระต่ายเช่นไร? 

ฆฏบัณฑิตกราบทูลว่า 

ข้าพระองค์ไม่ปรารถนากระต่ายที่อาศัยแผ่นดิน ข้าพระองค์ปรารถนา 
กระต่ายจากพระจันทร์ ข้าแต่พระเจ้าเกสวะ ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณา 
นำกระต่ายนั้นลงมาประทานแก่ข้าพระองค์เถิด. 

พระเจ้าวาสุเทพตรัสว่า 

ดูกรพระญาติ เธอชักละชีวิตที่สดชื่นไปเสียเป็นแน่ เพราะเธอปรารถนา 
กระต่ายจากดวงจันทร์ชื่อว่าปรารถนาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 145 

ฆฏบัณฑิตกราบทูลว่า 

ข้าแต่พระองค์ผูก'ณหโคตร ถ้าพระองค์ทรงพรํ่าสอนผู้อื่น ฉันใด ขอให้ 
พระองค์ทรงทราบฉันนั้นเถิด เพราะเหตุไฉน พระองค์จึงทรง 
พระกรรแสงถึงราชโอรสที่ทิวงคตแล้ว แต่ก่อนมา แม้จนวันนี้เล่า 
มนุษย์หรืออมนุษย์ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่า ขอบุตรของเราที่เกิดมาแล้ว 
จงอย่าตาย พระองค์จะทรงได้โอรสที่ทิวงคตแล้วซึ่งไม่ควรได้แต่ที่ไหน 
ข้าแต่พระองค์ผู้กัณหโคตร พระองค์ทรงกรรแสงถึงราชโอรสที่ทิวงคต 
แล้วไม่สามารถจะนำคืนมาด้วยมนต์ รากยาโอสถ หรือทรัพย์ได้ 
แม้กษัตริย์ทั้งหลายมีแว่นแคว้นมาก มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก 
มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก จะไม , ทรงชราและไม่สวรรคต ไม่มีเลย 
แม้กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อ 
จะไม , แก่และไม่ตาย เพราะชาติของตน ก็ไม่มีเลย ชนเหล่าใดร่ายมนต์ 
อันประกอบด้วยองค์ ๖ อันพราหมณ์คิดแล้วชนเหล่านั้นจะไม , แก่ 
และไม่ตายเพราะวิชาของตน ก็ไม่มีเลย แม้พวกถุาษีเหล่าใดเป็นผู้สงบ 
มีตนอันสำรวมแล้ว มีตบะ แม้พวกถุาษีผู้มีตบะเหล่านั้น ย่อมละร่างกาย 
ไปตามกาล พระอรหันต์ทั้งหลายมีตนอันอบรมแล้ว ทำกิจเสร็จแล้ว 
ไม่มีอาสวะ สิ้นบุญและบาป ย่อมทอดทั้งร่างกายนี้ไว้. 

พระเจ้าวาสุเทพตรัสว่า 

เธอดับความกระวนกระวายทั้งปวงของเรา ผู้เร่าร้อนอยู่ให้หายเหมือน 
บุคคลดับไฟที่ราดนั้ามันด้วยนั้านั้น ฉะนั้น เธอบรรเทาความโศกถึงบุตร 
ของเราผู้ถูกความโศกครอบงำ ได้ถอนขึ้นแล้วหนอซึ่งลูกศร คือ 
ความโศกอันเสียบแทงแล้วที่หทัยของเรา เราเป็นผมลกศร คือ ความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 146 

โศกอันถอนขึ้นแล้วเป็นผู้เย็น สงบแล้ว เราจะไม , เศร้าโศก ไม่ร้อง 
ไห้อีก เพราะได้พีงคำของเธอ ชนเหล่าใดผู้มีปีญญา ผู้อนุเคราะห์ 
กันและกัน ชนเหล่านั้นย่อมทำอย่างนี้ย่อมยังกันและกันให้หายโศก 
เหมือนเจ้าชายฆฏะยังพระเชฏฐาให้หายโศก ฉะนั้น พวกอำมาตย์ผู้เป็น 
บริจาริกาของพระราชาใด ย่อมมีเช่นนี้ ย่อมแนะนำด้วยสุภาษิต 
เหมือนเจ้าชายฆฏะแนะนำพระเชฏฐาของตน ฉะนั้น. 

จบ กัณหเปตวัตถุที่ ๖. 

๗. ธนปาลเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของธนปาลเปรต 
พวกพ่อค้าถามเปรตตนหนึ่งว่า 

[๑๐๔] ท่านเปลือยกาย มีรูปร่างน่าเกลียด ซูบผอม สะพรั่งไปด้วย 
เสันเอ็น เห็นกระดูกซี่โครง แน่ะเพื่อนยาก ท่านเป็นใครหนอ? 

เปรตนั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นเปรต ทุกข์ยาก เกิดอยู่ใน 
ยมโลก ได้ทำกรรมอันลามกไว้จึงจากโลกนี้ไปสู่เปตโลก. 

พวกพ่อล้าถามว่า 

ท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะวิบากแห่งอะไร 
ท่านจึงจากโลกนี้ไปสู่เปตโลก? 

เปรตนั้นตอบว่า 

มีพระนครของพระเจ้าทสันนราช ปรากฏนามว่า เอรกัจฉะ เมื่อก่อน 
ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีอยู่ในนครนั้น ประชาชนเรียกข้าพเจ้าว่า ธนปาล 
เศรษฐี ข้าพเจ้ามีเงิน ๘๐ เล่มเกวียน ทองคำ แก้วมุกดา แล้วไพฑูรย์ 
ก็มีมากมายเหลือที่จะนับ แม้ข้าพเจ้าจะมีทรัพย์มากมายถึงเพียงนั้น ก็ไม่ 
รักที่จะให้ทาน ปิดประตูแล้วจึงบริโภคอาหารด้วยคิดว่า พวกยาจก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 147 

อย่าได้เห็นเรา ข้าพเจ้าไม่มีศรัทธา เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น ได้ด่า 
ว่าพวกยาจก และห้ามปรามมหาชนผู้ให้ทานทำบุญ เป็นต้น ด้วยคำว่า 
ผลแห่งทานไม่มี ผลแห่งการสำรวม จักไม , มีแต่ที่ไหน ได้ทำลายสระนํ้า 
บ่อนั้าที่เขาขุดไว้ สวนดอกไม้ สวนผลไม้ ศาลานํ้า และสะพานใน 
ที่เดินลำบาก ที่เขาปลูกสร้างให้พินาศ ข้าพเจ้านั้นไม , ได้ทำความดีไว้เลย 
ทำแต่ความชั่วไว้ จุติจากชาตินั้นแล้ว บังเกิดในปิตติวิสัย เพรียบพร้อม 
ไปด้วยความหิวกระหายตลอด๕๕ปีตั้งแต่ตายแล้วข้าพเจ้ายังไม , ได้ 
กินข้าวและนั้าเลยแม้แต่น้อย การสงวนทรัพย์ คือ ไม่ให้แก , ใครๆ 
เป็นความพินาศของสัตว์ทั้งหลาย ความฉิบหายก็คือการสงวนทรัพย์ ได้ 
ยินว่าเปรตทั้งหลายรู้ว่า การสงวนทรัพย์คือการไม , ให้แก่ใครๆ เป็น 
ความพินาศ เมื่อก่อนข้าพเจ้าสงวนทรัพย์ไว้ เมื่อทรัพย์มีอยู่เป็นอันมาก 
ไม่ให้ทาน เมื่อไทยธรรมมีอยู่ ไม , ทำที่พึ่งแก , ตน ข้าพเจ้าได้รับผลแห่ง 
กรรมของตนจึงเดือดร้อนในภายหลัง พ้นจาก ๔ เดือนไปแล้ว ข้าพเจ้า 
จักตาย จักไปตกนรกอันเผ็ดร้อนสาหัส มี ๔ เหลี่ยม ๔ ประตู จำแนก 
เป็นห้องๆ ล้อมด้วยคำแพงเหล็ก พร้อมด้วยแผ่นเหล็ก พื้นของนรก 
นั้น ล้วนแล้วด้วยทองแดงลุกเป็นเปลวเพลิง ประกอบด้วยความร้อน 
แผ่ไปตลอดร้อยโยชน์โดยรอบ ตั้งอยู่ทุกเมื่อ ข้าพเจ้าชักต้องเสวย 
ทุกขเวทนาในนรกนั้นตลอดกาลนาน ก็การเสวยทุกขเวทนาเช่นนี้เป็น 
ผลแห่งกรรมอันชั่ว เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงเศร้าโศกที่จะไปเกิดในนรก 
อันเร่าร้อนนั้น ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลาย 
ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันในที่นี้พวกท่านอย่าได้ 
ทำบาปกรรมในที่ไหนๆ คือ ในที่แจ้งหรือในที่ลับ ล้าพวกท่านจักกระทำ 
หรือกระทำบาปกรรมนั้นไว้ แม้พวกท่านจะเหาะหนีไปอยู่ที่ไหน ก็ย่อม 
ไม่พ้นไปจากทุกข์ ขอท่านทั้งหลายจงเลี้ยงมารดา จงเลี้ยงบิดา ประพฤติ 
อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุล เป็นผู้เกื้อกูลแก่สมณะและพราหมณ์ ท่าน 
ทั้งหลายชักไปสวรรค์ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้บุคคลจะอยู่ในอากาศใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 148 

ท่ามกลางมหาสมุทร หรือเข้าไปสู่ช่องภูเขา พึงพ้นจากบาปกรรมไม่มี 
หรือบุคคลอยู่ในส่วนแห่งภาคพื้นใด พึงพ้นจากบาปกรรม ส่วนแห่งภาค 
พื้นนั้นไม่มี. 

จบ ธนปาลเปตวัตถุที่ ๗ 
๘. จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของจูฬเสฏฐีเปตวัตถุ 
พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสถามเศรษฐีเปรตว่า 

[๑๐๕] ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านเป็นบรรพชิตเปลือยกายซูบผอม เพราะเหตุ 
แห่งกรรมอะไร ท่านจะไปที่ไหนในราตรีเช่นนี้ขอท่านจงบอกการที่ท่าน 
จะไปแก่เราเถิด เราสามารถจะให้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแก่ท่านด้วยความ 
อุตสาหะทั้งปวง? 

จุฬเศรษฐีเปรตกราบทูลว่า 

เมื่อก่อนพระนครพาราณสีมีกิตติคุณเลื่องลือไปไกล ข้าพระองค์เป็น 
คฤหบดีผู้มื่งคั่งอยู่ในพระนครนั้น แต่เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นไม่เคย 
ให้สิ่งของแก่ใครๆ มีใจข้องอยู่ในอามิส ได้ถึงวิสัยแห่งพญายมเพราะ 
เป็นผู้ทุศีล ข้าพระองค์ลำบากแล้วเพราะความหิวเสียดแทงเพราะ 
บาปกรรมเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์ปรารถนาอามิส จึงได้ 
มาหาหมู่ญาติ มนุษย์แม้เหล่าลื่นมีปกติไม่ให้ทาน และไม่เชื่อว่าผลแห่ง 
ทานมีอยู่ในโลกหน้า มนุษย์แม้เหล่านั้นจักเกิดเป็นเปรตเสวยทุกข์ใหญ่ 
เหมือนข้าพระองค์ ฉะนั้น ธิดาของข้าพระองค์บ่นอยู่เนืองๆ ว่า เรา 
จักให้ทานอุทิศให้มารดา บิดา ลุง ป้า น้า อา ปู ย่า ตา ยาย 
พวกพราหมณ์ กำลังบริโภคทานอันธิดาของข้าพระองค์ตกแต่งแล้ว 
ข้าพระองค์จะไปยังเมืองอันธการินทนคร เพื่อบริโภคอาหาร พระราชาจึง 
ตรัสสั่งเขาว่า ถ้าท่านไปได้เสวยผลทานนั้น พึงรีบกลับมาบอกเหตุที่มี 
จริงแก่เรา เราพึงกำอันมีเหตุผลควรเชื่อถือได้แล้ว ชักทำสักการบูชาม้าง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 149 

จูฬเศรษฐีเปรตทูลรับพระราชดำรัสแล้ว ได้ไปยังอันธการินทนครนั้น 
แต่ไม , ได้รับผลแห่งทานนั้นเพราะพราหมณ์ทั้งหลายที่บริโภคภัต เป็นผู้ 
ไม่มีศีล ไม่สมควรแก่ทักษิณา ภายหลังจูฬเศรษฐีเปรตกลับมาสู่นคร 
ราชคถุห์อีก ได้ไปแสดงกายให้ปรากฏ เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า 
อชาตศัตรูผู้เป็นใหญ่กว่าหมู , ชน พระราชาทอดพระเนตรเห็นเปรตนั้น 
กลับมาอีก จึงตรัสถามว่า เราจะให้ทานอะไร ถ้าเหตุที่จะให้ท่าน 
อิ่มหนำตลอดกาลมีอยู่ไซร้ ขอท่านจงบอกเหตุนั้นแก , เรา. 

จูฬเศรษฐีเปรตกราบทูลว่า 

ข้าแต่พระราชา ขอพระองค์จงทรงอังคาสพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ 
ด้วย'ข้าวและนั้า และจงทรงถวายจีวร แล้วทรงอุทิศกุศลนั้นเพื่อ 
ประโยชน์เกื้อกูลข้าพระองค์ ด้วยการทรงบำเพ็ญกิจอย่างนี้ข้าพระองค์ 
จงพึงอิ่มหนำตลอดกาลนาน. ลำดับนั้น พระราชาเสด็จออกจาก 
ปราสาททันที ทรงถวายทานอันประณีตยิ่งแก , สงฆ์ด้วยพระหัตถ์ของ 
พระองค์ แล้วทรงกราบทูลเรื่องราวแด่พระตถาคต ทรงอุทิศส่วนกุศลให้ 
จูฬเศรษฐีเปรต จูฬเศรษฐีเปรตนั้นอันพระราชาทรงบูชาแล้ว เป็นผู้ 
งดงามยิ่งนัก ได้มาปรากฏเฉพาะพักตร์ของพระราชาผู้เป็นใหญ่กว่าชน 
แล้วกราบทูลว่า ข้าพระองค์เป็นเทวดา มีกุทธิอย่างยอดเยี่ยมแล้ว 
มนุษย์ทั้งหลายผู้มีกุทธเสมอด้วยข้าพระองค์ไม่มี ขอพระองค์ทรงทอด 
พระเนตรดูอานุภาพอันหาประมาณมิได้ของข้าพระองค์นี้เถิด ซึ่งเกิดจาก 
ผลที่พระองค์ทรงถวายทานอันจะนับมิได้แก่สงฆ์ อุทิศส่วนพระราชกุศล 
ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยทรงอนุเคราะห์ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเทพแห่งมนุษย์ 
ข้าพระองค์เป็นผู้อันพระองค์ ยังพระอริยสงฆ์ให้อิ่มหนำด้วยไทยธรรม 
มีข้าวและนั้า และผ้าผ่อนเป็นต้นเป็นอันมาก จึงได้อิ่มหนำแล้วเนืองๆ 
บัดนี้ข้าพระองค์มีความสุขแล้ว ขอทูลลาพระองค์ไป. 

จบ จูฬเสฏฐีเปตวัตถุที่ ๘ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 150 
๙. อังกุรเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของอังกุรเปรต 

พราหมณ์พ่อค้าคนหนึ่ง เห็นของทิพย์ออกจากมือรุกขเทวดาจึงเกิดความโลภขึ้น ได้ 
บอกแก , อังกุรพาณิชว่า 

[๑๐๖] เราทั้งหลายเที่ยวหาทรัพย์ ไปสู่แคว้นก้มโพชเพื่อประโยชน์สิ่งใด เทพ 
บุตรนี้เป็นผู้ให้สิ่งที่เราอยากได้นั้น พวกเราจักนำเทพบุตรนี้ไปหรือจักขับ 
เทพบุตรนี้ข่มขี่เอาด้วยการวิงวอนหรืออุ้มใส่ยานรีบนำไปสู่ทวารกนคร 
โดยเร็ว. 

อังกุรพาณิชเมื่อจะห้ามพราหมณ์พ่อล้านั้น จึงได้กล่าวคาถาความว่า 

บุคคลอาศัยนึ่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น 
เพราะการประทุษร้ายมิตร เป็นความเลวทราม. 

พราหมณ์พ่อล้ากล่าวว่า 

บุคคลอาศัยนึ่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด พึงตัดแม้ลำต้นของต้นไม้นั้นได้ 
ถ้ามีความต้องการเช่นนั้น. 

อังกุรพาณิชกล่าวว่า 

บุคคลอาศัยนึ่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงทำลายแม้ใบของต้นไม้นั้น 
เพราะการประทุษร้ายมิตร เป็นความเลวทราม. 

พราหมณ์พ่อล้ากล่าวว่า 

บุคคลอาศัยนึ่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้เหล่าใด พึงถอนต้นไม้นั้นพร้อม 
ทั้งรากได้ ถ้าพึงประสงค์เช่นนั้น. 

อังกุรพาณิชกล่าวว่า 

ก็บุรุษพึงพักอยู่ในเรือนของบุคคลใดตลอดราตรีหนึ่ง หรือพึงได้ข้าวนั้า 
ในที่ใด ไม่ควรคิดชั่วต่อบุคคลนั้น แม้ด้วยใจความเป็นผู้กตัลุ)ญ ส้ปบุรุษ 
สรรเสริญ บุคคลพึงพักอาศัยในเรือนของบุคคลใดแม้เพียงคืนหนึ่ง พึง 
ได้รับบำรุงด้วยข้าวและนั้า ก็ไม่พึงคิดชั่วต่อบุคคลนั้นแม้ด้วยใจ บุคคล 
ผู้มีมืออันไม , เบียดเบียน ย่อมแผดเผาบุคคลผู้ประทุษร้ายมิตร ผู้ใดทำ 
ความดีไว้ในก่อน ภายหลังเบียดเบียนด้วยความชั่ว ผู้นั้น ชื่อว่าเป็นคน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 151 

อกตัญญ ย่อมไม่พบเห็นความเจริญทั้งหลาย ผู้ใดประทุษร้ายต่อนระผู้ 
ไม่ประทุษร้าย ผู้เป็นบุรุษบริสุทธี้ไม่มีกิเลสเครื่องยียวน บาปย่อมกลับ 
มาถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาลแน่แท้ เหมือนธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไป 
ทวนลมฉะนั้น. 

เมื่อรุกขเทวดาได้ฟิงดังนั้นแล้ว เกิดความโกรธต่อพราหมณ์นั้น จึงกล่าวว่า 
ไม่เคยมีเทวดาหรือมนุษย์ หรืออิสรชนคนใดจะมาข่มเหงเราได้โดยง่าย 
เราเป็นเทพเจ้าผู้มีมหิทธิถุทธิอย่างยอดเยี่ยม เป็นผู้ไปได้ไกลสมบูรณ์ด้วย 
รัศมีและกำลัง. 

อังกุรพานึชจึงถามรุกขเทวดานั้นว่า 

ฝ่ามือของท่านมีสีดังทองกำทั่วไป ทรงไว้ซึ่งวัตถุที่บุคคลอื่นปรารถนาด้วย 
นิ้วทั้ง ๕ เป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อย วัตถุมีรสต่างๆ ย่อมไหล 
ออกจากฝ่ามือของท่าน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านเป็นท้าวสักกะ. 

รุกขเทวดาตอบว่า 

เราไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่คนธรรพ์ ไม่ใช่ท้าวสักกปุรินททะ ดูกรอังกุระ 
ท่านจงทราบว่าเราเป็นเปรต จุติจากโรรุวนครมาอยู่ที่ต้นไทรนี้. 

อังกุรพาณิชถามว่า 

เมื่อก่อน ท่านอยู่ในโรรุวนคร ท่านมีปกติอย่างไร มีความประพฤติ 
อย่างไร ผลบุญสำเร็จที่ฝ่ามือของท่าน เพราะพรหมจรรย์อะไร? 

รุกขเทวดาตอบว่า 

เมื่อก่อน เราเป็นช่างหูกอยู่ในโรรุวนคร เป็นคนกำพร้าเลี้ยงชีวิตโดย 
ความลำบากนัก เราไม , มีอะไรจะให้ทาน เรือนของเราอยู่ใกล้เรือนของ 
อสัยหเศรษฐี ซึ่งเป็นคนมีศรัทธาเป็นทานาธิบดี มีบุญอันท่าแล้ว เป็น 
ผู้ละอายต่อบาป พวกยาจกวณิพกมีนามแลโคตรต่างๆ กัน ไปที่ท้านของ 
เรานั้น พากันถามถึงเรือนของอสัยหเศรษฐีกะเราว่า ขอความเจริญจงมี 
แก , ท่านทั้งหลาย พวกเราจะไปทางไหน ทานเขาให้ที่ไหน เราถูกพวก 
ยาจกวณิพกถามแล้ว ได้ยกมือเบื้องขวาชี้บอกเรือนของอสัยหเศรษฐีแก , 

ยาจกวณิพกเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายจงไปทางนี้ความเจริญจักมีแก่ท่าน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 152 

ทั้งหลาย ทานเขาให้อยู่ที่นั่น เพราะเหตุนั้น ฝ่ามือของเราจึงให้สิ่งที่น่า 
ปรารถนาเป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อย ผลบุญย่อมสำเร็จที่ฝ่ามือ 
ของเราเพราะพรหมจรรย์นั้น. 

อังกุรพาณิชถามว่า 

ได้ยินว่า ท่านไม่ได้ให้ทานแก่ใครๆ ด้วยมือทั้งสองของตนเป็นแต่ 
เพียงอนุโมทนาทานของคนอื่น ยกมือชี้บอกทางให้ เพราะเหตุนั้นฝ่ามือ 
ของท่านจึงให้สิ่งที่น่าใคร่ เป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อย ผลบุญ 
ย่อมสำเร็จที่ฝ่ามือของท่านเพราะพรหมจรรย์นั้น ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
อสัยหเศรษฐีผู้เลื่อมใส ได้ให้ทานด้วยมือทั้งสองของตน ละร่างกาย 
มนุษย์แล้ว ไปทางทิศไหนหนอ? 

รุกขเทวดาตอบว่า 

เราไม , รู้ทางไปหรือทางมาของอสัยหเศรษฐี ผู้เป็นเจ้าของแห่งทาน ผู้มี 
รัศมีซ่านออกจากตน แต่เราได้ฟ้งมาในสำนัก ของท้าวเวสสุวัณว่า 
อสัยหเศรษฐี ถึงความเป็นสหายแห่งท้าวสักกะ. 

อังกุรพาณิชกล่าวว่า 

บุคคลควรทำความดีแท้ ควรให้ทานตามสมควร ใครได้เห็นฝ่ามืออันให้ 
สิ่งที่น่าใคร่แล้ว จักไม , ทำบุญเล่า เราไปจากที่นั้ถึงทวารกนครแล้ว จัก 
รีบให้ทานอันจักนำความสุขมาให้เราแน่แท้ เราจักให้ข้าว นั้า ผ้า 
เสนาสนะ บ่อนั้า และสะพานในที่เดินยากเป็นทาน. 

อังกุรพาณิชถามว่า 

เพราะเหตุไร นิ้วมือของท่านจึงงอหงิก ปากของท่านจึงเบี้ยวและนัยน์ตา 
ทะเล้นออก ท่านได้ทำบาปกรรมอะไรไว้? 

เปรตนั้นตอบว่า 

เราอันคฤหบดีตั้งไว้ในการให้ทาน ในโรงทานของคฤหบดี ผู้มีอังคีรส 
ผ้มีศรัทธา เป็นฆราวาส ด้ครอบครองเรือนเห็นยาจกผ้มีความประสงค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 153 

ด้วยโภชนะ มาที่โรงทานนั้น ได้หลีกไปทำการบุ้ยปากอยู่ ณ ที่ข้างหนึ่ง 
เพราะกรรมนั้น นิ้วของเราจึงงอหงิก ปากของเราจึงเบี้ยว นัยน์ตาทะเล้น 
ออกมา เราได้ทำบาปกรรมนั้นไว้. 

อังกุรพาณิชถามว่า 

แน่ะบุรุษเลวทราม การที่ท่านมีปากเบี้ยว ตาทั้ง ๒ ทะเล้นเป็นการชอบ 
แล้ว เพราะท่านได้ทำการบุ้ยปากต่อทานของผู้อื่น ก็ไฉน อสัยหเศรษฐี 
เมื่อจะให้ทานจึงได้มอบข้าว นั้าของเคี้ยว ผ้า และเสนาสนะ ให้ผู้อื่น 
ชัดแจง ก็เราไปจากที่นึ่ถึงทวารกะนครแล้ว ชักเริ่มให้ทานที่นำความสุข 
มาให้แก , เราแน่แท้ เราชักให้ข้าว นา ผ้า เสนาสนะ บ่อนั้าสระนั้า 
และสะพานทั้งหลายในที่เดินลำบาก เป็นทาน ก็อังกุรพาณิชกลับจาก 
ทะเลทราย ไปถึงทวารกะนครแล้วได้เริ่มให้ทาน อันจะนำความสุขมาให้ 
ตนได้ให้ข้าว นั้า ผ้า เสนาสนะ บ่อนั้า สระนั้า ด้วยจิตอันเลื่อมใส. 

ช่างกัลบก พ่อครัว ชาวมคธ พากันป่าวร้องในเรือนของอังกุรพาณิช 
นั้น ทั้งในเวลาเย็น ทั้งในเวลาเช้าทุกเมื่อว่า ใครหิวจงมากินตามชอบ 
ใจ ใครกระหายจงมาดื่มตามชอบใจ ใครชักนุ่งห่มผ้าจงทุ่งห่ม ใครต้อง 
การพาหนะสำหรับเทียมรถ จงเทียมพาหนะในคู , แอกบี้ใครต้องการร่ม 
จงเอาร่มไป ใครต้องการของหอม จงมาเอาของหอมไป ใครต้องการ 
ดอกไม้จงมาเอาดอกไม้ไป ใครต้องการรองเท้า จงมาเอารองเท้าไป 
มหาชนย่อมรู้เราว่า อังกุระนอนเป็นสุข ดูกรสินธุมาณพ เรานอนเป็น 
ทุกข์ เพราะไม , ได้เห็นพวกยาจก มหาชนรู้เราว่า อังกุระนอนเป็นสุข 
ดูกรสินธุกมาณพ เรานอนเป็นทุกข์ ในเมื่อวณิพกมีน้อย. 

สินธุมาณพได้ฟ้งดังนั้น จึงกล่าวคาถาความว่า 

ล้าท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าชาวดาวดึงส์และเป็นใหญ่กว่าโลกทั้งปวง 
พึงให้พรท่าน ท่านเมื่อจะเลือก พึงเลือกเอาพรเช่นไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 154 
อังกุรพาณิชกล่าวว่า 

ถ้าท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าชาวดาวดึงส์พึงให้พรแก , เราจะพึงขอพรว่า 
เมื่อเราลุกขึ้นแต่เช้า ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ขอภักษาหารอันเป็นทิพย์ 
และพวกยาจกผู้มีศีลพึงปรากฏ เมื่อเราให้อยู่ ไทยธรรมไม่พึงสิ้นไป 
ครั้นเราให้ทานนั้นแล้ว ไม่พึงเดือดร้อนในภายหลัง เมื่อกำลังให้พึงยัง 
จิตให้เลื่อมใส ข้าแต่ท้าวสักกะ ข้าพเจ้าพึงเลือกเอาพรอย่างนั้. 

โสณกบุรุษกล่าวเตือนอังกุรพาณิชว่า 

บุคคลไม่พึงให้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหมดแก่บุคคลอื่น ควรให้ทานและ 
ควรรักษาทรัพย์ไว้ เพราะว่าทรัพย์เท่านั้นประเสริฐกว่าทาน สกุลทั้ง 
หลายย่อมตั้งอยู่ไม , ได้ เพราะการให้ทานเกินประมาณไป บัณฑิตย่อมไม่ 
สรรเสริญการไม , ให้ทานและการให้เกินควร เพราะเหตุผลนั้นแล ทรัพย์ 
เท่านั้นประเสริฐกว่าทาน บุคคลผู้เป็นปราชญ์ สมบูรณ์ด้วยธรรม ควร 
ประพฤติโดยพอเหมาะ. 

อังกุรพาณิชกล่าวว่า 

ดูกรชาวเราทั้งหลาย ดีหนอ เราพึงให้ทานแล ด้วยว่าสัปบุรุษผู้สงบ 
ระงับพึงคบหาเรา เราพึงยังความประสงค์ของวณิพกทั้งปวงให้เต็ม เลี้ยง 
ลูให้อิ่มหนำ เปรียบเหมือนฝนยังที่ลุ่มทั้งหลายให้เต็มฉะนั้น สีหน้าของ 
บุคคลใดย่อมผ่องใส เพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนั้นครั้นให้ทานแล้วมี 
ใจเบิกบาน ข้อนั้นเป็นความสุขของบุคคลผู้อยู่ครองเรือน สีหน้าของ 
บุคคลใดย่อมผ่องใสเพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนั้นครั้นให้ทานแล้ว 
ย่อมปลาบปลื้มใจ นี้เป็นความถึงพร้อมแห่งยัญบุคคล ก่อนแต่ให้ก็มีใจ 
เบิกบาน เมื่อกำลังให้ก็ย้งจิตให้ผ่องใส ครั้นให้แล้ว ก็มีใจเบิกบาน นี้ 
เป็นความถึงพร้อมแห่งยัญ. 

พระสังคีติกาจารย์กล่าวคาถาทั้งหลายความว่า 

ในเรือนของอังกุรพาณิชผู้มุ่งบุญ โภชนะอันเขาให้แก่หมู , ชนวันละ ๖ 
หมื่นเล่มเกวียนเป็นนิตย์ พ่อครัว ๓๐๐๐ คน ประดับด้วยต่างหูอันวิจิตร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 155 

ด้วยมุกดาและแก้วมณี เป็นผู้ขวนขวายในการให้ทาน พากันเข้าไปอาศัย 
อังกุรพาณิชเลี้ยงชีวิต มาณพ ๖ หมื่นคน ประดับด้วยต่างหูอันวิจิตร 
ด้วยแก้วมุกดา และแก้วมณี ช่วยกันผ่าฟืนสำหรับหุงอาหาร ในมหา 
ทานของอังกุรพาณิชนั้น พวกนารี ๑๖๐๐๐ คนประดับด้วยอลังการทั้งปวง 
ช่วยกันบดเครื่องเทศสำหรับปรุงอาหาร ในมหาทานของอังกุรพาณิชนั้น 
นารีอีก ๑๖๐๐๐ คน ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ถือทัพพีเข้ายืน 
คอยรับใช้ในมหาทานของอังกุรพาณิชนั้น อังกุรพาณิชนั้น ได้ให้ของ 
เป็นอันมากแก่มหาชนโดยประการต่างๆ ได้ทำความเคารพ และความ 
ยำเกรงในกษัตริย์ด้วยมือของตนเองบ่อยๆ ให้ทานโดยประการต่างๆ 
สิ้นกาลนานอังกุรพาณิช ยังมหาทานให้เป็นไปแล้วสิ้นเดือน สิ้นปักษ์ 
สิ้นฤดู และปีเป็นอันมากตลอดกาลนาน อังกุรพาณิชได้ให้ทานและทำ 
การบูชาแล้วอย่างนี้ตลอดกาลนาน ละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปบังเกิด 
ในดาวดึงส์ อินทกมาณพได้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง แก , พระอนุรุทธเถระ 
ละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปบังเกิดในดาวดึงส์เหมือนกัน แต่อินทกเทพบุตร 
รุ่งเรืองยิ่งกว่าอังกุรเทพบุตรโดยฐานะ ๑๐ อย่าง คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ อันน่ารื่นรมย์ใจ อายุ ยศ วรรณะ สุข และความเป็นใหญ่. 

พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 

ดูกรอังกุระ มหาทานท่านได้ให้แล้วสิ้นกาลนาน ท่านมาในสำนักของเรา 
ไฉนจึงนึ่งอยู่ไกลนัก? 

เมื่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษ ประทับอยู่ที่บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ 
ภายใต้ต้นปาริฉัตตกพฤกษ์ ณ ดาวดึงส์ ครั้งนั้น เทวดาในหมื่นโลกธาตุ 
พากันมานึ่งประชุมเฝ็าพระส้มพุทธเจ้าซึ่งประทับบนยอดเขา เทวดาไรๆ 
ไม่รุ่งโรจน์เกินกว่าพระสัมพุทธเจ้าด้วยรัศมี พระส้มพุทธเจ้าเท่านั้น ย่อม 
รุ่งโรจน์ล่วงหมู่เทวดาทั้งปวง ครั้งนั้น อังถุรเทพบุตรนี้นึ่งอยู่ไกล ๑๒ 
โยชน์ จากที่พระพุทธเจ้าประทับ ส่วนอินทกเทพบุตรนึ่งในที่ใกล้พระผู้มี 
พระภาค รุ่งเรืองกว่าอังกุรเทพบุตร พระส้มพุทธเจ้า ทอดพระเนตรเห็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 156 

อังกุรเทพบุตรกับอินทกเทพบุตรอยู่แล้ว เมื่อจะทรงประกาศทักขิไณย 
บุคคลจึงได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ความว่า ดูกรอังกุรเทพบุตร มหาทาน 
ท่านให้แล้วสิ้นกาลนาน ท่านมาสู่สำนักของเรา ไฉนจึงนั่งอยู่ไกลนัก. 

อังกุรเทพบุตร อันพระผู้มีพระภาคผู้มีพระองค์อันอบรมแล้วทรงตักเตือน 
แล้ว ได้กราบทูลว่า จะทรงประสงค์อะไรด้วยทานของข้าพระองค์นั้น อัน 
ว่างเปล่าจากทักขิไณยบุคคล อินทกเทพบุตรนี้ให้ทานนิดหน่อย รุ่งเรือง 
ยิ่งกว่าข้าพระองค์ดุจพระจันทร์ในหมู่ดาวฉะนั้น. 

อินทกเทพบุตรทูลว่า 

พืชแม้มากที่บุคคลหว่านแล้วในนาดอน ผลย่อมไม , ไพบูลย์ทั้งไม่ยังชาวนา 
ให้ปลื้มใจ ฉันใด ทานมากมายอันบุคคลเข้าไปตั้งไว้ในบุคคลผู้ทุศีล ก็ฉัน 
นั้นเหมือนกัน ย่อมไม่มีผลไพบูลย์ ทั้งไม , ยังทายกให้ปลาบปลื้ม พืชแม้ 
น้อยอันบุคคลหว่านแล้วในนาดี เมื่อฝนหลั่งสายนั้าโดยสมํ่าเสมอ ผลย่อม 
ยังชาวนาให้ปลาบปลื้มใจ แม้ฉันใด ทานแม้น้อยอันบุคคลบริจาคแล้ว 
ในท่านผู้มีศีล มีคุณความดี ผู้คงที่ บุญย่อมมีผลมาก ฉันนั้นเหมือนกัน 
ทานอันบุคคลให้แล้วในเขตใด มีผลมาก ควรเลือกให้ในเขตนั้น ทายก 
เสือกให้ทานแล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์ ทานที่เลือกให้พระสุคตทรงสรร 
เสริญ ทักขิไณยบุคคลเหล่าใดมีอยู่ในโลกนี้ทานที่ทายกให้แล้วในทักขิ 
ไณยบุคคลเหล่านั้น ย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่หว่านแล้วในนาดีฉะนั้น. 

จบ อังคุรเปตวัตถุที่ ๙. 

๑๐. อุตตรมาตุเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของอุตตรมาตุเปรต 

[๑๐๗] นางเปรตมีผิวพรรณน่าเกลียดน่ากลัว มีผมยาวห้อยลงมาจดพื้นดิน 
คลุมตัวด้วยผม เข้าไปหาภิกษุอยู่ในที่พักในกลางวันนั่งอยู่ริมฝ่งแม่นั้า 
คงคา ได้กล่าวกะภิกษุนั้นดังนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันตั้งแต่ตายมา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 157 

จากมนุษยโลก ยังไม , ได้บริโภคข้าวหรือดื่มนั้าเลยตลอดเวลา๕๕ปี 
แล้ว ขอท่านจงให้นํ้าดื่มแก , ดิฉันผู้กระหายนํ้าด้วยเถิด. 

ภิกษุนั้นกล่าวว่า 

แม่นั้าคงคามีนั้าเย็นใสสะอาด ไหลมาแต่ป่าหิมพานต์ ท่านจงตักเอานั้า 
จากแม่นั้าคงคานั้นดื่มเถิด จะมาขอนั้ากะเราทำไม. 

นางเปตรกล่าวว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ถ้าดิฉันตักนั้าในแม่นั้าคงคานี้เองไซร้ นั้านั้นย่อมกลับ 
กลายเป็นเลือดปรากฏแก่ดิฉัน เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงขอนั้าแก่ท่าน. 

ภิกษุนั้นถามว่า 

ท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือ นั้าในเพนาคงคาจึง 
กลายเป็นเลือดปรากฏแก่ท่าน? 

นางเปรตนั้นกล่าวว่า 

ดิฉันมีบุตรคนหนึ่งชื่ออุตตระ เป็นอุบาสกมีศรัทธา เขาได้ถวายจีวร 
บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่งและคิลานปัจจัย แก่สมณะทังหลายด้วยความ 
ไม่พอใจของดิฉัน ดิฉันถูกความตระหนี่ครอบงำแล้ว ด่าเขาว่า เจ้าอุตตระ 
เจ้าถวายจีวร บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่งและคิลานปัจจัย แก , สมณะทั้งหลาย 
ด้วยความไม่พอใจของเรา นั้น จงกลายเป็นเลือด ปรากฏแก , เจ้าใน 
ปรโลก เพราะวิบากแห่งกรรมนั้น นั้าในแม่นั้าคงคาจึงกลายเป็นเลือด 
ปรากฏแก่ดิฉัน. 

จบ อุตตรมาตุเปตวัตถุที่ ๑๐. 

๑๑. สุตตเปตวัตถุ 
ว่าด้วยคนไปอยู่กับเปรต 

หญิงคนหนึ่งไปอยู่กับเวมานึกเปรตตลอด ๗๐๐ ปี เกิดความเบื่อหน่ายจึงกล่าว 
เวมานึกเปรตนั้นว่า 

[๑๐๘] เมื่อก่อน ฉันได้ถวายด้ายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเข้าไป ขอถึงเรือน 
ของฉัน วิบากแห่งการถวายด้ายนั้น ฉันจึงได้เสวยผลอันไพบูลย์อย่างนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 158 

ประการหนึ่ง ผ้ามากมายหลายโกฏิบังเกิดแก , ฉัน วิมานของฉันเกลื่อน 
กล่นไปด้วยดอกไม้น่ารื่นรมย์ วิจิตรด้วยรูปภาพต่างๆ เพรียบพร้อม 
ไปด้วยเทพบุตรเทพธิดาผู้เป็นบริวาร ฉันเลือกใช้สอยนุ่งห่มตามชอบใจ 
ถึงเพียงนี้สรรพวัตถุอันปลื้มใจมากมายก็ไม , หมดสิ้นไป ฉันได้รับความ 
สุขความสำราญในวิมานนี้เพราะอาศัยวิบากแห่งกรรมนั้น ฉันกลับไป 
สู่มนุษยโลกแล้ว จักทำบุญให้มากขึ้น ช้าแต่ลูกเจ้า ขอท่านจงนำฉันไป 
สู่ถิ่นมนุษย์เถิด. 

เวมานึกเปรตนั้นกล่าวว่า 

ท่านมาอยู่ในวิมานนี้ถึง ๗๐๐ ปี เป็นคนแก่เฒ่าแล้ว จักไปอยู่ใน 
มนุษยโลกท่าไม อนึ่ง ญาติของท่านตายไปหมดแล้ว ท่านไปจากเทวโลก 
นี้สู่มนุษยโลกนั้นแล้ว จักกระท่าอย่างไร? 

หญิงนั้นกล่าวว่า 

เมื่อฉันมาอยู่ในวิมานนี้๗๐๐ ปี ได้เสวยทิพยสมบัติและความสุขอิ่ม 
หนำแล้ว ฉันกลับไปสู่ถิ่นมนุษย์แล้ว จักท่าบุญให้มากขึ้น ข้าแต่ลูกเจ้า 
ขอท่านจงนำฉันไปส่งถิ่นมนุษย์เถิด. 

เวมานึกเปรตนั้น จับหญิงนั้นที่แขน นำกลับไปสู่บ้านที่นางเกิด แล้วพูด 
กะหญิงนั้นซึ่งกลับเป็นคนแก่ มีกำลังน้อยที่สุดว่า ท่านพึงบอกชนแม้ 
อื่นที่มาสู่ที่นี้'ร่า ท่านทั้งหลายจงท่าบุญเถิด ท่านทั้งหลายจะได้รับความสุข 
เราได้เห็นเปรตทั้งหลาย ผู้ไม , ได้ท่าความดีไว้เดือดร้อนอยู่ ฉันใด มนุษย์ 
ทั้งหลายก็ฉันนั้น ก็หมู , สัตว์คือเทวดาและมนุษย์กระท่ากรรม อันมีสุข 
เป็นวิบากแล้ว ย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในความสุข. 

จบ สุตตเปตวัตถุที่ ๑๑. 

๑๒. กรรณมุฌฑเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของนางเวมานึกเปรต 
พระเจ้าพาราณสีตรัสถามนางเวมานึกเปตรว่า 

[๑๐๙] สระโบกขรณีมีนั้าใสสะอาด มีบันไดทองคำลาดด้วยทรายทองโดยรอบ 
ในสระนั้นมีกลิ่นหอมพึงน่ารื่นรมย์ใจ ดาดดื่นไปด้วยหมู , ไม้นานา มีกลิ่น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 159 

ต่างๆ หอมตลบไปด้วยลมรำเพยพัด ดารดาษด้วยบัวต่างๆ เกลื่อนกล่น 
ด้วยบัวขาวมีกลิ่นหอมเจริญใจ อันลมรำเพยพัดฟ้งขจร เสียงระงมไปด้วย 
หงส์และนกกะเรียน นกจักพรากมารํ่าร้องไพเราะจับใจ เกลื่อนกล่น 
ไปด้วยฝูงนกต่างๆ ส่งเสียงร้องอยู่อึงมี่ มีหมู , รุกขชาติอันมีดอกและผล 
นานาพรรณ ไม่มีเมืองใดในมนุษย์เหมือนเมืองของท่านนี้ปราสาทเป็น 
อันมากของท่าน ล้วนแล้วด้วยทองคำและเงิน รุ่งเรืองงามสง่าไปทั่วทั้ง 
๔ ทิศโดยรอบ นางทาสี ๕๐๐ คอยบำเรอท่านประดับด้วยกำไรทอง 
นุ่งห่มผ้าทองคำบัลลังก์ของท่านมีมาก ซึ่งสำเร็จด้วยทองคำและเงิน ปูลาด 
ด้วยหนังชะมด และผ้าโกเชาว์อันบุคคลชัดแจงไว้แล้ว ท่านจะเข้านอน 
บนบัลลังก์ใด ก็สำเร็จดังความปรารถนาทุกอย่าง เมื่อถึงเที่ยงคืน ท่าน 
ลุกจากบัลลังก์นั้นลงไปสู่สวนใกล้สระโบกขรณี ยืนอยู่ที่ส่งสระนั้นอันมี 
หญ้าเขียวอ่อน งดงาม ลำดับนั้น สุนัขหูด้วนก็ขึ้นมาจากสระนั้น 
กัดอวัยวะน้อยใหญ่ของท่านเมื่อใด ท่านถูกสุนัขกัดกินแล้วเหลือแต่ 
กระดูกเมื่อนั้น ท่านจึงลงสู่สระโบกขรณี ร่างกายก็กลับมีเหมือนเติม 
ภายหลังจากเวลาลงสระโบกขรณี ท่านกลับมีอวัยวะน้อยใหญ่เต็มบริบูรณ์ 
งดงามดูน่ารัก นุ่งห่มแล้ว มาสู่สำนักของเรา ท่านได้ท่ากรรมชั่วอะไรไว้ 
ด้วยกาย วาจา ใจ หรือและเพราะวิบากแห่งกรรมอะไร สุนัขหูด้วน 
จึงกัดกินอวัยวะน้อยใหญ่ของท่าน? 

นางเวมานึกเปรตกราบทูลว่า 

มีคฤหบดีคนหนึ่ง เป็นอุบาสกผู้มีศรัทธา อยู่ในเมืองกิมพิละ หม่อมฉัน 
เป็นภรรยาของอุบาสกนั้น เป็นคนทุศีล ประพฤตินอกใจเขา เมื่อหม่อม 
ฉันนอกใจเขาอย่างนั้น สามีหม่อมฉันจึงพูดว่า การที่เธอประพฤตินอก 
ใจฉันนั้นเป็นการไม , เหมาะไม่สมควร และหม่อมฉันได้กล่าวมุสาวาท 
สบถอย่างร้างแรงว่า ฉันไม่ได้ประพฤตินอกใจท่านด้วยกายหรือด้วยใจ 
ล้าฉันประพฤตินอกใจท่านด้วยกายหรือด้วยใจ ขอให้สุนัขหูด้วนตัวนั้ 
กัดกินอวัยวะน้อยใหญ่ของฉันเถิด วิบากแห่งกรรมอันลามก คือ การ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 160 

ประพฤตินอกใจสามี และมุสาวาททั้งสอง อันหม่อมฉันได้เสวยแล้ว 
ตลอด๗๐๐ปีเพราะกรรมอันลามกนั้นสุนัขหูด้วนกัดกินอวัยวะน้อย 
ใหญ่ของหม่อมฉัน ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ พระองค์มีอุปการะแก่ 
หม่อมฉันมาก พระองค์เสด็จมาที่นี้เพื่อประโยชน์แก , หม่อมฉัน หม่อมฉัน 
พ้นดีแล้วจากสุนัขหูด้วน ไม่มีความโศก ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ ขอเดชะ 
หม่อมฉันขอถวายบังคมพระองค์ หม่อมฉันขอประนมอัญชลีวิงวอนว่า 
ขอพระองค์จงเสวยกามสุขอันเป็นทิพย์รื่นรมย์อยู่กับหม่อมฉันเถิด. 

พระราชาตรัสว่า 

กามสุขอันเป็นทิพย์เราเสวยแล้ว และรื่นรมย์แล้วกับท่าน ดูกรนางผู้ 
ประกอบด้วยความงาม เราขออ้อนวอนท่าน ขอท่านจงรีบนำฉันกลับ 
เสียเถิด. 

จบ กรรณมุณฑเปตวัตถุที่ ๑๒. 

๑๓. อุพพรีเปตวัตถุ 

ว่าด้วยดาบสถวายโอวาทแก , พระนางอุพพรี 
[๑๑๐] พระเจ้าพรหมทัตต์ผู้เป็นใหญ่ ได้เสวยราชสมบัติในแคว้นป้ญจาลราช 
พระองค์เสด็จสวรรคตโดยกาลอันล่วงไปแห่งวัน และราตรีทั้งหลาย 
พระนางเจ้าอุพพรีมเหสีเสด็จไปยังพระเมรุมาศ แล้วทรงกรรแสงอยู่ 
เมื่อพระนางไม , เห็นพระเจ้าพรหมบัตต์ ก็กรรแสงว่า พรหมทัตต์ๆ 
ก็ดาบสผู้เป็นมุนีสมบูรณ์ด้วยจรณญาณ ได้มาที่พระนางอุพพรีประทับอยู่ 
นั้น ท่านได้ถามชนทั้งหลายที่มาประชุมกันในที่นั้นว่า นี่เป็นพระเมรุมาศ 
ของใครมีกลิ่นหอมต่างๆ ฟ้งตลบไป หญิงนี้เป็นภรรยาของใคร เมื่อไม , 

เห็นพระเจ้าพรหมทัตต์ผู้เป็นใหญ่ ซึ่งเสด็จไปแล้วไกลจากโลกนี้ครํ่า 
ครวญอยู่ว่า พรหมทัตต์ๆ ชนที่มาประชุมกันอยู่ในที่นั้น กล่าวตอบว่า 
ข้าแต่ท่านผู้เจริญนี่เป็นพระเมรุมาศของพระเจ้าพรหมทัตต์ ข้าแต่ท่านผู้ 
นิรทกข์ นี่เป็นพระเมรมาศ 1 ของพระเจ้าพรหมท้ตต์ มีกลิ่นหอมฟ้งตลบไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 161 

หญิงนี้เป็นพระมเหสีของท้าวเธอ เมื่อไม่เห็นพระเจ้าพรหมทัตต์พระราช 
สวามี ซึ่งเสด็จไปไกลจากโลกนี้ทรงพระกรรแสงอยู่ว่า พรหมทัตต์ๆ 
ดาบสจึงถามว่า 

พระราชามีพระนามว่าพรหมทัตต์ ถูกเผาในป่าช้านี้๘๖,๐00 พระองค์ 
แล้ว บรรดาพระเจ้าพรหมทัตต์เหล่านั้น พระนางทรงกรรแสงถึงพระเจ้า 
พรหมทัตต์พระองค์ไหน? 

พระนางอุพพรีตรัสตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระราชาพระองค์ใด เป็นพระราชโอรสของพระเจ้า 
จุฬนึ ทรงเป็นใหญ่อยู่ในแคว้นปัญจาลราช ดิฉันเศร้าโศกถึงพระราชา 
พระองค์นั้น ผู้เป็นพระราชสวามี ทรงประทานสิ่งของที่น่าใคร่ทุกอย่าง. 

ดาบสกล่าวว่า 

พระราชาทุกพระองค์ทรงพระนามว่า พรหมทัตต์เหมือนกันทั้งหมดเป็น 
พระราชโอรสของพระเจ้าจุฬนึ เป็นใหญ่อยู่ในแคว้นป้ญจาลราช พระนาง 
เป็นพระมเหสีของพระราชาเหล่านั้น ทั้งหมดโดยลำดับกันมา เหตุไร 
พระนางจึงเว้นพระราชาองค์ก่อนๆ มาทรงกรรแสงถึงแต่พระราชาองค์ 
หลังเล่า? 

พระนางอุพพรีตรัสตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ดิฉันเกิดเป็นแต่หญิงตลอดกาลนานเท่านั้นหรือ 
หรือเกิดเป็นบุรุษ ท่านพูดถึงแต่การที่ดิฉันเป็นหญิงในสงสารเป็นอันมาก. 

ดาบสตอบว่า 

บางคราวพระนางเกิดเป็นหญิง บางคราวก็เกิดเป็นบุรุษ บางคราวก็เข้าถึง 
กำเนิดปศุสัตว์ ที่สุดแห่งอัตภาพทั้งหลายอันเป็นอดีต ย่อมไม่ปรากฏ 
อย่างนี้. 

พระนางอุพพรีตรัสว่า 

ท่านดับความกระวนกระวายทั้งปวงของดิฉัน ผู้เร่าร้อนอยู่ให้หายเหมือน 
บุคคลดับไฟที่ราดนั้ามันด้วยนั้า ฉะนั้น ท่านได้บรรเทาความโศกถึง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 162 

พระสวามีของดิฉันผู้ถูกความโศกครอบงำแล้ว ถอนขึ้นแล้วหนอซึ่งลูกศร 
คือความโศกอันเสียบแทงที่หทัยของดิฉัน ข้าแต่ท่านผู้เป็นมหามุนี ดิฉัน 
เป็นผู้มีลูกศรคือ ความโศกอันท่านถอนขึ้นได้แล้ว เป็นผู้เย็นสงบแล้ว 
ดิฉันจะไม , เศร้าโศก ไม่ร้องไห้อีกเพราะได้ฟ้งคำของท่าน. 

พระนางอุพพรี ฟ้งคำสุภาษิตของดาบสผู้เป็นสมณะนั้นแล้ว ถือบาตร 
และจีวรออกบวชเป็นบรรพชิต ครั้นออกบวชแล้วเจริญเมตตาจิต 
เพื่อเข้าถึงพรหมโลก พระนางอุพพรีนั้น เมื่อท่องเที่ยวไปสู่บ้านหนึ่ง 
จากบ้านหนึ่ง สู่นิคมและราชธานีทั้งหลาย ได้เสด็จสวรรคตที่บ้านอุรุเวลา 
พระนางเบื่อหน่ายความเป็นหญิง เจริญเมตตาจิตเพื่อบังเกิดในพรหมโลก 
จึงได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก. 

จบ อุพพรีเปตวัตถุที่ ๑๓. 

รวมเรื่องที่มีในอุพพรีวรรคนี้ คือ 

๑. สังสารโมจกเปตวัตถุ ๒. สารีปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ ๓. มัตตาเปติวัตถุ ๔. 

ทันทาเปตวัตถุ ๕. มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ ๖. กัฌหเปตวัตถุ ๗. ธนปาลเปตวัตถุ ๘. จูฬเสฏฐี 
เปตวัตถุ ๙. อังกุรเปตวัตถุ ๑๐. อุตตรมาตุเปตวัตถุ ๑๑. สุตตเปตวัตถุ ๑๒. กรรณมุณฑ 
เปตวัตถุ ๑๓. อุพพรีเปตวัตถุ. 

จบอุพฟรี'วรรคที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 163 

จูฬวรรคที่ ๓ 
๑. อภิชชมานเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตเปลือย 
โกสิยมหาอำมาตย์ของพระเจ้าพิมพิสาร ถามเปรตตนหนึ่งว่า 
[๑๑๑] ดูกรเปรต ท่านเป็นผู้เปลือยกาย มีร่างกายเป็นเปรตกึ่งหนึ่งทัดทรง 
ดอกไม้ ตกแต่งร่างกาย เดินไปในนั้าอันไม่ขาดสายในแม่นั้าคงคานี้ 
ท่านชักไปไหน ที่อยู่ของท่านอยู่ที่ไหน? 

เพื่อจะแสดงเนื้อความที่เปรตนั้น และโกสิยมหาอำมาตย์กล่าวแล้ว พระสังคีติกาจารย์ 
จึงกล่าวคาถาความว่า 

เปรตนั้นกล่าวว่า ข้าพเจ้าชักไปยังม้านจุนทัฏฐิละ อันอยู่ในระหว่าง 
แห่งวาสภคามกับเมืองพาราณสี แต่ม้านนั้นอยู่ใกล้เมืองพาราณสี ก็มหา 
อำมาตย์อันปรากฏชื่อว่าโกลิยะเห็นเปรตนั้นแล้ว ได้ให้ข้าวสัตดูและคู่ 
ผ้าสีเหลืองแก่เปรตนั้น เมื่อเรือหยุดเดิน ได้ให้ข้าวสัตดูและคู่ผ้าแก , 

อุบาสกเมื่อคู่ผ้าอันโกลิยะอำมาตย์ให้ช่างกัลบกแล้ว ผ้านุ่งผ้าห่มก็ปรากฏ 
แก , เปรตทันที ภายหลัง เปรตนั้นนุ่งห่มผ้าดีแล้ว ทัดทรงดอกไม้ตบแต่ง 
ร่างกายด้วยอาภรณ์ ทักษิณาย่อมเข้าไปสำเร็จแก่เปรตนั้น ผู้อยู่แล้วใน 
ที่นั้น เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู้มีปัญญา พึงให้ทักษิณาบ่อยๆ เพื่อ 
อนุเคราะห์แก่เปรตทั้งหลาย เปรตเหล่าอื่น บางพวกนุ่งผ้าขี้ริ้วขาดรุ่งริ่ง 
บางพวกนุ่งผม หลีกไปสู่ทิศน้อยใหญ่เพื่อหาอาหาร บางพวกวิ่งไปแม้ 
ในที่ไกลไม , ได้แล้วกลับมา บางพวกสลบแล้วเพราะความหิวกระหาย 
นอนกลิ้งไปบนพื้นดิน บางพวกล้มลงที่แผ่นดินในที่ตนวิ่งไปนั้นร้อง 
ไห้รํ่าไรว่า เมื่อก่อน เราทั้งหลายไม , ได้ทำกุศลไว้จึงได้ถูกไฟคือความหิว 
และความกระหายเผาอยู่ ดุจถูกไฟเผาแล้วในที่ร้อน เมื่อก่อน พวก 
เรามีธรรมอันลามก เป็นหญิงแม่เรือนมารดาทารกในตระกูล เมื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 164 

ไทยธรรมทั้งหลายมีอยู่ไม่กระทำพึงแก , ตน เออ ก็ข้าวและนามีมาก แต่ 
เราไม่กระทำการแจกจ่ายให้ทาน และไม , ได้ให้อะไรในบรรพชิตทั้งหลาย 
ผู้ปฏิบัติชอบ อยากทำแต่กรรมที่คนดีไม่พึงทำ เป็นคนเกียจคร้านใคร่แต่ 
ความสำราญและของที่อร่อย กินมาก ให้แต่เพียงโภชนะก้อนหนึ่ง 
ด่าตัดพ้อปฏิคาหกผู้รับอาหาร เรือน พวกทาสีทาสาและผ้าอาภรณ์ของ 
เราเหล่านั้น ไม่สำเร็จประโยชน์แก , พวกเรา กลายเป็นของคนอื่นไป 
หมด เรามีแต่ส่วนแห่งทุกข์ เราจุติจากเปรตนี้แล้ว จักไปเกิดในตระกูล 
อันตํ่าช้าเลวทราม คือ ตระกูลชักสาน ตระกูลช่างรถ ตระกูลนายพราน 
ตระกูลคนจัณฑาล ตระกูลคนกำพร้า ตระกูลช่างกัลบก นี้เป็นคติแห่ง 
ความตระหนี่ ส่วนทายกทั้งหลายผู้มีกุศลอันทำไว้แล้วในชาติก่อน 
ปราศจากความตระหนี่ ย่อมยังสวรรค์ให้บริบูรณ์ และย่อมยังนันทนวัน 
ให้สว่างไสวรื่นรมย์แล้วในเวชยันตปราสาทสำเร็จความปรารถนา ครั้น 
จุติจากเทวโลกแล้ว ย่อมเกิดในตระกูลสูง มีโภคะมาก คือ ในตระกูล 
แห่งบุคคลมีเรือนยอดและปราสาทราชมนเทียรมีบัลลังก์อันลาดแล้วด้วย 
ผ้าโกเชาว์ มีเหล่าบุรุษและสตรีถือพัดอันประดับแล้วด้วยแววหางนกยูง 
คอยพัดอยู่ ในเวลาเป็นทารกก็ทัดทรงดอกไม้ ตบแต่งร่างกาย หมู , 

ญาติและพี่เลี้ยงนางนมผลัดกันอุ้ม ไม่ต้องลงสู่พื้นดิน อันชนทั้งหลาย 
ผู้ปรารถนาความสุขเข้าไปบำรุงอยู่ทั้งเช้าและเย็นตลอดชาติ สวนใหญ่ 
แห่งเทวดาชาวไตรทศเทพชื่อว , านันทนวัน อันเป็นสถานไม่เศร้าโศก 
น่ารื่นรมย์นี้ย่อมไม่มีแก่ชนทั้งหลายผู้ไม , ไต้ทำบุญไว้ ย่อมมีแต่เฉพาะ 
เหล่าชนผู้มีบุญอันทำไว้แล้วเท่านั้น ความสุขในโลกนี้และในปรโลก 
ย่อมไม่มีแก , เหล่าชนผู้ไม่ทำบุญ ความสุขในโลกนี้และโลกหน้า ย่อมมี 
เฉพาะแก , เหล่าชนผู้ทำบุญไว้ ผู้ปรารถนาความเป็นสหายแห่งเทวดาชาว 
ไตรทศเทพ พึงทำบุญกุศลไว้ให้มาก เพราะว่าบุคคลผู้ทำบุญไว้แล้ว 
ย่อมบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์เพรียบพร้อมไปด้วยโภคสมบัติ. 

จบ อภิชชมานเปตวัตถุที่ ๑ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 165 

๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ 
ว่าด้วยเปรตญาติพระสานุวาสีเถระ 

[๑๑๒] พระเถระชาวกุณฑินครรูปหนึ่ง อยู่ที่ภูเขาสานุวาสึ มีนามว่า โปฏฐ 
ปาทะ เป็นสมณะผู้มีอินทรีย์ อันอบรมดีแล้ว มารดาบิดาและพี่ชายของ 
ท่านเกิดในยมโลก เสวยทุกขเวทนาเพราะทำกรรมลามก จึงไปจาก 
โลกนี้สู่เปตโลก เปรตเหล่านั้นถึงทุคติ มีช่องปากเท่ารูเข็ม ลำบากยิ่ง 
นัก เปลือยกายซูบผอม มีความเกรงกลัวสะดุ้งหวาดเสียวมาก มีการ 
งานทารุณ ไม , อาจแสดงตนแก่พระเถระได้ เปรตผู้เป็นพี่ชายของท่าน 
ตนเดียว เปลือยกายรีบไปนึ่งคุกเข่าประนมมือแสดงตนแก , พระเถระ 
พระเถระไม่ใส่ใจถึง เป็นผู้นึ่งเดินเลยไป เปรตนั้นจึงบอกให้พระเถระ 
รู้ว่า ข้าพเจ้าพี่ชายของท่านไปแล้วสู่เปตโลก ข้าแต่ท่านผู้เจริญ มารดา 
บิดาของท่านเกิดในยมโลกเสวยทุกข์ เพราะท่าบาปกรรม จึงไปจาก 
โลกนี้สู่เปตโลก เปรตผู้เป็นมารดาบิดาของท่านทั้งสองนั้น มีช่องปาก 
เท่ารูเข็ม ลำบากมาก เปลือยกาย ซูบผอม มีความเกรงกลัวสะดุ้ง 
หวาดเสียวมาก มีการงานทารุณ ไม , อาจแสดงตนแก่ท่าน ขอท่านจง 
เป็นผู้มีความกรุณา อนุเคราะห์แก , มารดาบิดา จงให้ทานแล้วอุทิศส่วน 
กุศลไปให้พวกเรา พวกเราผู้มีการงานอันทารุณ จักยังอัตภาพให้ 
เป็นไปได้เพราะทานอันท่านให้แล้ว พระเถระกับภิกษุอื่นอีก ๑๒ รูป 
เที่ยวไปบิณฑบาตแล้ว กลับมาประชุมในที่เดียวกัน เพราะเหตุแห่ง 
ภัตกิจ พระเถระจึงกล่าวกะภิกษุทั้งหมดนั้นว่า ขอท่านทั้งหลายจงให้ 
ภัตตาหารที่ท่านได้แล้วแก , ผมเถิด ผมชักท่าสังฆทานเพื่ออนุเคราะห์ญาติ 
ทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นจึงมอบถวายพระเถระ พระเถระนิมนต์สงฆ์ 
ถวายสังฆทานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้มารดาบิดาและพี่ชาย ด้วยอุทิศ 
เจตนาว่า ขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเรา ขอญาติทั้งหลาย 
จงมีความสุขเถิด ในลำดับที่อุทิศให้นั่นเอง โภชนะอันประณีต สมบูรณ์ 
มีแกงและกับหลายอย่าง เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้น ภายหลัง เปรต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 166 

ผู้เป็นพี่ชายมีผิวพรรณดี มีกำลัง มีความสุข ได้ไปแสดงตนแก่พระเถระ 
แล้วกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ โภชนะอันมากมายที่พวกข้าพเจ้าได้แล้ว 
แต่ขอท่านจงดูข้าพเจ้าทั้งหลายยังเป็นคนเปลือยกายอยู่ ขอท่านจง 
พยายามให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ผ้านุ่งผ้าห่มด้วยเถิด พระเถระเลือกเก็บ 
ผ้าจากกองหยากเยื่อเอามาท่าจีวรแล้ว ถวายสงฆ์อันมาแล้วจากจาตุรทิศ 
ครั้นถวายแล้วได้อุทิศส่วนกุศลให้มารดาบิดาและพี่ชาย ด้วยอุทิศเจตนา 
ว่า ขอทานนี้จงสำเร็จแก , ญาติทั้งหลาย ขอพวกญาติของเราจงมีความ 
สุขเถิด ในลำดับแห่งการอุทิศนั่นเอง ผ้าทั้งหลายได้เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่า 
นั้น ภายหลัง เปรตเหล่านั้นนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยแล้วได้มาแสดงตนแก่ 
พระเถระกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายมีผิวพรรณดี มีกำลัง 
มีความสุข มีผ้านุ่งผ้าห่มมากกว่าผ้าที่มี , ในแคว้น 1 ของพระเจ้านันทราช 
ผ้านุ่งผ้าห่มทั้งหลายของพวกเรา ไพบูลย์และมีค่ามาก คือ ผ้าไหม ผ้า 
ขนสัตว์ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ็าย ผ้าป่าน ผ้าด้ายแกมไหม ผ้าเหล่านั้น 
แขวนอยู่ในอากาศ ข้าพเจ้าทังหลายเลือกนุ่งห่มแต่ผืนที่พอใจ (แต่ว่า 
พวกข้าพเจ้ายังไม่มีม้านเรือนอยู่) ขอท่านจงพยายามให้พวกข้าพเจ้าได้ 
บ้านเรือนเถิด พระเถระสร้างกุฎีอันมุงด้วยใบไม้ แล้วได้ถวายสงฆ์ซึ่ง 
มาแต่จาตุรทิศครั้นแล้วได้อุทิศส่วนกุศลให้มารดาบิดาและพี่ชาย ด้วย 
อุทิศเจตนาว่า ขอผลแห่งการถวายกุฎีนี้ จงสำเร็จแก , พวกญาติของเรา 
ขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิด ในลำดับแห่งการอุทิศนั่นเอง เรือน 
ทั้งหลาย คือ ปราสาทและเรือนอย่างอื่นๆ อันบุญกรรมกำหนด 
แบ่งไว้เป็นส่วนๆ เกิดขึ้นแล้วแก่เปรตเหล่านั้น เรือนของพวกเรา 
ในเปตโลกนี้ไม , เป็นเช่นกับเรือนในมนุษยโลก เรือนของพวกเราใน 
เปตโลกนี้งามรุ่งเรืองสว่างไสวไปทั่วทั้ง ๘ ทิศ เหมือนเรือนในเทว 
โลกแต่พวกเรายังไม่มีนี้าดื่ม ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงพยายามให้ 
พวกข้าพเจ้าได้ดื่มนี้าด้วยเถิด พระเถระจึงตักนี้าเต็มธรรมกรก แล้ว 
ถวายสงฆ์ซึ่งมาแต่จาตุรทิศ ครั้นแล้วได้อุทิศส่วนกุศลให้มารดาบิดาและ 
พี่ชาย ด้วยอุทิศเจตนาว่า ขอผลทานนี้จงสำเร็จแก , พวกญาติของเรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 167 

ขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิด ในลำดับแห่งการอุทิศนั่นเอง นํ้า 
ดื่มคือสระโบกขรณี กว้าง ๔ เหลี่ยม ลึก มีนาเย็น มีท่าราบเรียบดี 
นํ้าเย็นมีกลิ่นหอมหาที่เปรียบมิได้ ดารดาษด้วยกอปทุมและอุบล เต็ม 
ด้วยละอองเกสรบัวอันล่วงบนวารี ได้เกิดขึ้น เปรตเหล่านั้นอาบและ 
ดื่มกินในสระนั้นแล้ว ไปแสดงตนแก , พระเถระแล้วกล่าวว่า ข้าแต่ท่าน 
ผู้เจริญ นั้าดื่มของพวกข้าพเจ้ามากเพียงพอแล้ว บาปย่อมเผล็ดผลเป็น 
ทุกข์แก , พวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าพากันเที่ยวไปลำบากในภูมิภาคอันมี 
ก้อนกรวดและหน่อหญ้าคา ขอท่านพยายามให้พวกข้าพเจ้าได้ยานอย่าง 
ใดอย่างหนึ่งเถิด พระเถระได้รองเท้าแล้ว ถวายสงฆ์ซึ่งมาแต่จาตุรทิศ 
ครั้นแล้วอุทิศส่วนกุศลให้มารดาบิดาและพี่ชาย ด้วยอุทิศเจตนาว่า ขอ 
ผลทานนี้จงสำเร็จแก่พวกญาติของเรา ขอพวกญาติของเราจงมีความสุข 
เถิด ในลำดับแห่งการอุทิศนั่นเอง เปรตทั้งหลายได้พากันมาแสดงตน 
ให้ปรากฏด้วยรถ แล้วกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พวกข้าพเจ้าเป็นผู้อัน 
ท่านอนุเคราะห์แล้ว ด้วยการให้ข้าว ผ้านุ่งผ้าห่ม เรือน นี้าดื่ม และ 
ยาน เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงมาเพื่อจะไหว้ท่านผู้เป็นมุนีมี 
ความกรุณาในโลก. 

จบ สานุวาสีเถรเปตวัตถุที่ ๒. 

๓. รถการีเปตวัตถุ 

ว่าด้วยผลกรรมทำให้ได้อยู่ร่วมกับนางเวมานิกเปรต 
มาณพคนหนึ่งถามนางเวมานิกเปรตตนหนึ่งว่า 

[๑๑๓] ดูกรนางเทวีผู้มีอานุภาพมาก ท่านขึ้นสู่วิมานมีเสาเป็นวิการแล้วไพฑูรย์ 
งามผุดผ่อง มีรูปภาพอันวิจิตรต่างๆ อยู่ในวิมานนั้น ดุจพระจันทร์ 
ในวันเพ็ญ งามโชติช่วงในท้องฟ้า ฉะนั้น อนึ่ง รัศมีของท่านมีสึดัง 
ทองคำ ท่านมีรปร่างอันอดมน่าดน่าชมยิ่งนัก นั่งอย่แต่ด้เดียวบนบัลลังก์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 168 

อันประเสริฐมีค่ามาก สามีของท่านไม่มีหรือ ก็สระโบกขรณีของท่าน 
เหล่านี้มีอยู่โดยรอบ มีกอบัวต่างๆ เป็นอันมาก มีบัวขาวมาก เกลื่อน 
กล่นด้วยทรายทองโดยรอบ ในสระโบกขรณีนั้น หาเปือกตมและ 
จอกแหนมิได้ มีหงส์น่าดูน่าชมน่ารื่นรมย์ใจเที่ยวเลาะเวียนไปในนั้า 
ทุกเมื่อ หงส์ทั้งปวงนั้นมีเสียงไพเราะพากันมาประชุมรํ่าร้องอยู่ เสียง 
รํ่าร้องแห่งหงส์ในสระโบกขรณีของท่าน มิได้ขาดเสียง ดุจเสียง 
กลอง ท่านมียศงามรุ่งเรือง ลงนั่งอยู่ในเรือ ท่านมีคิ้วโก่งดำดี มีหน้า 
ยิ้มแย้มพูดจาน่ารักใคร่ มีอวัยวะทั้งปวงงามรุ่งเรืองยิ่งนัก วิมานของ 
ท่านนี้ปราศจากละอองธุลี ตั้งอยู่ที่ภาคพื้นอันราบเรียบ มีสวนนันทวัน 
อันให้เกิดความยินดีเพลิดเพลินเจริญใจ ดูกรนารีผู้มีรูปร่างน่าดูน่าชม 
เราปรารถนาเพื่อจะอยู่บันเทิงกับท่านในสวนนันทวันของท่านนี้. 

นางเวมานึกาเปรตกล่าวว่า 

ท่านจงท่ากรรมอันจะให้ท่านได้เสวยผลในวิมานของเรานี้และจิตของ 
ท่านจงน้อมมาในวิมานนี้ด้วย ท่านท่ากรรมอันบันเทิงในที่นี้แล้วจักได้ 
อยู่รวมกับเราสมความประสงค์ มาณพนั้นรับคำนางเวมานึกเปรตนั้นแล้ว 
จึงได้ท่ากรรมอันเป็นกุศล อันส่งผลให้เกิดในวิมานนั้น ครั้นแล้วได้ 
เข้าถึงความเป็นสหายของนางเวมานึกเปรตนั้น. 

จบ รถการีเปตวัตถุ ที่ ๓. 

จบ ภาณวารที่ ๒. 

๔. ภุสเปตวัตถุ 

ว่าด้วยบุพกรรมของเปรต ๔ ตน 

พระมหาโมคกัลลานเถระ ได้ถามบุพกรรมของเปรตทั้ง ๔ ด้วยคาถานี้ความว่า 
[๑๑๔] ท่านทั้ง ๔ นี้คนหนึ่งกอบเอาแกลบข้าวสาลีที่ไฟลุกโชนโปรยใส่ 
ศีรษะของตนเอง อีกคนหนึ่งทุบศีรษะของตนด้วยฆ้อนเหล็ก ส่วน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 169 

คนที่เป็นหญิงเอาเล็บจิกหลังกินเนื้อและเลือดของตนเอง ส่วนท่านกิน 
คูถอันเป็นของไม่สะอาดไม , น่าปรารถนา นี้เป็นวิบากแห่งกรรมอะไร? 

ภรรยาของพ่อค้าโกงตอบว่า 

เมื่อชาติก่อน ผู้นื้เป็นบุตรของดิฉัน ได้ตีศีรษะของฉันผู้เป็นมารดา 
ผู้นื้เป็นสามีของดิฉัน เป็นพ่อล้าโกงข้าวเปลือกปนแกลบ ผู้นื้เป็นลูก 
สะใภ้ของดิฉัน ลักกินเนื้อแล้วกลับหลอกลวงด้วยมุสาวาท ดิฉันเมื่อ 
เกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลก เป็นหญิงแม่เรือน เป็นใหญ่กว่าสกุล 
ทั้งปวง เมื่อสิ่งของมีอยู่ เหล่ายาจกขอแล้ว เก็บซ่อนไว้เสีย ไม , ได้ให้ 
อะไรจากของที่มีอยู่ ปกปิดไว้ด้วยมุสาวาทว่า ของนี้ไม่มี , ในเรือน'ของเรา 
ล้าเราปกปิดของที่มีไว้ ขอคูถจงเป็นอาหารของเรา ภัตแห่งข้าวสาลีอัน 
มีกลิ่นหอม ย่อมกลับกลายเป็นคูถเพราะวิบากแห่งกรรม คือ มุสาวาท 
ของดิฉัน ก็กรรมทั้งหลายไม , ไร้ผล กรรมนั้นย่อมไม่สาบสูญ เพราะ 
ฉะนั้นดิฉันจึงกินและดื่มแต่มูตรคูถอันมีกลิ่นเหม็น มีหนอน. 

จบ ภุสเปตวัตถุที่ ๔. 

๕. กุมารเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของกุมารเปรต 

เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น พระสังคีติกาจารย์ได้กล่าวคาถา ๗ คาถา ความว่า 
[๑๑๕] พระญาณของพระสุคตศาสดาน่าอัศจรรย์ เป็นเหตุให้พระองค์ทรง 
พยากรณ์บุคคลว่า บุคคลบางคนมีบุญมาก บางคนมีบุญน้อย ได้ลูก 
ต้องคฤหบดีผู้นื้เมื่อยังเป็นเด็ก ลูกเขาทั้งไว้ในป่าช้า เป็นอยู่ได้ด้วยนั้า 
นมจากนึวมือตลอดราตรี ยักษ์และภูตปีศาจ หรืองูเล็กงูใหญ่ ก็ไม , 

เบียดเบียนเด็กผู้มีบุญอันได้ท่าไว้แล้ว แม้สุนัขทั้งหลายก็พากันมาเลีย 
เค้าทั้งสองของเด็กนี้ ฝงกาและสนัขจิ้งจอก ก็พากันมาเดินเวียนรักษา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 170 

ฝูงนกก็พากันมาคาบเอามลทินครรภ์ไปทิ้ง ส่วนฝูงกาพากันมานำเอาขี้ตา 
ไปทิ้ง มนุษย์และอมนุษย์ไรๆ มิได้จัดแจงรักษาเด็กนี้หรือใครๆ ที่ 
จะทำเมล็ดพรรณผักกาดให้เป็นยามิได้มี และไม , ได้ถือเอาการประกอบ 
ฤกษ์ยามทิ้งไม , ได้เรี่ยรายซึ่งข้าวเปลือกทิ้งปวง พระผู้มีพระภาคผู้อันเทวดา 
และมนุษย์บูชาแล้ว มีพระปัญญากว้างขวาง ได้ทอดพระเนตรเห็นเด็ก 
อันบุคคลนำมาทิ้งไว้ในป่าช้าในราตรี ผู้ถึงแล้วซึ่งความทุกข์อย่างยิ่งเช่น 
นี้เหมือนก้อนแห่งเนยใสหวั่นไหวอยู่ มีความสงสัยว่ารอดหรือไม่รอด 
หนอ เหถืออยู่แต่สักว่าชีวิต ครั้นแล้วได้ทรงพยากรณ์ว่า เด็กคนนี้ชัก 
เป็นผู้มีตระกูลสูง มีโภคสมบัติในพระนครนี้. 

พวกอุบาสกผู้ยืนอยู่ในที่ใกล้พระศาสดาทูลถามว่า 

อะไรเป็นวัตรเป็นพรหมจรรย์ของเขา นี้เป็นวิบากแห่งวัตร 

หรือพรหมจรรย์ที่เขาประพฤติแล้วเช่นไร เขาถึงความพินาศเช่นนี้แล้ว 

จักเสวยความสำเร็จเช่นนั้น เพราะกรรมอะไร? 

พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า 

เมื่อก่อน มหาชนทำการบูชาอย่างโอฬารแก่ภิกษุสงฆ์ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็น 
เป็นประธาน เด็กนั้นมิได้มีจิตเอื้อเฟิอในการบูชา ได้กล่าววาจาหยาบ 
คายอันมิใช่สัตบุรุษ ภายหลังเด็กนั้นถามมารดาตักเตือนให้กลับความวิตก 
อันลามกนั้นแล้ว กลับได้!]ติและความเลื่อมใส ได้บำรุงพระตถาคตซึ่ง 
ประทับอยู่ ณ วิหารเชตวัน ด้วยข้าวยาคู ๗ วัน ข้อนั้นเป็นวัตรเป็น 
พรหมจรรย์ของเขา นี้เป็นวิบากแห่งวัตรและพรหมจรรย์ที่เขาประพฤติ 
แล้วนั้น เขาถึงความพินาศเช่นนั้นแล้ว จักได้ความสำเร็จเช่นนั้น เขา 
ตั้งอยู่ในมนุษย์โลกนี้สิ้นร้อยปี เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกามคุณทิ้งปวง 
เมื่อตายไปจักเข้าถึงความเป็นสหายแห่งท้าววาสวะ ในสัมปรายภพ. 

จบ กุมารเปตวัตถุที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 171 
๖. เสรินึเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเสรินีเปรต 
อุบาสกคนหนึ่งถามนางเปรตเสรินีว่า 

[๑๑๖] ท่านเปลือยกาย มีผิวพรรณน่าเกลียด ซูบผอม สะพรั่งไปด้วยเสันเอ็น 
ผอมยิ่งนักจนเห็นแต่ซี่โครง ท่านเป็นใครมายืนอยู่ที่นี้? 

นางเปรตเสรินีตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็นเปรต ตกทุกข์ เกิดในยมโลก ทำกรรม 
อันลามกไว้ จึงไปจากโลกนี้สู่เปตโลก. 

อุบาสกถามว่า 

ท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือเพราะวิบากแห่งกรรม 
อะไร ท่านจึงไปจากโลกนี้สู่เปตโลก? 

นางเปรตเสรินีตอบว่า 

เมื่อสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่งอันหาโทษมิได้ มีอยู่ ดิฉันลูกความ 
ตระหนี่ครอบงำ จึงไม , สั่งสมบุญแม้เพียงกึ่งมาสก เมื่อไทยธรรมมีอยู่ 
ไม่ทำที่พึ่งแก , ตน ดิฉันหิวนี้าเข้าไปใกล้แม่นี้า แม่นี้ากลับว่างเปล่าไป 
ในเวลาร้อน ดิฉันเข้าไปสู่ร่มไม้ ร่มไม้กลับกลายเป็นแดดไป ทั้งลมก็ 
กลับกลายเป็นเปลวไฟเผาร่างกายของดิฉันฟุงไป ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
ดิฉันควรจะเสวยทุกข์มีความกระหายเป็นต้น ตามที่กล่าวมาแล้วนี้และ 
ทุกข์อย่างอื่นอันชั่วช้าทารุณกว่านั้น ท่านไปถึงหัตถินีนครแล้ว ขอช่วย 
บอกแก , มารดาของดิฉันว่า เราเห็นธิดาของท่านตกทุกข์ เกิดในยมโลก 
เขาไปจากโลกนี้สู่เปตโลก เพราะทำบาปกรรมไว้ ทรัพย์ของดิฉันมีอยู่ 
๔ แสน ดิฉันซ่อนไว้ภายใต้เตียง ไม , ได้บอกใครๆ ขอมารดาของดิฉัน 
จงลือเอาทรัพย์จากที่ซ่อนไว้นั้น ให้ทานบ้าง เลี้ยงชีวิตบ้าง ครั้นให้ทาน 
แล้ว ขอจงอุทิศส่วนบุญมาให้แก่ดิฉันบ้าง เมื่อนั้นจะมีความสุข สำเร็จ 
ความประสงค์ทั้งปวง อุบาสกนั้นรับคำของนางเปรตเสรินึแล้วกลับไปสู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 172 

หัตถินีนคร บอกแก่มารดาของนางว่า ข้าพเจ้าเห็นนางเสรินึธิดาของ 
ท่าน เขาตกทุกข์ เกิดในยมโลก เพราะได้ทำกรรมชั่วไว้ จึงไปจากโลกนี้ 
สู่เปตโลก นางได้สั่งฉันในที่นั้นว่า ท่านไปถึงหัตถินีนครแล้ว จงบอก 
แก่มารดาของดิฉันด้วยว่า ธิดาของท่านเราเห็นแล้ว ตกทุกข์ เกิดอยู่ 
ในยมโลก เพราะทำกรรมชั่วไว้จึงไปจากโลกนี้สู่เปตโลก ทรัพย์ของดิฉัน 
มีอยู่ ๔ แสน ดิฉันซ่อนไว้ภายในใต้เตียงไม , ได้บอกแก่ใครๆ ขอมารดา 
ของดิฉัน จงถือเอาทรัพย์จากที่ซ่อนนั้นมาให้ทานบ้าง เลี้ยงชีวิตบ้าง 
ครั้นให้ทานแล้ว ขอจงอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ดิฉัน เมื่อนั้น ดิฉันจักมี 
ความสุขสำเร็จความประสงค์ทั้งปวง ก็มารดาของนางเปรตเสรินึนั้น ถือ 
เอาทรัพย์ที่นางเปรตเสรินีซ่อนไว้นั้นมาให้ทาน ครั้นแล้วอุทิศส่วนบุญ 
ไปให้นางเปรตเสรินึ นางเปรตเสรินีเป็นผู้มีความสุข แบ้มารดาของนาง 
ก็เป็นอยู่สบาย. 

จบ เสรินีเปตวัตถุที่ ๖. 

๗. มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๑ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตพรานเนื้อที่ ๑ 
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึ่งว่า 

[๑๑๗] ท่านเป็นคนหนุ่มแน่น ห้อมล้อมด้วยเทพบุตรและเทพธิดารุ่งเรืองอยู่ด้วย 
กามคุณ อันให้เกิดความกำหนัดยินดีในราตรี เสวยทุกข์ในกลางวัน 
ท่านได้ทำกรรมอะไรไว้ในชาติก่อน? 

เปรตนั้นตอบว่า 

เมื่อก่อน กระผมเป็นพรานเนื้อ อยู่ที่ภูเขาวงกตอันเป็นที่รื่นรมย์ ใกล้ 
กรุงราชคถุห์ เป็นผู้มีฝ่ามือเปือนโลหิต เป็นคนหยาบช้าทารุณมีใจประ 
ทุษร้ายในสัตว์เป็นอันมาก ผู้ไม่กระทำความโกรธเคือง ยินดีแต่ในการ 
เบียดเบียนสัตว์อื่น เป็นผู้สำรวมแล้วด้วยกาย วาจา ใจ เป็นนิตย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 173 

อุบาสกคนหนึ่งผู้เป็นสหายของกระผม เป็นคนใจดีมีศรัทธา ก็อุบาสก 
คนนั้น เป็นคนเอ็นดูกระผม ห้ามกระผมอยู่เนืองๆ ว่า อย่าทำบาปกรรม 
เลย พ่อเอ๋ย อย่าไปทุคติเลย ถ้าท่านปรารถนาความสุขในโลกหน้า 
จงงดเว้นการฆ่าสัตว์อันเป็นการไม่สำรวมเสียเถิด กระผมฟ้งคำ 1 ของ 
สหายผู้หวังดีมีความอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์นั้นแล้ว ไม , ทำตามคำ 
สั่งสอนทั้งสิ้น เพราะกระผมเป็นคนไม , มีปัญญา ยินดีแล้วในบาปตลอด 
กาลนาน สหายผู้มีปัญญาดีนั้น แนะนำกระผมให้ตั้งอยู่ในความสำรวม 
ด้วยความอนุเคราะห์ว่า ล้าท่านฆ่าสัตว์ในกลางวันส่วนกลางคืนจงงดเว้น 
เสียกระผมจึงฆ่าสัตว์แต่เฉพาะกลางวัน กลางคืนเป็นผู้สำรวมงดเว้น 
เพราะฉะนั้นกลางคืนกระผมจึงได้รับความสุข กลางวันได้เสวยทุกข์ ถูก 
สุนัขรุมกัดกิน คือ กลางคืนได้เสวยทิพยสมบัติ ด้วยผลแห่งกุศลกรรม 
นั้น ส่วนกลางวันฝูงสุนัขมีจิตเดือดดาล พากันห้อมล้อมกัดกินกระผม 
รอบด้าน ก็ชนเหล่าใดผู้มีความเพียรเนืองๆ บากบั่นมั่นในศาสนาของ 
พระสุคต กระผมเข้าใจว่าชนเหล่านั้นจักได้บรรลุอมตบทอันปัจจัยอะไรๆ 
ปรุงแต่งไม , ได้อย่างแน่นอน. 

จบ มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๗. 

๘. มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๒ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตพรานเนื้อที่ ๒ 
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึ่งว่า 

[๑๑๘] ท่านรื่นรมย์อยู่ในเรือนยอดและปราสาท บนบัลลังก์อันปูลาดด้วยผ้าขน 
สัตว์ ด้วยดนตรีเครื่อง ๕ อันบุคคลประโคมแล้ว ภายหลังเมื่อสิ้นราตรี 
พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ท่านเข้าไปเสวยทุกข์เป็นอันมากอยู่ในป่าช้า ท่านทำ 
กรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจหรือ เพราะวิบากแห่งกรรมอะไร 
ท่านจึงได้เสวยทุกข์เช่นนี้? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 174 
เปรตนั้นตอบว่า 

เมื่อก่อน กระผมเป็นพรานเนื้อ อยู่ที่ภูเขาวงกตอันเป็นที่รื่นรมย์ ใกล้ 
กรุงราชคถุห์เป็นคนหยาบช้าทารุณ ไม , สำรวมกาย วาจา ใจ อุบาสก 
คนหนึ่งผู้เป็นสหายของกระผมเป็นคนใจดีมีศรัทธา มีภิกษุผู้คุ้นเคยของ 
เขาเป็นสาวกของพระโคดม ก็อุบาสกนั้นเอ็นดูกระผม ห้ามกระผม 
เนืองๆ ว่าอย่าทำบาปกรรมเลย พ่อเอ๋ย อย่าไปทุคติเลย ล้าสหาย 
ปรารถนาความสุขในโลกหน้า จงงดเว้นการฆ่าสัตว์อันเป็นการไม่สำรวม 
เสียเถิด -.. กระผมเข้าใจว่า ชนเหล่านั้นชักได้บรรลุอมตบทอันปัจจัย 
อะไรๆ ปรุงแต่งไม , ได้เป็นแน่. 

จบ มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๘. 

๙. กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตผู้พิพากษาโกง 
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึ่งว่า 

[๑๑๙]ตัวท่านทัดทรงดอกไม้ใส่ชฎาสวมกำไลทองลูบไล้ด้วยจุรณจันทร์ 
มีสึหน้าผ่องใส งดงามดุจสึพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาบนอากาศ มีนางฟ้า 
หมื่นหนึ่งเป็นบริวารบำรุงบำเรอท่าน นางฟ้าเหล่านั้นล้วนสวมกำไลทอง 
นุ่งห่มผ้าอันขลิบด้วยทองคำ ท่านเป็นผู้มีอานุภาพมาก มีรูปเป็นที่ให้ 
เกิดขนชูชันแก , ผู้พบเห็น แต่ท่านจิกเนื้อที่หลังของตนกินเป็นอาหาร 
ท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือเพราะวิบากแห่งกรรม 
อะไร ท่านจึงจิกเนื้อหลังของตนเองกินเป็นอาหาร? 

เปรตนั้นตอบว่า 

กระผมได้ประพฤติทุจริตด้วยการส่อเสียด พูดเท็จและหลอกลวง เพื่อ 
ความฉิบหายแก่ตนในมนุษยโลก กระผมไปแล้วสู่บริษัทในมนุษยโลกนั้น 
เมื่อเวลาควรจะพูดความจริงปรากฏแล้ว ละเหตุละผลเสีย ประพฤติ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 175 

คล้อยตามอธรรม ผู้ใดประพฤติทุจริตมีคำส่อเสียดเป็นต้น ผู้นั้นต้อง 
จิกเนื้อหลังของตนกิน เหมือนกระผมจิกเนื้อหลังของตนกินในวันนี้ 
ฉะนั้น ข้าแต่พระนารทะ ทุกข์ที่กระผมได้รับอยู่นี้ท่านได้เห็นเอง 
แล้ว ชนใดเป็นคนฉลาด มีความอนุเคราะห์ ชนเหล่านั้นพึงกล่าว 
ตักเตือนว่า ท่านอย่าพูดส่อเสียด อย่าพูดเท็จ อย่าเป็นผู้มีเนื้อหลัง 
ของตนเป็นอาหารเลย. 

จบ กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุที่ ๙. 

๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของธาตุริวัณณเปรต 
พระมหากัสสปเถระถามเปรตตนหนึ่งว่า 

[๑๒๐] ท่านยืนอยู่ในอากาศ มีกลิ่นเน่าเหม็นพึงไปและหมู , หนอนพากันบ่อน 
ฟอนกินปาก อันมีกลิ่นเหม็นเน่าของท่าน เมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไร 
ไว้ เพราะการพึงไปแห่งกลิ่นเหม็นนั้นนายนึรยบาลถือเอาศาตรามาเฉือน 
ปากของท่านเนืองๆ รดท่านด้วยนี้าแสบแล้วเชื่อดเนื้อไปพลาง ท่านทำ 
กรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจหรือ เพราะวิบากแห่งกรรมอะไร 
ท่านจึงได้ประสบความทุกข์อย่างนี้? 

เปรตนั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ เมื่อก่อน กระผมเป็นอิสรชนอยู่ที่ภูเขาวงกตอัน 
เป็นที่รื่นรมย์ ใกล้กรุงราชคถุห์ เป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก 
มากมาย แต่กระผมได้ห้ามปรามภรรยาธิดา และลูกสะใภ้ของกระผม 
ซึ่งพากันนำพวงมาลาดอกอุบลและเครื่องลูบไล้อันหาค่ามิได้ไปสู่สถูป 
เพื่อบูชา บาปนั้นกระผมได้ท่าไว้แล้ว จึงได้เสวยทุกขเวทนาเห็นประจักษ์ 
และชักหมกไหม้อยู่ในนรกอันหยาบช้าทารุณ ๘๖,๐00 ปี เพราะติเตียน 
การบชาพระสถป ก็เมื่อการบชาและการฉลองพระสถปของพระอรหันต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 176 

สัมมาส้มพุทธเจ้า อันมหาชนให้เป็นไปอยู่ ชนเหล่าใดมาประกาศโทษ 
แห่งการบูชาพระสถูปนั้น เหมือนกระผม ชนเหล่านั้นพึงห่างเหินจากบุญ 
ขอท่านจงดู ชนทั้งหลายซึ่งทัดทรงดอกไม้ตบแต่งร่างกายเหาะมาทาง 
อากาศเหล่านี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใส เป็นผู้มั่งคั่งมียศเสวยอยู่ซึ่งวิบาก 
แห่งการบูชาด้วยดอกไม้ ชนทั้งหลายผู้มีปัญญา ได้เห็นผลอันน่าอัศจรรย์ 
น่าขนพองสยองเกล้าอันไม , เคยมีนั้นแล้ว ย่อมท่าการนอบน้อมวันทาพระ 
มหามุนีนั้น กระผมไปจากเปตโลกนี้แล้ว ได้กำเนิดเป็นมนุษย์ชักเป็นผู้ 
ไม่ประมาท ท่าการบูชาพระสถูปเนืองๆ เป็นแน่แท้. 

จบ ธาตุวิวัณณเปตวัตถุที่ ๑๐. 


รวมเรื่องที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. อภิชชมานเปตวัตถุ ๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ ๓. รถการีเปตวัตถุ ๔. ภุสเปตวัตถุ 
๕. กุมารเปตวัตถุ ๖. เสรินีเปตวัตถุ ๗. มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๑ ๘. มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๒ 
๙. กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุ ๑๐. ธาตุริวัณณเปตวัตถุ. 

จบ จูฬวรรคที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 177 

มหาวรรคที่ ๔. 

๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ 

ว่าด้วยพระเจ้าอัมพสักขระทรงสนทนากับเปรตเปลือย 
[๑๒๑] มีนครของชาววัชชีนครหนึ่งนามว่าเวสาลี ในนครเวสาลีนั้นมีกษัตริย์ 
ลิจฉวีทรงพระนามว่าอัมพสักขระ ได้ทอดพระเนตรเห็นเปรตตนหนึ่ง 
ที่ภายนอกพระนคร มีพระประสงค์จะทรงทราบเหตุ จึงตรัสถามเปรต 
นั้นในที่นั้นนั่นเองว่า การนอน การนึ่ง การเดินไปเดินมา การลิ้ม 
การดื่ม การเคี้ยว การนุ่งห่ม แม้หญิงบำเรอของบุคคลผู้ถูกเสียบไว้บน 
หลาวนี้ ย่อมไม่มี ชนเหล่าใดผู้เป็นญาติ เป็นมิตรสหาย เคยเห็น 
เคยฟิงร่วมกันมา เคยมีความเอ็นดูกรุณา ของบุคคลใดมีอยู่ในกาลก่อน 
เดี๋ยวนี้ชนเหล่านั้นแม้จะเยี่ยมเยียนบุคคลนั้นก็ไม , ได้ บุรุษนี้มีตนอันญาติ 
เป็นต้นสละแล้ว มิตรสหายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ตกยาก พวกมิตรสหาย 
ทราบว่าผู้ใดขาดแคลน ย่อมละทิ้งผู้นั้น และเห็นใครมั่งคั่งบริบูรณ์ก็พา 
กันไปห้อมล้อม คนที่มั่งคั่งด้วยสมบัติ ย่อมมีมิตรสหายมาก ส่วน 
บุคคลผู้เสื่อมจากทรัพย์สมบัติ เป็นผู้ แด เคืองด้วยโภคะ ย่อมหามิตร 
สหายยาก [นี้เป็นธรรมดาของโลก] บุรุษผู้ถูกหลาวเสียบนี้มีร่างกาย 
เปือนด้วยเลือดตัวทะลุเป็นช่องๆ ชีวิตของบุรุษนี้จักดับไปในวันนี้พรุ่งนี้ 
เหมือนหยาดนั้าค้างอัน ติด อยู่บนปลายหญ้า ฉะนั้น เมื่อเป็นอย่างนี้ 
เพราะเหตุไร ท่านจึง พูด กะบุรุษผู้ถึงความลำบากอย่างยิ่ง นอนหงายอยู่ 
บนหลาวไม้สะเดาเช่นนี้ว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ ขอท่านจงมีชีริตอยู , เถิด การ 
ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเป็นของประเสริฐ. 

เปรตนั้นกราบทูลว่า 

ข้าแต่พระราชา บุรุษนี้เป็นสายโลหิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ระลึกชาติ 
ก่อนข้าพระองค์เห็นแล้วมีความกรณาแก , เขาว่าขออย่าให้บรษผ้เลวทรามนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 178 

ไปตกนรกเลย ข้าแต่กษัตริย์ลิจฉวี บุรุษผู้ทำกรรมชั่วนี้ จุติจากอัตภาพนี้ 
แล้ว จักเข้าถึงนรกอันยัดเขียดไปด้วยสัตว์ผู้ทำบาป เป็นสถานร้ายกาจ 
มีความเร่าร้อนมาก เผ็ดร้อนให้เกิดความน่ากลัว หลาวนี้ประเสริฐกว่า 
นรกนั้นตั้งหลายพันเท่า ขออย่าให้บุรุษนี้ไปตกนรกอันมีแต่ความทุกข์ 
โดยส่วนเดียว เผ็ดร้อน ให้เกิดความน่ากลัวมีความทุกข์กล้าแข็งอย่าง 
เดียว บุรุษนั้ฟิงคำของข้าพระองค์อย่างนี้แล้ว ประหนึ่งว่าข้าพระองค์ 
น้อมเข้าไปสู่ทุกข์ในนรกนั้น จะพึงสละชีวิตของตนเสีย เพราะฉะนั้น 
ข้าพระองค์จะไม , พูดในที่ใกล้เขา ด้วยหวังว่า ชีวิตของบุรุษนี้อย่าได้ดับ 
ไปเสียเพราะคำของข้าพระองค์เลย เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงพูดว่า 
ขอท่านจงมีชีวิตอยู่เถิด การมีชีวิตอยู่เป็นของประเสริฐ. 

เมื่อเปรตแสดงความประสงค์ของตนอย่างนี้แล้ว พระราชาทรงขอโอกาสเพื่อจะ 
ตรัสถามความเป็นไปของนางเปรตนั้นอีก จึงได้ตรัสพระคาถานี้ความว่า 

เรื่องของบุรุษนี้เรารู้แล้ว แต่เราปรารถนาจะถามท่านถึงเรื่องอื่น ล้าท่าน 
ให้โอกาสแก่เรา เราจะขอถามท่าน และท่านไม่ควรโกรธเรา. 

เปรตนั้นกราบทูลว่า 

ข้าพระองค์ได้ให้ปฏิญาณไว้ในกาลนั้นแน่นอนแล้ว การไม่บอกย่อมมีแก , 

ผู้ไม่เลื่อมใส ษัดนี้ข้าพระองค์มีวาจาที่ควรเชื่อถือได้ แม้โดยพระองค์ 
จะไม , ทรงเลื่อมใส เพราะเหตุนั้น ขอเชิญพระองค์ตรัสถามข้าพระองค์ 
ตามพระประสงค์เถิด ข้าพระองค์จะกราบทูลตามที่สามารถจะกราบทูล 

ไๅ V 

เด. 

เมื่อเปรตให้โอกาสเช่นนั้นแล้ว พระเจ้าอัมพสักขระจึงตรัสถามว่า เราเห็น 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจักษุ เราควรเชื่อสิ่งนั้นแม้ทั้งสิ้น ถ้าเราเห็นสิ่งนั้น 
แล้วไม่เชื่อ ก็ขอให้ลงโทษถอดยศเราเถิดท่าน. 

เปรตนั้นทูลว่า 

ขอสัจจปฏิญาณของพระองค์นั้จงมีแก่ข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงพึงธรรม 

ที่ข้าพระองค์กล่าวแล้ว จงทรงได้ความเลื่อมใส ข้าพระองค์มีความ 

ต้องการอย่างอื่น ไม่ได้มีจิตประทษร้ายข้าพระองค์จะกราบทลธรรมทั้งหมด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 179 

ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วบ้าง หรือไม่สดับแล้วบ้าง แก่พระองค์ ตามที่ 
ข้าพระองค์รู. 

พระเจ้าอัมพสักขระตรัสว่า 

ท่านขี่ม้าขาวอันประดับประดาแล้ว เข้าไปยังสำนักของบุรุษที่ถูกเสียบ 
หลาว ม้าขาวตัวนี้เป็นม้านำอัศจรรย์ น่าดูน่าชม นี้เป็นผลแห่งกรรม 
อะไร? 

เปรตนั้นกราบทูลว่า 

ที่กลางเมืองเวสาลีนั้น มีหลุมที่หนทางลื่น ข้าพระองค์มีจิตเลื่อมใส 
เอาศีรษะโคศีรษะหนึ่งวางทอดที่หลุมให้เป็นสะพาน ข้าพระองค์และ 
บุคคลลื่นเหยียบบนศีรษะโคนั้นเดินไปได้สะดวก ม้านี้เป็นม้าน่าอัศจรรย์ 
น่าดูน่าชม นี้เป็นผลแห่งกรรมนั้น. 

พระเจ้าอัมพสักขระตรัสถามว่า 

ท่านมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ และมีกลิ่นหอมฟ้งไป ท่านได้สำเร็จถุทธิ 
แห่งเทวดาเป็นผู้มีอานุภาพมาก แต่ท่านเปลือยกาย นี้เป็นผลแห่งกรรม 
อะไร? 

เปรตนั้นกราบทูลว่า 

เมื่อก่อน ข้าพระองค์เป็นคนมักโกรธ แต่มีใจเลื่อมใสเป็นนิตย์ พูดกับ 
คนทั้งหลายด้วยวาจาอ่อนหวาน ข้าพระองค์มีรัศมีทิพย์สว่างไสวอยู่เนือง 
นิตย์ นี้เป็นผลแห่งกรรมนั้น ข้าพระองค์เห็นยศ และชื่อเลียงของบุคคล 
ผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีจิตเลื่อมใสกล่าวสรรเสริญ ข้าพระองค์มีกลิ่นทิพย์หอม 
ฟ้งไปเนืองนิตย์ นี้เป็นผลแห่งกรรมนั้น เมื่อพวกสหายของข้าพระองค์ 
อาบนั้าที่ท่านั้า ข้าพระองค์ลักเอาผ้าซ่อนไว้บนบกไม่มีความประสงค์จะ 
ลักขโมยและไม่มีจิตคิดประทุษร้าย เพราะกรรมนั้น ข้าพระองค์จึงเป็นคน 
เปลือยกายเป็นอยู่อย่างปดเคือง. 

พระเจ้าอัมพสักขระตรัสถามว่า 

ผู้ใดทำบาปเล่นๆ นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า ผู้นั้นได้รับผลกรรมเช่นนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 180 

ส่วนผู้ใดตั้งใจทำบาปจริงๆ นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวผลกรรมของผู้นั้นว่า 
เป็นอย่างไร? 

เปรตนั้นกราบทูลว่า 

มนุษย์เหล่าใดมีความดำริชั่วร้าย เป็นผู้เศร้าหมองด้วยกายและวาจา เมื่อ 
ตายไป มนุษย์เหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกในสัมปรายภพโดยไม่ต้องสงสัย 
ส่วนชนเหล่าอื่นปรารถนาสุคติยินดียิ่งในทาน มีอัตภาพอันสงเคราะห์ 
แล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติในสัมปรายภพโดยไม่ต้องสงสัย. 

เมื่อเปรตนั้น ชี้แจงจำแนกผลกรรมแต่โดยย่ออย่างนี้พระราชาไม่ทรงเชื่อ จึง 
ตรัสถามเปรตนั้นว่า 

เราจะพึงรู้เรื่องนั้นได้อย่างไรว่า นี้เป็นผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว หรือ 
เราจะพึงเห็นอย่างไร จึงจะเชื่อถือได้ หรือแม้ใครจะพึงทำให้เราเชื่อถือ 
เรื่องนั้นได้? 

เปรตนั้นกราบทูลว่า 

พระองค์ได้ทรงเห็นแล้วและได้ทรงสดับมาแล้ว ก็จงทรงเชื่อเถิดว่า นี้ 
เป็นผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว เมื่อมีกรรมดีและกรรมชั่วทั้งสอง 
ก็พึงมีสัตว์ไปสู่สุคติและทุคติ ถ้าสัตว์ทั้งหลายในมนุษยโลกนี้ไม , พึงทำ 
กรรมดีและกรรมชั่ว สัตว์ผู้ไปสู่สุคติ ทุคติ เลว และประณีต ก็ไม่มี 
ในมนุษยโลกนี้แต่เพราะสัตว์ทั้งหลาย ในมนุษยโลกท้ากรรมดีและ 
กรรมชั่วไว้ ฉะนั้น จึงไปสู่สุคติ ไปสู่ทุคติ เลวบ้าง ประณีตบ้าง 
นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าววิบากแห่งกรรมทั้งสองนั้นว่า เป็นที่ตั้งแห่งการ 
เสวยสุขและทุกข์ เทวดาย่อมพากันห้อมล้อมพวกชน ผู้ได้เสวยผล 
อันเป็นสุข คนพาลผู้ไม , เห็นบาปและบุญทั้งสอง ย่อมเดือดร้อน 
กรรมที่ข้าพระองค์เองทำไว้ในชาติก่อน ซึ่งจะเป็นเหตุให้ได้เครื่องนุ่งห่ม 
เป็น ต้น ใน บัดนี้ มิ ได้ มี แก , ข้าพระองค์ และบุคคล ผู้ ที่ , ให้ ผ้านุ่งผ้า ห่ม 
ที่นอนที่นั่งข้าวและนั้า แก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายแล้วพึงอุทิศส่วนบุญมา 
ให้ข้าพระองค์มิได้มี เพราะเหตุ นั้น ข้าพระองค์จึงเป็นคนเปลือยกาย 
มีความเป็นอยู่อย่าง แด เคือง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 181 
พระเจ้าอัมพสักขระตรัสถามว่า 

ดูกรยักษ์ เหตุอะไรๆ ที่จะให้ท่านได้เครื่องนุ่งห่มพึงมีอยู่หรือ ถ้าเหตุ 
ที่ควรเชื่อพอจะพึงเป็นเหตุได้มีอยู่ ขอท่านจงบอกเหตุนั้นแก , เรา? 

เปรตนั้นกราบทูลว่า 

ในเมืองเวสาลีนี้มีภิกษุรูปหนึ่งนามว่ากัปปิตกะเป็นผู้ได้ฌานมีศีลบริสุทธ 
เป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้น มีอินทรีย์อันคุ้มครองแล้ว สำรวมในพระ 
ปาติโมกข์ เยือกเย็น บรรลุผลอันสูงสุด มีวาจาสละสลวย รู้ความ 
ประสงค์ของผู้ขอ ว่าง่าย มีหน้าเบิกบาน เป็นผู้มาดีไปดี พูดจาโต้ตอบดี 
เป็นเนื้อนาบุญของโลก มีปกติอยู่ด้วยเมตตา เป็นทักขิไณยบุคคลของ 
เทวดาและมนุษย์สงบระงับ กำจัดมิจฉาวิตกได้ ไม่มีทุกข์ ไม่มีตัณหา 
หลุดพ้นแล้ว ปราศจากลูกศร ไม , ถือเราถือเขา ไม , คดกายวาจาใจ 
ไม่มีอุปธิ สิ้นกิเลสเป็นเครื่องเนิ่นช้าทั้งปวง ได้บรรลุวิชชา ๓ มีความ 
รุ่งเรือง ไม่มีชื่อเสียงปรากฏเพราะความเป็นผู้มีคุณวิเศษอันปกปิดไว้ 
แม้ใครๆ เห็นก็ไม , รู้ว่าเป็นคนดีในหมู , ชนชาววัชชี เขาพากันเรียกท่านว่า 
มุนี รู้กันว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐ หนักแน่น ไม , หวั่นไหว มีธรรมอันดีงาม 
เที่ยวไปในโลก ถ้าพระองค์ทรงถวายผ้าคู่หนึ่งหรือสองคู่แก่ภิกษุนั้น 
แล้วทรงอุทิศส่วนกุศลให้ข้าพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงถวายแล้ว และ 
ท่านรับผ้านั้นแล้ว พระองค์ก็จะทรงเห็นข้าพระองค์นุ่งห่มผ้าเรียบร้อย. 

พระเจ้าอัมพสักขระตรัสถามว่า 

บัดนี้สมณะนั้นอยู่ที่ประเทศไหน เราชักไปพบท่านที่ไหนใครจะพึง 
แก้ไขความสงสัยสนเท่ห์ อันเป็นเสี้ยนหนามแห่งความเห็นของเราได้ 
ในวันนี้? 

เปรตนั้นกราบทูลว่า 

ท่านอยู่ที่เมืองกปินัจจนา มีหมู่เทวดาเป็นอันมากห้อมล้อม เป็นผู้มีนาม 
จริงแท้ และเป็นผู้ไม , ประมาท แสดงธรรมีกถาอยู่ในหมู , ของตน. 

พระเจ้าอัมพสักขระตรัสว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 182 

เราจักไปแล้วจักทำตามที่ท่านสั่งนั้นเดี๋ยวนี้ จักให้สมณะนั้นนุ่งห่มผ้า 
ขอท่านจงดูคู่ผ้าเหล่านั้น อันสมณะนั้นรับประเคนแล้ว และเราจักคอย 
ดูท่านนุ่งห่มผ้าเป็นอันดี. 

เปรตนั้นกราบทูลว่า 

ขอรับประทานพระวโรกาส ขอพระองค์อย่าเสด็จเข้าไปหาบรรพชิตใน 
เวลาไม , ควร การเสด็จเข้าไปหาบรรพชิตในเวลาไม่ควรนี้ไม่เป็นธรรม 
เนียมที่ดีของกษัตริย์ลิจฉวีทั้งหลาย ก็เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาในเวลา 
สมควร ก็ชักทรงเห็นภิกษุนั้นนั่งอยู่ในที่สงัดในที่นั้นเอง. 

พระเจ้าลิจฉวีตรัสอย่างนั้นแล้ว ก็แวดล้อมด้วยหมู , ข้าราชบริพาร เสด็จ 
ไปในนครนั้น ครั้นเสด็จเข้าไปยังนครนั้นแล้ว จึงเสด็จเข้าไปยังที่ประทับ 
ในนิเวสน์ของพระองค์ ทรงกระท่ากิจของคฤหัสถ์ทั้งหลาย ทรงสรง 
สนาน และทรงดื่มนั้าแล้วได้เวลาอันควร จึงทรงเลือกผ้า ๘ คู , จากหีบ 
รับสั่งให้หมู , ข้าราชบริพารลือไป พระราชาครั้นเสด็จเข้าไปในประเทศนั้น 
แล้ว ได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะรูปหนึ่งผู้มีจิตสงบระงับกลับจากที่โคจร 
เป็นผู้เยือกเย็นนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ ครั้นแล้วได้ตรัสถามสมณะนั้นถึงความ 
เป็นผู้มีอาพาธน้อย การอยู่สำราญและตรัสบอกนามของพระองค์ให้ 
ทรงทราบว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ โยมเป็นกษัตริย์ลิจฉวีอยู่ในเมืองเวสาลี 
ชาวลิจฉวีเรียกโยมว่าอัมพสักขระ ขอท่านจงรับผ้า ๘ คู่นี้ของดิฉัน 
โยมขอถวายท่าน โยมมาในที่นี้ด้วยความประสงค์เพียงเท่านี้ โยมมีความ 
ปลื้มใจนัก. 

พระเถระทูลถามว่า 

สมฌพราหมณ์ทั้งหลาย พากันละเว้นพระราชนิเวสน์ของมหาบพิตรแต่ที่ 
ไกลทีเดียว เพราะในพระราชนิเวสน์ของมหาบพิตร บาตรย่อมแตก 
แม้สังฆาฏิก็ถูกเขาฉีก เมื่อก่อนสมณะทั้งหลายมีศีรษะห้อยลง ตกลงไป 
จากเขียงเท้า มหาบพิตรได้เบียดเบียนบรรพชิตเช่นนี้สมณะทั้งหลายเคย 
ถูกมหาบพิตรท่าการเบียดเบียนแล้ว มหาบพิตรไม , เคยพระราชทานแม้แต่ 
นั้าษันสักหยดหนึ่งเลย ไม , ตรัสบอกทางให้คนหลงทาง ชิงเอาไม้เท้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 183 

จากมือคนตาบอดเสียเอง มหาบพิตรเป็นคนตระหนี่ ไม่สำรวมเช่นนี้ 
แต่บัดนี้เพราะเหตุอะไร มหาบพิตรทรงเห็นผลอะไร จึงทรงจำแนกแจก 
จ่ายกับอาตมภาพทั้งหลายเล่า? 

พระราชาตรัสว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ โยมขอรับผิด โยมได้เบียดเบียนสมณะทั้งหลาย ดังคำ 
ที่ท่านพูด ข้าแต่ท่านผู้เจริญ โยมมีความประสงค์จะล้อเล่น ไม , ได้มีจิต 
ประทุษร้าย แต่กรรมอันชั่วช้านั้นโยมทำแล้ว เด็กหนุ่มเปลือยกาย มีโภคะ 
น้อย ได้สั่งสมบาปเพื่อจะล้อเล่น จึงต้องเสวยทุกข์ ก็ทุกข์อะไรเล่าที่ 
เป็นทุกข์กว่าความเปลือยกาย ย่อมมีแก่เปรตนั้น ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
โยมเห็นเหตุอันนำสังเวชและเศร้าหมองนั้นแล้วจึงให้ทาน เพราะเหตุ 
นั้นเป็นปัจจัย ขอท่านจงรับผ้า ๘ คู่นี้ทักษิณาที่โยมถวายนี้ จงสำเร็จผล 
แก่เปรตนั้น เพราะการให้ทาน นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น 
สรรเสริญแล้วโดยมากแน่แท้. 

พระเถระทูลว่า 

อาตมภาพจะรับผ้า ๘ คู , ของมหาบพิตร ขอทักษิณาทานเหล่านี้ จงสำเร็จ 
ผลแก่เปรตทัน ลำดับนัน พระเจ้าลิจฉวีทรงชำระพระหัตถ์และพระบาท 
แล้ว ทรงถวายผ้า ๘ คู , แก , พระเถระ พอพระเถระรับประเคนผ้าเหล่านั้น 

แล้ว พระราชาทรงเห็นเปรตนุ่งห่มผ้าเรียบร้อย ลูบไล้ด้วยจรุณจันทน์ 
แดง มีผิวพรรณเปล่งปลั่งประดับประดา นุ่งผ้าดี ขี่ท้าอาชาไนย มีบริวาร 
ห้อมล้อม สำเร็จมหิทธิถุทธิของเทวดา ครั้นทรงเห็นเช่นนั้นแล้ว ทรง 
ปลื้มพระทัย เกิดปีติปราโมทย์ มีพระทัยร่าเริงเบิกบาน พระเจ้ากิจฉวี 
ได้ทรงเห็นกรรมและวิบากแห่งกรรม แจ้งประจักษ์ด้วยพระองค์เองแล้ว 
จึงเสด็จเข้าไปใกล้ แล้วตรัสกะเปรตนั้นว่า เราจักให้ทานแก่สมณ 
พราหมณ์ทั้งหลาย เราควรให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ ดูกรเปรตท่านมี 
อุปการะแก่เรามาก. 

เปรตนั้นกราบทูลว่า 

ข้าแต่กษัตริย์กิจฉวี ก็พระองค์ได้พระราชทานเพื่อข้าพระองค์ส่วนหนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 184 

แต่การพระราชทานนั้นมิได้ไร้ผล ข้าพระองค์เป็นเทวดา จักทำความเป็น 
สหายกับพระองค์ผู้เป็นมนุษย์. 

พระราชาตรัสว่า 

ท่านเป็นคติ เป็นเผ่าพันธุ เป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นมิตร และเป็นเทวดา 
ของเรา ดูกรเปรต เราขอทำอัญชลีท่าน ปรารถนาเพื่อจะเห็นท่านแม้อีก 
เปรตกราบทูลว่า 

ถ้าพระองค์ชักเป็นผู้ไม่มีศรัทธา มีความตระหนี่ มีจิตไม่เลื่อมใส 
พระองค์จักไม , ได้เห็นข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็ชักไม , ได้เห็นไม , ได้ 
เจรจากะพระองค์อีก ถ้าพระองค์จะทรงเคารพธรรม ทรงยินดีในการ 
บริจาคทาน ทรงสงเคราะห์ทรงเป็นดังบ่อนั้าของสมณพราหมณ์ทั้งหลาย 
ด้วยอาการอย่างนี้พระองค์ก็จักได้ทรงเห็นข้าพระองค์ และข้าพระองค์จัก 
ได้เห็น ได้เจรจากะพระองค์ ขอพระองค์โปรดทรงปล่อยบุรุษนี้จากหลาว 
โดยเร็วเถิด เพราะการปล่อยบุรุษนี้เราทั้งสองจักได้เป็นสหายกัน 
ข้าพระองค์เข้าใจว่า เราทั้งสองจักได้เป็นสหายกันและกัน เพราะเหตุ 
แห่งบุรุษลูกหลาวเสียบ ก็บุรุษลูกหลาวเสียบนี้อันพระองค์ทรงรีบ 
ปล่อยแล้ว พึงเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยเคารพ พึงพ้นจากนรกนั้นแน่นอน 
พึงพ้นจากกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา พระองค์เสด็จเข้าไปหากัปปิตก 
ภิกษุแล้ว ทรงจำแนกทานกับท่าน ในเวลาที่ควร จงเสด็จเข้าไปหาแล้ว 
ตรัสถามด้วยพระองค์เอง ท่านชักกราบทูลเนื้อความนั้นแก , พระองค์ 
ก็พระองค์ทรงประสงค์บุญ มีชิตไม่ประทุษร้ายก็เชิญเสด็จเข้าไปหาภิกษุ 
นั้นเถิด ท่านจักแสดงธรรมทั้งปวงที่ทรงสดับแล้ว และยังไม , ได้ทรงสดับ 
แก , พระองค์ ตามความรู้เห็น พระองค์ได้ทรงพึงธรรมนั้นแล้วจักทรงเห็น 
สุคติ. 

พระเจ้ารหัส ทรงเจรจาท่าความเป็นสหายกับเทวดานั้นแล้วเสด็จไป 
ส่วนเปรตนั้นได้กล่าวกะบริษัทแห่งกษัตริย์ลิจฉวีทั้งหลาย พร้อมกับบุตร 
ของตน ซึ่งนั่งประชุมกันอยู่ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ขอจงพึงคำอย่างหนึ่ง 
ของเรา เราจักเลือกพร ชักได้ประโยชน์ บรษที่ถกเสียบหลาว มีกรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 185 

อันหยาบช้า มีอาชญาอันตั้งไว้แล้ว ถูกหลาวร้อยจะตายหรือไม่ตาย 
ประมาณ ๒๐ ราตรีเท่านี้เดี๋ยวนี้เราชักปล่อยเขาตามความชอบใจของเรา 
ขอหมู่ท่านจงอนุญาต จง รีบ ปล่อยบุรุษนั้นและบุรุษอื่นที่พระราชารับสั่ง 
ให้ลงอาชญาโดยเร็วเถิด ใครพึงบอกท่านผู้ทำกรรมอย่างนั้น ท่าน เอ ย่างไร 
จึงทำอย่างนั้น หมู่ท่านย่อมอนุญาตตามชอบใจ พระเจ้าลิจฉวีเสด็จเช้า 
ไปสู่ประเทศนั้นแล้วรีบปล่อยบุรุษที่ถูกเสียบหลาวโดยเร็วและได้ตรัส 
กะบุรุษนั้นว่า อย่ากลัวเลยเพื่อนและรับสั่งให้หมอพยาบาล แล้วเสด็จ 
เช้าไปหากัปปิตกภิกษุ แล้วทรงถวายทานกับท่านในเวลาอันควร มีพระ 
ประสงค์จะทรงทราบเหตุ จึงเสด็จเข้าไปใกล้แล้วตรัสถามด้วยพระองค์ 
เองว่า บุรุษผู้ถูกเสียบหลาว มีกรรมอันหยาบช้า มีอาชญาอันตั้งไว้แล้ว 
ถูกหลาวร้อยจะตายหรือไม่ตายประมาณ ๒๐ ราตรีเท่านี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
เดี๋ยวนี้ดิฉันปล่อยเขาไปแล้ว เขาไปบอกเปรตนั้น เหตุอะไรๆ ที่จะ 
ไม , ต้องไปสู่นรกนั้น พึงมีหรือหนอ ถ้ามี ขอท่านโปรดบอกแก่ดิฉัน 
ดิฉันรอพึงเหตุที่ควรเชื่อ ถือ จากท่าน. 

กัปปิตกภิกษุทูลว่า 

ความพินาศแห่งกรรมเหล่านั้นย่อมไม่มี ความพินาศในโลกนี้เกิดขึ้น 
เพราะความไม , รู้แจ้ง ล้าเขาพึงเป็นผู้ไม่ประมาท ประพฤติธรรมทั้งหลาย 
โดยเคารพตลอดคืนและวัน เขาพึงพ้นจากนรกนั้นได้แน่ กรรมอันเว้น 
จากการให้ผลพึงมี. 

พระราชาตรัสว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ผู้มีปัญญากว้างขวาง ประโยชน์'ของบุรุษผู้นั้ดิฉันรู้ทั่วถึง 
แล้ว บัดนั้ขอท่านอนุเคราะห์ดิฉันบ้าง ขอท่านได้กล่าวตักเตือนพรํ่าสอน 
ดิฉัน โดยริธีที่ดิฉันจะไม่พึงไปสู่นรกด้วยเถิด. 

กัปปิตกภิกษุทูลว่า 

วันนี้ขอมหาบพิตรทรงมีพระทัยเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและ 
สงฆ์ เป็นสรณะ จงทรงสิกขาบท ๕ อย่าให้ขาดและด่างพร้อย จงทรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 186 

งดเว้นจาการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ทรงยินดีด้วยพระมเหสีของพระองค์ 
ไม่ทรงพูดเท็จ ไม่ทรงดื่มนี้าชัณฑ์ และทรงสมาทานอุโบสถศีลอันประ 
กอบด้วยองค์ ๘ ประการอันประเสริฐ เป็นกุศล มีสุขเป็นกำไร จงทรง 
พระราชทานจีวร บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่ง คิลานปัจจัย ข้าว นั่า ของกิน 
ของเคี้ยว ผ้า เสนาสนะ ในภิกษุผู้มีจิตซื่อตรงทั้งหลาย บุญย่อมเจริญ 
ทุกเมื่อ ทรงอังคาสภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ปราศจากราคะ เป็น 
พหูสูต ให้อิ่มหนำด้วยข้าวและนํ้า บุญย่อมเพิ่มพูนทุกเมื่อ เมื่อบุคคล 
เป็นผู้ไม่ประมาท ประพฤติธรรมโดยเคารพตลอดคืนและวันอย่างนี้ 
พึงพ้นจากนรกนั้น กรรมที่เว้นจากการให้ผลพึงมี. 

พระราชาตรัสว่า 

วันนี้ดิฉันมีจิตเลื่อมใส ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ 
ว่าเป็นสรณะ ขอสมาทานสิกขาบท ๕ ไม , ให้ขาดและด่างพร้อย ของด 
เว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ยินดีด้วยภรรยาของตน ไม่กล่าวเท็จ 
ไม่ดื่มนี้าเมา และชักสมาทานอุโบสถศีล อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 
อันประเสริฐ เป็นกุศล มีสุขเป็นกำไร ชักถวายจีวร บิณฑบาต ที่นอน 
ที่นั่ง กิลานปัจจัย ข้าว นี้า ของกิน ของเคี้ยว ผ้า และเสนาสนะ 
แก่ภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ปราศจากราคะ เป็นพหูสูต ชักไม่ 
กำหนัด ยินดีแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย. 

พระเจ้าลิจฉวีทรงพระนามว่าอัมพสักขระ ได้เป็นอุบาสกคนหนึ่งในเมือง 
เวสาลี ทรงมีศรัทธามีพระหฤทัยอ่อนโยนทรงทำอุปการะแก่ภิกษุ ทรงบำรุง 
สงฆ์โดยความเคารพ ในกาลนั้นบุรุษผู้ถูกเสียบหลาว หายโรค เป็นสุข 
สบายดี ได้เข้าถึงบรรพชา แม้ชนทั้งสองอาศัยกัปปีตกภิกษุผู้ประเสริฐ 
ได้บรรลุสามัญผล การคบหาสัปบุรุษเช่นนี้ย่อมมีผลมากตั้งร้อยแก่ริญญชน 
ผู้!แจ้ง บุรุษผู้ถูกเสียบหลาวได้บรรลุผลอันยอดเยี่ยม ส่วนพระเจ้า 
อัมพสักขระได้บรรลุโสดาปัตติผล. 

จบอัมพสักขรเปตวัตลุที่ ๑ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 187 
๒. เสริสสกเปตวัตถุ 

[๑๒๒] ขอท่านทั้งหลายจงฟิงคำเจรจาของเทวดา และพวกพ่อค้า ฯลฯ (พึงดูใน 
เรื่องที่ ๑๐ แห่งสุนึกขิตตวรรคที่ ๗ ในวิมานวัตถุ) 

จบ เสริสสกเปตวัตถุที่ ๒ 
๓. นันทิกาเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของนางนันทิกาเปรต 

[๑๒๓] มีพระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าปิงคละเป็นใหญ่ในสุรัฏฐประเทศ 
เสด็จไปเฝ็าเจ้าพระโมริยะแล้ว กลับมาสู่สุรัฏฐประเทศ เสด็จมาถึงที่มี 
เปือกตม ในเวลาเที่ยงซึ่งเป็นเวลาร้อนทอดพระเนตรเห็นทางอันรื่นรมย์ 
เป็นทางที่เปรตเนรมิตไว้จึงตรัสบอกนายสารถีว่า ทางนี้น่ารื่นรมย์ เป็น 
ทางปลอดภัย มีความสวัสดี ไม่มีอุป้ทวันตราย ดูกรนายสารถี ท่านจง 
ตรงไปทางนี้แหละ เมื่อเราไปโดยทางนี้ จักถึงเขตเมืองสุรัฏฐะเร็วทีเดียว 
พระเจ้าสุรัฏฐะได้เสด็จไปโดยทางนั้น พร้อมด้วยจตุรงคเสนา บุรุษคน 
หนึ่งสะดุ้งตกใจกลัวได้กราบทูลพระเจ้าสุรัฏฐ์ว่า พวกเราเดินทางผิด 
เป็นทางน่ากลัวขนพองสยองเกล้า เพราะทางปรากฏเฉพาะข้างหน้า 
แต่ข้างหลังไม่ปรากฏ พวกเราเดินทางผิดเสียแล้ว พวกเราเห็นจะเดิน 
มาใกล้สำนักพวกอมนุษย์ กลิ่นอมนุษย์พึงไป ข้าพระองค์ได้ยินเสียงอัน 
พิลึกน่าสะพึงกลัว พระเจ้าสุรัฏฐ์ทรงสะดุ้งพระนัย ตรัสกะนายสารถีว่า 
พวกเราเดินทางผิดเสียแล้ว เป็นทางน่ากลัวขนพองสยองเกล้า เพราะทาง 
ปรากฏเฉพาะข้างหน้า แต่ข้างหลังไม , ปรากฏ พวกเราเดินทางผิด พวก 
เราเห็นจะเดินมาใกล้สำนักพวกอมนุษย์ กลิ่นอมนุษย์ย่อมพึงไป เราได้ 
ยินเสียงอันน่าสะพึงกลัว แล้วเสด็จขึ้นสู่คอช้าง ทอดพระเนตรไปใน 
ทิศทั้ง ๔ ได้ทรงเห็นต้นไทรต้นหนึ่ง มีร่มเงาชิดสนิทดี เขียวชอุ่มดุจสี 
เมฆมีสีและสัณฐานคล้ายเมฆรับสั่งกะนายสารถีว่า ป่าใหญ่เขียวชอุ่มดุจ 
สีเมฆ มีสึและสัณฐาฌคล้ายเมฆปรากฏอยู่นั่นใช่ไหม? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 188 
นายสารถีกราบทูลว่า 

ข้าแต่พระมหาราชา นั่นเป็นต้นไทร มีร่มเงาชิดสนิทดี เขียวชอุ่ม มีสีและ 
สัณฐานคล้ายเมฆ. 

พระเจ้าสุรัฏฐเสด็จเข้าไปจนถึงต้นไทรใหญ่ที่ปรากฏอยู่ แล้วเสด็จลง 
จากคอช้าง เสด็จเข้าไปสู่ต้นไทร ประทับนั่งที่โคนต้น พร้อมด้วยหมู , 

อำมาตย์ราชบริพาร ได้'ทอดพระเนตรเห็น'ขันนามีนาเต็ม และขนมอัน 
หวานอร่อย บุรุษมีเพศดังเทวดา ประดับด้วยสรรพาภรณ์ เข้าไปเฝ็า 
พระเจ้าสุรัฏฐแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชา พระองค์เสด็จมา 
ดีแล้วและพระองค์ไม , ได้เสด็จมาร้าย ข้าแต่พระองค์ผู้กำจัดศัตรู เชิญ 
พระองค์เสวยนํ้าและขนมเถิด พระเจ้าข้า. 

พระเจ้าสุรัฏฐพร้อมด้วยอำมาตย์และข้าราชบริพาร พากันดื่มนํ้าและกิน 
ขนมแล้ว จึงถามว่า ท่านเป็นเทวดา เป็นคนธรรพ์ หรือเป็นท้าว 
สักกปุรินททะ พวกเราไม , รู้จักท่าน จึงถามว่า พวกเราพึงรู้จักท่าน 
อย่างไร? 

นันทิกาเปรตกราบทูลว่า 

ข้าแต่พระมหาราชาข้าพระองค์ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนธรรพ์ ไม่ใช่ท้าว 
สักกปุรินททะ ข้าพระองค์เป็นเปรต จากประเทศสุรัฏฐ์มาอยู่ที่นี้. 

พระราชาตรัสถามว่า 

เมื่อก่อน ท่านอยู่ในประเทศสุรัฏฐ์ มีปกติอย่างไร มีความประพฤติ 
อย่างไร ท่านมีอานุภาพอย่างนี้เพราะพรหมจรรย์อะไร? 

นันทิกาเปรตตอบว่า 

ข้าแต่พระมหาราชาผู้กำจัดหมู , ศัตรู ผู้ผดุงรัฐให้เจริญ ขอพระองค์อำมาตย์ 
ราชบริพารและพราหมณ์ปุโรหิต จงสดับพึง ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ 
เมื่อก่อน ข้าแต่พระองค์เป็นบุรุษอยู่ในเมืองสุรัฏฐ์ เป็นคนใจบาป เป็น 
มิจฉาทิฏฐิ เป็นคนทุศีลตระหนี่ บริภาษสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ห้าม 
ปรามมหาชน ซึ่งพากันท่าบุญให้ทาน ทำอันตรายแก่หมู , ชนเหล่าอื่นผู้กำลัง 
ให้ทานได้ห้ามว่า ผลแห่งทานไม่มีผล ผลแห่งการสำรวม ชักมีแต่ที่ไหน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 189 

ใครๆ ผู้ ชื่อว่า เป็นอาจารย์ไม่ มี ใคร จัก!เก ฝนบุคคลผู้'ใม'เคย' ฟิก ฝนแล้วเล่า 
สัตว์ทั้งหลายเป็นสัตว์เสมอกันทั้งสิ้น การเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญใน 
ตระกูล จักมีแต่ที่ไหน กำลังหรือความเพียรไม่มี ความพากเพียรของบุรุษ 
จักมีแต่ที่ไหน ผลทานไม่มี ทานและศีลไม่ทำบุคคลผู้มีเวรให้หมดจดได้ 
สัตว์ย่อมได้ของที่ควรได้ สัตว์เมื่อจะได้สุขหรือทุกข์ ย่อมได้สุขหรือทุกข์ 
อันเกิดแต่ที่น้อมมาเอง มารดา บิดา พี่ชาย น้องชาย ไม่มี โลกอื่น 
จากโลกนี้ ก็ไม่มี ทานอันบุคคลให้แล้วย่อมไม่มีผล พลีกรรมไม่มีผล 
แม้ทานอันบุคคลตั้งไว์ดีแล้วก็ไม , มีผล บุรุษใดฆ่าบุรุษอื่นและตัดศีรษะ 
บุรุษอื่น จะชัดว่าบุรุษนั้นทำลายชีวิตของผู้อื่นหาไม , ได้ ไม่มีใครฆ่าใคร 
เป็นแต่ศาตราย่อมเข้าไปในระหว่างอันเป็นช่องกาย ๗ ช่องเท่านั้น ชีพ 
ของสัตว์ทั้งหลายไม , ขาดสูญ ไม่แตกทำลาย บางคราวมี ๘ เหลี่ยม 
บางคราวกลมเหมือนงบนั้าอ้อย บางคราวสูงตั้ง ๕๐๐ โยชน์ ใครเล่า 
สามารถตัดชีพให้ขาดได้ เหมือนหลอดด้ายอันบุคคลซัดไปแล้ว หลอด 
ด้ายนั้นอันด้ายพันอยู่ ย่อมกลิ้งไปได้ ฉันใด ชีพนั้นก็ฉันนั้น ย่อม 
แหวกหนีไปจากร่างได้ บุคคลผู้ออกจากม้านนี้ไปเข้าม้านอื่น ฉันใด 
ชีพนั้นก็ออกจากร่างนี้แล้วไปเข้าร่างอื่นฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลออกจาก 
เรือนหลังนี้แล้วไปเข้าเรือนหลังอื่น ฉันใด แม้ชีพนั้นก็ออกจากร่างนี้ 
แล้วเข้าไปอาศัยร่างอื่นฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสิ้นกำหนด ๘ ล้าน ๔ แสน 
มหากัป สัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นพาล ทั้งที่เป็นบัณฑิตชักยังสงสารให้สิ้น 
ไป แล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เอง สุขทุกข์เหมือนตักตวงได้ด้วย 
ทะนานและกะเช้า พระชินเจ้าย่อมร้ทั้วถึงสุขทุกข์ทั้งปวง สัตว์นอกนี้ 
ล้วนเป็นผู้ลุ่มหลง เมื่อชาติก่อน ข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้จึงได้ 
เป็นคนหลงถูกโมหะครอบงำ เป็นมิจฉาทิฏฐิ ทุศีล ตระหนี่ บริภาษ 
สมณพราหมณ์ภายใน ๖ เดือน ข้าพระองค์จักทำกาลกิริยา จักตกไป 
นรกอันเผ็ดร้อน ร้ายกาจโดยส่วนเดียว นรกนั้นมี ๔ เหลี่ยม ๔ ประตู 
จำแนกออกเป็นส่วนๆ ล้อมด้วยกำแพงเหล็กครอบด้วยแผ่นเหล็ก พื้น 
นรกนั้นเป็นเหล็กแดงลุกเป็นเปลวเพลิงโชติช่วง แผ่ไปร้อยโยชน์โดย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 190 

รอบตั้งอยู่ทุกเมื่อ ล่วงไปแสนปี ในกาลนั้นข้าพระองค์จึงจะได้ยินเสียง 
ในนรกนั้นว่า แน่ะเพื่อนยาก เมื่อพวกเราไหม้อยู่ในนรกนี้กาล 
ประมาณแสนปีล่วงไปแล้ว ข้าแต่พระมหาราชา แสนโกฏิปีเป็นกำหนด 
อายุของสัตว์ผู้หมกไหม้อยู่ในนรก ชนทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นคน 
ทุศีล ติเตียนพระอริยเจ้า ย่อมหมกไหม้อยู่ในนรกแสนโกฏิปี ข้าพระ 
องค์จักเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลนาน นี้เป็นผลแห่ง 
กรรมชั่วของข้าพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงเศร้าโศกนัก ข้าแต่ 
พระมหาราชาผู้กำจัดศัตรู เป็นที่เจริญใจของชาวแว่นแคว้น ขอพระองค์ 
จงทรงสดับกำของข้าพระองค์ ขอความเจริญจงมีแด่พระองค์ ธิดาของ 
ข้าพระองค์ชื่ออุตตราทำแต่กรรมดี ยินดีแล้วในนิจศีลและอุโบสถศีล 
ยินดีในทานจำแนกแจกทาน รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความ 
ตระหนี่ มีปกติทำไม่ให้ขาดในสิกขา เป็นสะใภ้อยู่ในตระกูลอื่น 
เป็นอุบาสิกาของพระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริ ข้าแต่พระมหา 
ราชา ขอความเจริญจงมีแด่พระองค์ นางอุตตราได้เห็นภิกษุผู้สมบูรณ์ 
ด้วยศีล เข้าไปบิณฑบาตในบ้าน มีจักษุอันทอดลงแล้ว มีสติคุ้มครอง 
ทวาร สำรวมดีแล้ว เที่ยวไปตามลำดับตรอก เข้าไปสู่บ้านนั้น นายได้ 
ถวายนี้าขันหนึ่งและขนมมีรสหวานอร่อย แล้วอุทิศส่วนกุศลให้ข้าพระ 
องค์ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอผลทานที่ดิฉันถวายนี้ จงพลันสำเร็จแก , 

บิดาของดิฉันที่ตายไปแล้วเถิด ในทันใดนั้น ผลแห่งทานก็บังเกิดมีแก่ 
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความประสงค์สำเร็จได้ดังความปรารถนา บริโภค 
กามสุขเหมือนดังท้าวเวสสวรรณมหาราช ข้าแต่พระมหาราชาผู้กำจัดศัตรู 
เป็นที่เจริญใจของชาวแว่นแคว้น ขอพระองค์จงทรงสดับกำของข้าพระ 
องค์ พระพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่า เป็นผู้เลิศกว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลก 
ขอพระองค์พร้อมทั้งพระโอรสและพระอัครมเหสี จงถึงพระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้นเป็นสรณะเถิด ชนทั้งหลายย่อมบรรลุอมตบทด้วยมรรคอัน 
ประกอบด้วยองค์ ๘ ขอพระองค์พร้อมด้วยพระโอรสและพระอัครมเหสี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 191 

จงถึงมรรคมีองค์ ๘ และอมตบทเป็นสรณะเถิด พระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติ 
อยู่ในมรรค ๔ จำพวก และผู้ตั้งอยู่ในผล ๔ จำพวกนี้เป็นพระสงฆ์ 
ผู้ปฏิบัติซื่อตรง ประกอบด้วยปัญญาและศีล ขอพระองค์พร้อมทั้ง 
พระโอรสและพระอัครมเหสี จงถึงพระสงฆ์นั้นเป็นสรณะเถิด ขอพระ 
องค์จงรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ทรงยินดีด้วยพระมเหสีของ 
พระองค์ไม่ตรัสเท็จ ไม , ทรงดื่มนี้าจัณฑ์เถิด. 

พระราชาตรัสว่า 

ดูกรเทวดา ท่านเป็นผู้ปรารถนาความเจริญแก่เรา ปรารถนาเกื้อกูลเรา 
เราจะท่าตามคำของท่าน ท่านเป็นอาจารย์ของเรา เราจักเข้าถึงพระพุทธ 
เจ้า พระธรรมและพระสงฆ์อันยอดเยี่ยมกว่าเทวดาและมนุษย์ว่าเป็น 
สรณะ เราจะรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ จะยินดีด้วยพระมเหสี 
ของตน จะไม , พูดเท็จ ไม่ดื่มนั้นมา เราจะคลายความเห็นอันชั่วช้า 
เหมือนโปรยแกรบลอยไปในลมอันแรง เหมือนทั้งหญ้าและใบไม้ลอย 
ไปในแม่นั้ามีกระแสอันเชี่ยว จักเป็นผู้ยินดีแล้วในพระพุทธศาสนา 
พระเจ้าสุรัฏฐ์ครั้นตรัสดังนี้แล้ว ทรงงดความเห็นอันชั่วช้า ทรงนอบน้อม 
ต่อพระผู้มีพระภาค เสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั้ง บ่ายพระพักตร์ไปทางทิศ 
ปราจีน กลับคืนสู่พระนคร. 

จบ นันทิกาเปตวัตถุที่ ๓. 

๔. เรวดีเปตวัตถุ 

ว่าด้วยบุพกรรมของนางเรวดีเปรต 

[๑๒๔] บุรุษคนใช้ของพระยายมราช จะจับนางเรวดีโยนลงไปในอุสสทนรก 
จึงได้กล่าวว่า แน่ะแม่เรวดีผู้มีธรรมอันแสนจะชั่วช้า จงลุกขึ้น ฯลฯ 
(พึงลูในเรื่องที่ ๒ แห่งมหารถวรรคที่ ๕ ในวิมานวัตถุ). 

จบ เรวดีเปตวัตถุที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 192 

๕. อุจฉุเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของอุจฉุเปรต 
เปรตตนหนึ่งถามพระมหาโมคคัลลานเถระว่า 
[๑๒๕] ไร , อ้อยใหญ่นี้เกิดขึ้นแก , ข้าพเจ้า เป็นผลบุญไม่น้อย แต่เดี๋ยวนี้ 
ข้าพเจ้ากินอ้อยนั้นไม , ได้ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านโปรดบอก นี้เป็น 
ผลแห่งกรรมอะไร ข้าพเจ้าย่อมเดือดร้อนจะกัดกินพยายามตะเกียก 
ตะกายเพื่อจะบริโภคสักหน่อยก็ไม่สมหวัง กำลังก็สิ้นลง บ่นเพ้อนัก 
นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร อนึ่ง ข้าพเจ้าถูกความหิวและความกระหาย 
เบียดเบียน แล้วหมุนล้มไปที่แผ่นดิน กลิ้งเกลือกไปมา ดุจปลาดิ้นรน 
อยู่ในที่ร้อน เมื่อข้าพเจ้าร้องไห้อยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมพากันมากินนี้าตา 
ของข้าพเจ้า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านโปรดบอก นี้เป็นผลแห่งกรรม 
อะไร ข้าพเจ้าเป็นผู้หิวกระหายลำบาก ดิ้นรนไปว่า ย่อมไม่ประสบ 
ความสุขที่น่ายินดี ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนั้นกะท่าน 
ข้าพเจ้าจะพึงบริโภคอ้อยได้อย่างไร? 

พระมหาโมคคัลลานเถระกล่าวว่า 

เมื่อชาติก่อน ท่านเกิดเป็นมนุษย์ ได้ท่ากรรมไว้ด้วยตนเอง เราจะบอก 
เนื้อความนั้นกะท่าน ขอท่านจงพึงแล้วจำเนื้อความข้อนั้นไว้ ท่านเดิน 
กัดกินอ้อยไป และมีบุรุษคนหนึ่งเดินตามหลังท่านไป เขาหวังจะกิน 
อ้อย จึงบอกแก่ท่าน ท่านก็มิได้พูดอะไรๆ แก , เขา เขาจึงได้พูดวิงวอน 
ท่านผู้ไม , พูดตอบว่า ขอท่านพึงให้อ้อยเถิด ท่านได้ให้อ้อยแก่บุรุษนั้น 
โดยข้างหลัง นี้เป็นผลแห่งกรรมนั้น เชิญท่านพึงไปถือเอาอ้อยข้างหลัง 
ซิ ครั้นถือเอาได้แล้ว จงกินให้อิ่มหนำเถิด เพราะเหตุนั้นแหละ ท่าน 
จักเป็นผู้เบิกบานร่าเริงบันเทิงใจ เปรตนั้นได้ไปถือเอาโดยข้างหลัง 
ครั้นแล้วจึงได้กินอ้อยนั้นจนอิ่มหนำ เพราะเหตุนั้นแล เปรตนั้นได้เป็น 
ผู้เบิกบานร่าเริงบันเทิงใจ. 

จบ อุจฉุเปตวัตถุ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 193 

๖. กุมารเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของกุมารเปรต 

[๑๒๖] ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่า มีพระกุมาร ๒ องค์เป็นพระราชโอรสอยู่ใน 
พระนครสาวัตถี ข้างประเทศหิมพานต์ พระราชกุมารทั้ง ๒ องค์นั้นเป็น 
ผู้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ทรงเพลิดเพลินด้วยอำนาจ 
ความยินดีในกาม ทรงติดอยู่ในความสุขปัจจุบัน ไม่ทรงเห็นสุขใน 
อนาคต ครั้นจุติจากความเป็นมนุษย์ไปจากโลกนี้สู่เปตโลกแล้ว เกิดเป็น 
เปรตไม่แสดงกายให้ปรากฏ ร้องประกาศกรรมชั่วของตนที่ได้กระทำไว้ 
ในกาลก่อนว่า เมื่อพระทักขิไณยบุคคลมีอยู่เป็นอันมาก และไทยธรรม 
อันเขาเข้าไปตั้งไว้ก็มีอยู , พวกเราไม , อาจทำบุญอันนำมาซึ่งความสุขต่อไป 
แม้เล็กน้อย และทำตนให้มีความสวัสดีได้ อะไรจะพึงลามกกว่ากามนั้น 
พวกเราจุติจากราชกุลแล้วไปบังเกิดในเปตวิสัย พรั่งพร้อมไปด้วยความ 
หิวและความกระหาย เมื่อก่อน เคยเป็นเจ้าของในที่ใดในโลก ย่อม 
ไม , ได้เป็นเจ้าของในที่นั้นอีก มนุษย์ทั้งหลายเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลง ย่อม 
ตายเพราะความหิวและความกระหาย นรชนรู้โทษอันเกิดด้วยอำนาจ 
ความถือตัวว่าเป็นใหญ่อย่างนี้แล้ว ละความเมาในความเป็นใหญ่ได้แล้ว 
พึงไปสู่สวรรค์ นรชนผู้มีปัญญาเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสวรรค์. 

จบ กุมารเปตวัตถุที่ ๖. 

๗. ราชปุตตเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมเปรตราชบุตร 

[๑๒๗] ผลแห่งกรรมทั้งหลาย ที่พระราชโอรสทำไว้ในชาติก่อนพึงยํ่ายีหัวใจ 
พระราชโอรสได้เสวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่ารื่นรมย์ 
ใจ และการฟ้อนรำขับร้อง ความยินดี ความสนุกสนานเป็นอันมาก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 194 

เสด็จเที่ยวไปในสวนแล้วเข้าไปสู่เมืองราชคฤห์ได้ทรงเห็นพระปัจเจก 
พุทธเจ้านามว่าสุเนตตะ ผู้มีตนอัน'ฟิกแล้วมีจิตตั้งมั่น มักน้อย สมบูรณ์ 
ด้วยหิริ ยินดีในอาหารเฉพาะที่มีอยู่ในบาตร เสด็จลงจากคอช้างแล้ว 
ตรัสถามว่า ได้อะไรบ้าง พระผู้เป็นเจ้า แล้วทรงจับบาตรของพระปัจเจก 
พุทธเจ้ายกขึ้นสูง แล้วทุ่มลงที่พื้นดินให้แตก ทรงพระสรวล หลีกไป 
หน่อยหนึ่งได้ตรัสกะพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้แลดูอยู่ด้วยอำนาจความกรุณา 
ว่า เราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากิตวัสสะ แน่ะภิกษุ ท่านจักทำอะไร 
เรา พระราชโอรสได้เสวยผลอันเผ็ดร้อนแห่งกรรมอันหยาบช้านั้นเพรียบ 
พร้อมแล้วในนรก พระราชโอรสผู้เป็นพาลทำบาปหยาบช้าไว้จึงได้ 
ประสบทุกข์อันกล้าแข็งอยู่ในนรก ๘๔,๐00 ปี นอนหงายบ้าง นอน 
ควํ่าบ้าง นอนตะแคงซ้ายบ้าง นอนตะแคงขวาบ้าง เท้าชี้ขึ้นข้างบนบ้าง 
หมกไหม้อยู่สิ้นกาลนาน ทำบาปหยาบช้าไว้ จึงได้ประสบทุกข์อันกล้า 
แข็งในนรกหลายหมื่นปีเป็นอันมาก บุคคลผู้มีการงานอันลามก พากัน 
ประทุษร้ายถุาษีผู้ไม , ประทุษร้ายต่อผู้ประทุษร้ายมีวัตรอันงาม ย่อมได้เสวย 
ทุกข์อันเผ็ดร้อนอย่างยิ่งเห็นปานนี้แล เปรตผู้เป็นพระราชบุตรเสวยทุกข์ 
เป็นอันมากในนรกนั้นสิ้นปีเป็นอันมาก จุติจากนรกแล้วมาเกิดเป็นเปรต 
อดอยากอีก บุคคลรู้โทษอันเกิดเพราะอำนาจแห่งความมัวเมาในความ 
เป็นใหญ่อย่างนี้แล้ว พึงละความมัวเมาในความเป็นใหญ่เสีย แล้วพึง 
ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ควรอ่อนน้อม ผู้ใดมีความเคารพในพระพุทธเจ้า 
พระธรรมและพระสงฆ์ ผู้นั้นอันบุคคลพึงสรรเสริญในปัจจุบัน ผู้นั้น 
เป็นคนมีปัญญา เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสวรรค์. 

จบ ราชปุตตเปตวัตถุที่ ๗. 

๘. คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๑ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตกินคูถที่ ๑ 
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเปรตตนหนึ่งว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 195 

[๑๒๘] ท่านเป็นใครหนอ โผล่ขึ้นจากหลุมคูถให้เราเห็นเช่นนี้ท่านร้องครวญ 
ครางอื้ออึงไปทำไมเล่า ท่านมีการงานอันลามกเป็นแน่? 

เปรตนั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นเปรตเสวยทุกข์เกิดในยมโลก เพราะได้ 
ท่ากรรมอันลามกไว้จึงไปจากโลกนี้สู่เปตโลก. 

พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ท่านท่ากรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจหรือ เพราะผลแห่งกรรมอะไร 
ท่านจึงได้ประสบทุกข์เช่นนี้? 

เปรตนั้นตอบว่า 

ชาติก่อน มีภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้าอาวาส อยู่ในอาวาสของข้าพเจ้า ท่านมี 
ปกติริษยา ตระหนี่ตระกูล มีใจกระด้าง มักด่าบริภาษ ได้ยกโทษ 
ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายที่เรือนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าฟิงคำ 1 ของภิกษุนั้นแล้ว 
ได้ด่าพวกภิกษุทั้งหลาย เพราะผลแห่งกรรมนั้น ข้าพเจ้าจึงไปจากโลกนี้ 
สู่เปตโลก. 

พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ภิกษุที่เข้าไปสู่ตระกูลของท่าน ไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม เป็นคน 
ปัญญาทราม ท่าลายขันธ์ละไปแล้ว ไปสู่คดึไหนหนอ? 

เปรตนั้นตอบว่า 

ข้าพเจ้ายืนอยู่บนศีรษะของภิกษุผู้มีกรรมอันลามกนั้น กุลุปกภิกษุไปเกิด 
เป็นเปรตบริวารของข้าพเจ้า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ชนเหล่าอื่นถ่ายมูตรคูถ 
ลงในเว็จนั้มูตรคูถนั้นเป็นอาหารของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ากินมูตรคูถ 
นั้นแล้ว ถ่ายมูตรคูถสิ่งใดลงไป กุลุปกเปรตนั้นก็เลี้ยงชีพด้วยมูตรคูถนั้น. 

จบ คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๘. 

๙. คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๒ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตกินคูถที่ ๒ 
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเปรตตนหนึ่งว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 196 

[๑๒๙] ท่านเป็นใครหนอ โผล่ขึ้นมาจากหลุมคูถให้เราเห็นเช่นนี้ท่านมาร้อง 
ครวญครางอื้ออึงไปทำไมเล่า ท่านมีกรรมอันลามกเป็นแน่? 

นางเปรตนั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันเป็นนางเปรตได้เสวยทุกข์ เกิดในยมโลก เพราะ 
ได้กรรมชั่วไว้ จึงไปจากโลกนี้สู่เปตโลก. 

(เหมือนข้อ ๑๒๘) 

จบ คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๙. 

๑๐. คฌเปตวัตถุ 

ว่าด้วยบุพกรรมของนางเปรตผอม 
พระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามนางเปรตทั้งหลายว่า 
[๑๓๐] ท่านทั้งหลายเปลือยกาย มีรูปร่างผิวพรรณน่าเกลียด ซูบผอมมีตัว 
สะพรั่งไปด้วยเสันเอ็น ผอมจนแลเห็นแต่ซี่โครงเช่นนี้แน่ะท่าน 
ผู้นิรทุกข์ ท่านทั้งหลายเป็นอะไรหนอ? 

เปรตทั้งหลายตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พวกข้าพเจ้าเป็นเปรตเสวยทุกข์ เกิดในยมโลก เพราะ 
ท่ากรรมชั่วไว้จึงไปจากมนุษยโลกมาสู่เปตโลก. 

พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า 

ท่านทั้งหลายท่ากรรมชั่วอะไรด้วยกาย วาจา ใจหรือ เพราะผลแห่งกรรม 
อะไร ท่านทั้งหลายจึงไปจากมนุษยโลกสู่เปตโลก? 

เปรตเหล่านั้นตอบว่า 

เมื่อสมฌพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่ง อันหาโทษมิได้มีอยู่ ข้าพเจ้า 
ทั้งหลายมิได้ก่อสร้างกุศลไว้แม้เพียงกึ่งมาสก เมื่อไทยธรรมมีอยู่ก็ไม , ได้ 
ท่าที่พึ่งแก , ตน พวกข้าพเจ้าหิวนี้า จึงเข้าไปใกล้แม่นี้า แม่นากลับกลาย 
เป็นว่างเปล่าไป เมื่อเวลาร้อนข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่ร่มไม้ ร่มไม้กลับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 197 

กลายเป็นแดดแผดเผาไป ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายควรที่จะ 
เสวยทุกข์อันมีความกระหายเป็นต้นนี้และทุกข์อย่างอื่นอันชั่วช้ากว่าทุกข์ 
นั้น อนึ่ง ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ลูกความหิวแผดเผาแล้ว อยากอาหาร 
พากันไปสิ้นทางหลายโยชน์ ก็ไม , ได้อาหารอะไรๆ เลย จึงพากันกลับ 
มา ข้าพเจ้าทั้งหลายนี้หาบุญมิได้หนอ เมื่อมีความหิวโหยอิดโรยมากขึ้น 
ก็พากันล้มสลบลงที่พื้นดิน บางคราวก็ล้มนอนหงาย บางคราวก็สัมควํ่า 
ดิ้นรนไปมา ก็ข้าพเจ้าเหล่านั้นสลบอยู่ที่พื้นลินที่ล้มอยู่นั่นเอง เอาศีรษะ 
ชนหน้าอกกันและกัน ข้าพเจ้าเหล่านี้หาบุญมิได้หนอ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
ข้าพเจ้าทั้งหลายควรที่จะเสวยทุกข์ อันมีความกระหายเป็นต้นนี้ และ 
ทุกข์อย่างอื่นอันชั่วช้ากว่าทุกข์นั้น เพราะเมื่อไทยธรรมมีอยู่ ข้าพเจ้า 
ทั้งหลายก็ไม , ได้ทำที่พึ่งแก , ตน ก็ข้าพเจ้าเหล่านั้นไปจากที่นี้ได้กำเนิด 
เป็นมนุษย์แล้ว จักเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอ สมบูรณ์ด้วยศีล 
กระทำกุศลให้มาก. 

จบ คณเปตวัตถุที่ ๑๐. 

๑๑. ปาฏลีปุตตเปตวัตถุ 

ว่าด้วยหญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับนางเปรต 
เวมานึกเปรตตนหนึ่งได้กล่าวกะหญิงมนุษย์คนหนึ่งว่า 
[๑๓๑] สัตว์นรกบางพวกท่านก็เห็นแล้ว สัตว์เดียรัจฉาน เปรต อสูร มนุษย์ 
หรือเทวดาบางพวก ท่านก็เห็นแล้ว ผลกรรมของตนท่านก็เห็นประจักษ์ 
ด้วยตนเองแล้ว เราจักนำท่านไปส่งยังเมืองปาฏลีบุตร ท่านไปถึงเมือง 
ปาฏลีบุตรแล้ว จงทำกรรมอันเป็นกุศลให้มาก. 

เมื่อหญิงนั้นได้พึงดังนั้นแล้ว มีความปลื้มใจ จึงกล่าวตอบว่า ข้าแต่ 
เทพเจ้าผู้อันบุคคลพึงบูชา ท่านปรารถนาความเจริญแก่ดิฉัน ปรารถนา 
ประโยชน์เกื้อกูลแก่ดิฉัน ดิฉันชักทำตามคำของท่าน ท่านเป็นอาจารย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 198 

ของดิฉัน สัตว์นรกบางพวก ดิฉันก็เห็นแล้ว สัตว์เดียรัจฉาน เปรต 
อสูร มนุษย์หรือเทวดาบางพวก ดิฉันก็เห็นแล้ว ผลกรรมของตนดิฉัน 
ก็ได้เห็นเองแล้ว ดิฉันจักทำบุญให้มาก. 

จบ ปาฏลิปุตตเปตวัตถุที่ ๑๑ 
๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตเฝ็าสวนมะม่วง 

พวกพ่อค้าได้ถามเวมานิกเปรตตนหนึ่งว่า 

[๑๓๒] สระโบกขรณีของท่านนี้น่ารื่นรมย์ดี มีพื้นราบเรียบ มีท่าอันงดงาม 
มีนี้ามาก ดารดาษไปด้วยปทุมชาติต่างๆ มีดอกอันบานดีเกลื่อนกล่น 
ด้วยหมู่ภมร ท่านได้สระโบกขรณีอันเป็นที่ฟูใจนี้อย่างไร สวนมะม่วง 
ของท่านนี้น่ารื่นรมย์ดีเผล็ดผลทุกฤดู มีดอกบานเป็นนิตย์นิรันดร 
เกลื่อนหล่นด้วยหมู่ภมร ท่านได้วิมานนี้อย่างไร? 

เวมานึกเปรตนั้นตอบว่า 

สระโบกขรณีมีร่มเงาอันเยือกเย็น น่ารื่นรมย์ใจ ข้าพเจ้าได้ในที่นี้ 
เพราะทานที่ธิดาของข้าพเจ้าถวายมะม่วงสุก นี้า'ข้าวยาคู แด่พระผู้มี 
พระภาคและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย. 

เวมานึกเปรตนั้น ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว จึงนำพวกพ่อล้าไปดูทรัพย์ ๕๐๐ กหาปณะ 
แล้วสั่งว่า พวกท่านจงถือเอาเป็นส่วนตัวกึ่งหนึ่งจากทรัพย์นี้แล้วให้ธิดาขอเราใช้หนี้ที่เรายืมเขา 
มากึ่งหนึ่งเถิด. 

พวกพ่อล้ากลับมาถึงเมืองสาวัตถีแล้ว ได้บอกแก่ธิดาของเปรตนั้น แล้วได้ให้ทรัพย์ 
ส่วนที่เปรตนั้นให้แก , ตนแก , เทพธิดานั้น นางได้ให้กหาปณะร้อยกหาปณะแก , เจ้าหนี้แล้วให้ทรัพย์ที่ 
เหลือแก่สหายของบิดา ส่วนตนรับท่าการใช้สอยกุฎุมพีนั้นอยู่ กุฎุมพีนั้นกลับคืนทรัพย์นั้นให้แก่ 
นาง แล้วยกนางให้เป็นภรรยาของบุตรชายคนหัวปี ต่อมาภายหลัง นางมีบุตรคนหนึ่ง 
ได้กล่าวคาถาเป็นเชิงกล่อมบุตรว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 199 

ขอท่านทั้งหลาย จงดูผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง และผลของความ 
ข่มใจ ความสำรวม เราเป็นทาสีอยู่ในตระกูลของลูกเจ้า บัดนี้มาเป็น 
ลูกสะใภ้เป็นใหญ่ในเรือน. 

ภายหลัง พระศาสดาทรงเห็นนางมีญาณแก่เกล้าจึงทรงแผ่พระรัศมีไปแสดง 
พระองค์ให้ปรากฏ ดุจประทับอยู่เฉพาะหน้าแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ความว่า 
ความประมาท ย่อมครอบงำบุคคลผู้ติดอยู่ในความยินดียินร้าย 
ในความรักความชังในทุกข์และสุข. 

จบ อัมพวนเปรตวัตถุที่ ๑๒ 
๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ 
ว่าด้วยเทวดาเตือนอุบาสก 
ภุมมเทวดาตนหนึ่งได้กล่าวเตือนอุบาสกคนหนึ่งว่า 
[๑๓๓] บุคคลให้สิ่งใด สิ่งนั้นย่อมไม่มี แต่ผลอย่างอื่นที่น่าปรารถนา 

น่าใครมมาก เพราะฉะนั้นท่านจงให้ทาน แล้วท่านจักพ้นจากทุกข์และ 
ความฉิบหาย ทั้งจักได้ประสบสุขอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพ 
เพราะทานนั้น ขอท่านจงตื่นเถิด อย่าได้ประมาท. 

จบ อักขรุกขเปรตวัตถุที่ ๑๓. 

๑๔. โภคสังหรเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตรวบรวมโภคะ 

ในเวลาราตรี หญิงเปรต ๔ ตน ถูกทุกข์ครอบงำ จึงพาอันร้องไห้รำพันด้วยเสียงดัง 
อย่างน่ากลัวว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 200 

[๑๓๔] พวกเรารวบรวมโภคทรัพย์ไว้โดยชอบธรรมบ้าง โดยไม่ชอบธรรมบ้าง 
แต่คนอื่นๆ พากันใช้สอยธรรมเหล่านั้น ส่วนพวกเรากลับมีส่วน 
แห่งทุกข์. 

จบ โภคสังหรเปตวัตถุที่ ๑๔. 

๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตเศรษฐีบุตร 

พระศาสดาได้ตรัสพระคาถาที่เปรต ๔ ตน ปรารภจะกล่าวคนละคาถาให้บริบูรณ์ว่า 
[๑๓๕] เมื่อพวกเราพากันหมกไหม้อยู่ในนรก ๖ หมื่นปีเต็มบริบูรณ์ โดย 
ประการทั้งปวง เมื่อไรที่สุดจักมี. 

ที่สุดไม่มี ที่สุดจักมีแต่ที่ไหน ที่สุดย่อมไม่ปรากฏ แน่ะท่านผู้นิรทุกข์ 
เพราะเรากับท่านได้ทำบาปกรรมไว้. 

พวกเราเหล่าใดไม , ให้ของที่มีอยู่ พวกเราเหล่านั้นย่อมเป็นอยู่ลำบาก เมื่อ 
ไทยธรรมมีอยู่ พวกเราไม , ได้ทำที่พึ่งแก , ตน. 

เรานั้นไปจากเปตโลกนี้ได้กำเนิดเป็นมนุษย์แล้ว จักเป็นผู้รู้ความ 
ประสงค์ สมบูรณ์ด้วยศีล ทำกุศลให้มากเป็นแน่. 

จบ เสฏฐิปุตตเปตวัตถุที่ ๑๕. 

๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ 
ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตหกหมื่นฆ้อน 

วันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานเถระลงจากเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นเปรตตนหนึ่ง จึงซักถาม 
ด้วยคาถาว่า 

[๑๓๖] ทำไมหนอ ท่านจึงวิ่งพล่านไปเหมือนคนบ้า เหมือนเนื้อผู้ระแวงภัย 
ท่านมาร้องอื้ออึงไปทำไม ท่านคงทำบาปกรรมไว้เป็นแน่? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 201 
เปรตนั้นตอบว่า 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นเปรตเสวยทุกข์ เกิดในยมโลก เพราะทำ 
บาปกรรมไว้ จึงไปจากมนุษย์สู่เปตโลก ฆ้อนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ 
บริบูรณ์โดยประการทั้งปวง ตกใส่ศีรษะและต่อยกระหม่อมของข้าพเจ้า. 

พระเถระถามว่า 

ท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะผลแห่งกรรมอะไร 
ท่านจึงไปจากมนุษยโลกสู่เปตโลก อนึ่ง ฆ้อนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ 
บริบูรณ์โดยประการทั้งปวง ตกใส่ศีรษะและต่อยศีรษะของท่าน เพราะ 
ผลแห่งกรรมอะไร? 

เปรตนั้นตอบว่า 

ครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้เห็นพระป้จเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง นามว่า สุเนตตะ 
มีอินทรีย์อันอบรมแล้ว ผู้หาภัยแต่ที่ไหนมิได้นึ่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้ 
ข้าพเจ้าได้ต่อยศีรษะของท่านแตกด้วยการดีดก้อนกรวด เพราะผลแห่ง 
กรรมนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ประสบทุกข์เช่นนี้ฆ้อนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ 
บริบูรณ์ โดยประการทั้งปวง จึงตกลงใส่ศีรษะของข้าพเจ้า และต่อย 
ศีรษะของข้าพเจ้า. 

พระเถระกล่าวว่า 

แน่ะบุรุษชั่ว ฆ้อนเหล็ก ๖ หมื่น ครบบริบูรณ์ โดยประการทั้งปวง 
ตกลงใส่ศีรษะและต่อยศีรษะของท่าน เพราะเหตุอันสมควรแก , ท่านแล้ว. 

จบ สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุที่ ๑๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร 

รวมเรื่องที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ ๒. เสริสสกเปตวัตถุ 

๓. นันทิกาเปตวัตถุ ๔. เรวดีเปตวัตถุ 

๕. อุจฉุเปตวัตถุ ๖. กุมารเปตวัตถุ 

๗. ราชปุตตเปตวัตถุ ๘. คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๑ 

๙. คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๒ ๑๐. คณเปตวัตถุ 

๑๑. ปาฏลิปุตตเปตวัตถุ ๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ 

๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ ๑๔. โภคสังหรเปตวัตถุ 

๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ ๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ 

จบ มหาวรรคที่ ๔. 

เปตวัตถุจบบริบูรณ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 203 
เถรคาถา 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๑ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๑ 

[๑๓๗] ขอท่านทั้งหลาย จงพีงคาถาอันน้อมเข้าไปสู่ประโยชน์ ของพระเถระ 
ทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้ว บันลืออยู่ ดุจการบันลือแห่งสีหะทั้งหลาย 
ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าเหล่าสัตว์ผู้มีเขี้ยวทั้งหลาย ที่ , ใกล้ถํ้าที่ภูเขา 
ฉะนั้น ก็พระเถระเหล่านั้นมีชื่อ โคตร มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ มีจิต 
น้อมไปแล้ว ในธรรมตามที่ปรากฏแล้ว มีปัญญา เป็นผู้ไม , เกียจคร้าน 
อยู่ในเสนาสนะอันสงัด มีป่า โคนไม้ และภูเขาเป็นต้นนั้นๆ ได้ 
เห็นธรรมแจ่มแจ้ง และได้บรรลุนิพพานอันเป็นธรรมไม่แปรผัน เมื่อ 
พิจารณาเห็นผลอันเป็นที่สุดกิจซึ่งตนทำเสร็จแล้ว จึงได้ภาษิตเนื้อความนี้. 

๑. สุภูติเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับจิตหลุดพ้น 

[๑๓๘] ได้ยินว่า ท่านพระสุภูดึเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า ดูกรฝน 
กุฎีของเรามุงดีแล้ว มีเครื่องป้องกันอันสบายมิดชิดดี ท่านจงตกลงมา 
ตามสะดวกเถิด จิตของเราตั้งมั่นดีแล้ว หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวง 
เราเป็นผู้มีความเพียรอยู่ เชิญตกลงมาเถิดฝน. 

๒. มหาโกฏฐิตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความสงบ 

[๑๓๙] ได้ยินว่า ท่านพระมหาโกฏฐิตเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า บุคคล 
ผู้สงบ งดเว้นจากการทำความชั่วพูดด้วยปัญญา ไม่ฟ้ง 1 ซ่าน ย่อมกำจัดบาป 
ธรรมทั้งหลาย เหมือนลมพัดใบไม้ให้ล่วงหล่นไป ฉะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 204 

๓. กังขาเรวตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับป้ญญา 

[๑๔๐] ได้ยินว่า ท่านพระกังขาเรวตเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า ท่านจง 
ดูปัญญานี้ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพลบคํ่า 
พระตถาคตเหล่าใด ย่อมกำจัดความสงสัยของเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ผู้มา 
เฝ็าถึงสำนักของพระองค์ พระตถาคตเหล่านั้น ย่อมชื่อว่าเป็นผู้แสงสว่าง 
เป็นผู้ให้ดวงตา. 

๔. ปุณฌมันตานีปุตตเถรคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับการคบคนดี 

[๑๔๑] ได้ยินว่า ท่านพระปุณณมันตานีบุตรเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า 
บุคคลควรสมาคมกับสัปบุรุษ ผู้เป็นบัณฑิตชี้แจงประโยชน์เท่านั้น 
เพราะธีรชนทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาท เห็นประจักษ์ด้วยปัญญา ย่อมได้ 
บรรลุถึงประโยชน์อย่างใหญ่ ประโยชน์อย่างลึกซึ้ง เห็นได้ยาก 
ละเอียด สุขุม. 

๕. ทัพพเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการแกอบรม 

[๑๔๒] ได้ยินว่า ท่านพระทัพพเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า เมื่อก่อน 
พระทัพพมัลลบุตรองค์ใด เป็นผู้อันบุคคลอื่น แกฝนได้โดยยาก แต่ 
เดี๋ยวนี้พระทัพพมัลลบุตรองค์นั้น เป็นผู้อันพระศาสดาได้ทรงแกฝนด้วย 
การ‘ฟิกฝนด้วยมรรคอันประเสริฐ เป็นผู้สันโดษ ข้ามความสงสัยได้แล้ว 
เป็นผู้ชนะกิเลส ปราศจากความขลาด มีจิตตั้งมั่น ดับความเร่าร้อนได้แล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 205 

๖. สีตวนิยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความสันโดษ 

[๑๔๓] ได้ยินว่า ท่านพระสีตวนึยเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า ภิกษุใดมา 
สู่ป่าสีตวันแล้ว ภิกษุนั้นเป็นผู้อยู่แต่ผู้เดียว สันโดษ มีจิตตั้งมั่น ชนะ 
กิเลส ปราศจากขนลุกขนพอง มีปัญญารักษากายาคตาสติอยู่. 

๗. ภัลลิยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับผู้ชนะ 

[๑๔๔] ได้ยินว่า ท่านพระภัลลิยเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า ผู้ใดกำจัด 
เสนาแห่งมัจจุราช เหมือนห้วงนี้าใหญ่ กำจัดสะพานไม้อ้ออันแสนจะ 
ทรุดโทรม ฉะนั้น ก็ผู้นั้นชัดว่าเป็นผู้ชนะมาร ปราศจากความหวาดกลัว 
มีตนอัน แก ฝนแล้วมีจิตตั้งมั่น ดับกิเลสและความเร่าร้อนได้แล้ว. 

๘.วีรเถรคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับการชนะกิเลส 

[๑๔๕] ได้ยินว่า ท่านพระวีรเถระได้ภาษิตคาถานี้ในเวลาภรรยาเก่าไปเล้าโลม 
เพื่อให้สึก ว่า 

เมื่อก่อน ผู้ใดเป็นผู้อันบุคคลอื่น แก ได้โดยยาก แต่เดี๋ยวนี้ผู้'นั้นอัน 
พระผู้มีพระภาคฟิกฝนได้ดีแล้ว เป็นนักปราชญ์มีความสันโดษ ข้ามความ 
สงสัยได้แล้ว เป็นผู้ชนะกิเลสมาร ปราศจากขนลุกขนพอง ปราศจาก 
ความกำหนัด มีจิตตั้งมั่น ดับกิเลสและความเร่าร้อนได้แล้ว. 

๙. ปิลินทวัจฉเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการฟ้งธรรม 

[๑๔๖] ได้ยินว่า ท่านพระปิลินทวัจฉเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า การที่เรา 
มาสู่สำนักของพระศาสดานี้เป็นการมาดีแล้ว ไม , ไร้ประโยชน์ การที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 206 

เราคิดไว้ว่าชักฟ้งธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วชักบวช เป็น 
ความคิดที่ไม , ไร้ประโยชน์ เพราะเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกธรรม 
ทั้งหลายอยู่ เราได้บรรลุธรรมอันประเสริฐแล้ว. 

๑๐. ปุฌณมาสเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวอับการไม , ติดในสิ่งทั้งปวง 
[๑๔๗] ได้ยินว่า พระปุณณมาสเถระได้ภาษิตคาถานี้อย่างนี้ว่า ผู้ใดไม่ทะเยอ 
ทะยานในโลกนี้หรือโลกอื่น ผู้นั้นเป็นผู้จบไตรเพท เป็นผู้สันโดษ 
สำรวมแล้ว ไม , ติดอยู่ในธรรมทั้งปวง เป็นผู้รู้แจ้งซึ่งความเกิดขึ้นและ 
ความเสื่อมไปของโลก. 

ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระสุภูติเถระ ๒. พระมหาโกฏฐิตเถระ 

๓. พระอังขาเรวตเถระ ๔. พระปุณฌมันตานีปุตตเถระ 
๕. พระทัพพเถระ ๖. พระสีตวนึยเถระ 

๗. พระภัลลิยเถระ ๘. พระวีรเถระ 

๙. พระปิลินทวัจฉเถระ ๑๐. พระปุณฌมาสเถระ. 

จบ วรรคที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 207 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๒ 
ว่าด้วยสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๒ 
๑. จูฬวัจจฉเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความยินดีในธรรม 

[๑๔๘] ภิกษุผู้มากไปด้วยความปราโมทย์ในธรรมอันพระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้ว 
พึงบรรลุสันตบทอันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขาร เป็นสุข. 

๒. มหาวัจฉเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับไตรสิกขา 

[๑๔๙] ภิกษุมีกำลังปัญญา สมบูรณ์ด้วยศีลและวัตร มีจิตตั้งมั่น ยินดีในฌาน 
มีสติ บริโภคโภชนะตามมีตามได้ มีราคะไปปราศแล้ว พึงหวังได้ ซึ่ง 
กาลปรินิพพานในศาสนานี้. 

๓. วนวัจฉเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับรมณียสถาน 

[๑๕๐] ภูเขาทั้งหลายอันล้วนแล้วด้วยหิน มีสีเขียวดังเมฆ ดูรุจิเรกงามดี มี 
ธารวารีเย็นใสสะอาด ดารดาษไปด้วยแมลงค่อมทอง ภูเขาเหล่า 
นั้นย่อมทำให้เรารื่นรมย์ใจ. 

๔. วนวัจฉสามเณรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการอยู่ป่า 

[๑๕๑] พระอุปัชฌาย์ของเราได้กล่าวกะเราว่า ดูกรสีวกะ เราจะไปจากที่นี้ 
กายของเราอยู่ในบ้าน แต่ใจของเราไปอยู่ในป่า แม้เรานอนอยู่ก็ 
จักไป ความเกี่ยวข้องด้วยหมู , ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้แจ้งชัด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 208 

๕. กุณฑธานเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการข้ามโอฆะ 

[๑๕๒] ภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องตํ่า ๕ พึงละสังโยชน์เบื้องบน ๕ พึงเจริญ 
อินทรีย์ ๕ มีศรัทธาเป็นต้นให้ยิ่งขึ้นไป ภิกษุผู้ก้าวล่วงธรรมเป็น 
เครื่องข้อง ๕ ประการไต้แล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ข้ามโอฆะ 
ได้แล้ว. 

๖. เพลัฏฐสีสเถรคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับวันคืน 

[๑๕๓] โคอาชาไนยผู้สามารถเทียมไถแล้ว ย่อมลากไถไปได้โดยไม , ลำบาก 
ฉันใด เมื่อเราได้ความสุขอันไม่เจือด้วยอามิส คืนและวันทั้งหลาย 
ย่อมผ่านพ้นเราไปโดยยาก ฉันนั้น. 

๗. ทาสกเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความเกียจคร้าน 

[๑๕๔] เมื่อใด บุคคลเป็นผู้ง่วงเหงาและกินมากมักนอนหลับกลิ้งเกลือกไปมา 
เมื่อนั้นเขาเป็นคนเขลา ย่อมเข้าห้องบ่อยๆ เหมือนสุกรใหญ่ที่เขา 
ปรนปรือด้วยเหยื่อ ฉะนั้น. 

๘. สิงคาลปิตาเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับพุทธทายาท 

[๑๕๕] ภิกษุผู้อยู่ในป่าเภสกฬาวัน พิจารณาแผ่นดินนี้ด้วยความสำคัญว่า 
กระดูกทั้งสิ้นเป็นอารมณ์ชักได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้า เราเข้าใจว่า 
จะละกามราคะได้โดยเร็วพลัน. 

๙. กุฬเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับหน้าที่บัณฑิต 

[๑๕๖] พวกคนไขนั้าก็ไขนั้าไป ช่างศรก็ดัดลูกศร พวกช่างถากก็ถากไม้ 
พวกบัณฑิตผู้มีวัตรอันงาม ก้ฝืกฝนตน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 209 

๑๐. อชิตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความตาย 

[๑๕๗] เราไม่มีความกลัวตาย ไม , มีความอาลัยในชีวิต จักเป็นผู้มีสติสัมป 
ชัญญะ ละทิ้งกายนี้ไป. 


ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระจูฬวัจฉเถระ ๒. พระมหาวัจฉเถระ 

๓. พระวนวัจฉเถระ ๔. พระสีวกเถระ 

๕. พระกุณฑธานเถระ ๖. พระเพลัฏฐสึสเถระ 

๗. พระทาสกเถระ ๘. พระสิงคาลปิตาเถระ 

๙. พระกุฬเถระ ๑๐. พระอชิตเถระ. 

จบ ทุติยวรรค. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 210 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๓ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๓ 
๑. นิโครธเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับทางดำเนินชีวิต 

[๑๕๘] เราไม่กลัวภัย พระศาสดาของเราทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดในธรรมอันไม่ตาย 
ภัยย่อมไม่ตั้งอยู่ในหนทางใด ภิกษุทั้งหลายย่อมไปโดยหนทางนั้น. 

๒. จิตตกเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับผู้เจริญฌาน 

[๑๕๙] นางนกยูงทั้งหลายมีขนเขียว ขนคองาม หงอนงาม พากันรํ่าร้อง 
อยู่ในป่าการวี นางนกยูงเหล่านั้นพากันรํ่าร้องในเวลามีลมหนาวเจือ 
ด้วยฝน ย่อมปลุกบุคคลผู้เจริญฌานซึ่งหลับอยู่ให้ตื่น. 

๓. โคสาลเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการเจริญวิเวก 

[๑๖๐] เราฉันข้าวมธุปายาสที่พุ่มกอไผ่แล้ว พิจารณาความเกิดและความเสื่อม 
ไปแห่งขันธ์ทั้งหลายโดยความเคารพ จักกลับไปสู่สานุบรรพตที่เรา 
เคยอยู่มาแล้ว เจริญวิเวกต่อไป. 

๔. สุคันธเถรคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสอน 

[๑๖๑] ภิกษุบวชมายังไม , ท้นครบพรรษา ได้เห็นธรรมเป็นธรรมดีงาม บรรลุ 
วิชชา ๓ ได้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 211 

๕. นันทิยเถรคาถา 
สุภาษิตเตือนมาร 

[๑๖๒] จิตของภิกษุใดได้บรรลุผลญาณ สว่างรุ่งเรืองอยู่เป็นนิตย์ ท่านมา 
เบียดเบียนภิกษุนั้นเข้า จักได้รับทุกข์แน่นอน นะมาร. 

๖. อภัยเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญพุทธภาษิต 

[๑๖๓] เราได้ฟิงพระวาจาอันเป็นสุภาษิตของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธุแห่ง 
พระอาทิตย์จึงได้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมอันละเอียด เหมือน 
บุคคลยิงปลายขนทรายด้วยลูกศร ฉะนั้น. 

๗. โลมสกังคิยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับวิเวก 

[๑๖๔] เราจักเอาอุระแหวกป่าหญ้าแพรก หญ้าคา หญ้าดอกเลา แฝก 
หญ้าปล้อง หญ้ามุงกระต่าย พอกพูนวิเวก. 

๘. ซัมพุคามิกปุตตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับศีล 

[๑๖๕] ท่านเป็นผู้ขวนขวายในเรื่องผ้าหรือไม่ ยินดีในเครื่องประดับหรือไม่ 
ท่านทำกลิ่นอันสำเร็จด้วยศีลฟ้งไปใช่ไหม? หมู , ชนนอกนี้ ไม , อาจ 
ทำกลิ่นให้สำเร็จด้วยศีลฟ้งไปได้. 

๙. หาริตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการปรับตัว 

[๑๖๖] แน่ะท่านหาริตะ ท่านจงยกตนของท่านขึ้นจากความเกียจคร้าน 
เหมือนช่างศรยกลูกศรขึ้นดัด ฉะนั้น ท่านจงทำจิตให้ตรงแล้ว 
ทำลายอวิชชาเสีย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 212 

๑๐. อุตติยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความไม่ประมาท 

[๑๖๗] เมื่ออาพาธบังเกิดขึ้นแก , เรา สติก็เกิดขึ้นแก , เราว่า อาพาธเกิดขึ้นแก่ 
เราแล้ว เวลานี้เป็นเวลาที่เราไม่ควรประมาท. 

ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ ๑๐ องค์ คือ 

๑. พระนิโครธเถระ ๒. พระจิตตกเถระ 

๓. พระโคสาลเถระ ๔. พระสุคันธเถระ 

๕.พระนันทิยเถระ ๖.พระอภัยเถระ 

๗. พระโลมสกังคิยเถระ ๘. พระชัมพุคามิกปุตตเถระ 

๙. พระหาริตเถระ ๑๐. พระอุตติยเถระ. 

จบ ตติยวรรคที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 213 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๔ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๔ 
๑. คหุรตีริยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความอดทน 

[๑๖๘] บุคคลถูกยุงและเหลือบกัดแล้วในป่าใหญ่ พึงเป็นผู้มีสติอดทนต่อสัมผัส 
แห่งยุงและเหลือบในป่าใหญ่นั้น เหมือนช้างอดทนต่อการถูกอาวุธใน 
สงคราม ฉะนั้น. 

๒. สุปปิยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความเพียร 

[๑๖๙] บุคคลผู้มีความเพียร ถึงจะแก , แต่เผากิเลสให้เร่าร้อน พึงบรรลุ 
นิพพานอันไม , รู้จักแก , ไม่มีอามิส เป็นธรรมสงบอย่างยิ่ง 
เกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยม. 

๓. ใสปากเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับเมตตา 

[๑๗๐] บุคคลพึงมีเมตตาในคนเดียวผู้เป็นที่รัก ฉันใด ภิกษุพึงมีเมตตาในสัตว์ 
ทั้งปวงในที่ทุกสถาน ฉันนั้น. 

๔. โปสิยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการออกบวช 

[๑๗๑] หญิงเหล่านั้ดีแต , เมื่อยังไม , เช้าไปใกล้ เมื่อเข้าไปใกล้ นำความ 
ฉิบหายมาให้เป็นนิตย์ทีเดียว เราเดินออกจากป่ามาสู่บ้าน เช้าไปสู่ 
เรือนแห่งญาติแล้ว ไม , ได้อำลาใครๆ ออกจากเรือนนั้นหนีมาแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 214 

๕. สามัญญกานึเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับเกียรติยศ 

[๑๗๒] บุคคลผู้ต้องการความสุข เมื่อประพฤติให้สมควรแก่ความสุขนั้น 
ย่อมได้ความสุข ผู้ใดเจริญอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ 
เป็นทางตรง เพื่อมรรลุอมตธรรม ผู้นั้นย่อมได้ความสรรเสริญและเจริญ 
ด้วยยศ. 

๖. กุมาปุตตเถรคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับความดี 

[๑๗๓] การพึง เป็นความดี ความประพฤติมักน้อย เป็นความดี การอยู่โดย 
ไม่มีห่วงใยเป็นความดีบุกเมื่อ การถามสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความดี 
การทำตามโอวาทโดยเคารพ เป็นความดี กิจมีการพึงเป็นต้นนี้ 
เป็นเครื่องสงบของผู้ไม่มีกังวล. 

๗. กุมาปุตตเถรสหายกเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความเจริญฌาน 

[๑๗๔] ภิกษุทั้งหลายไม่สำรวมกาย วาจา ใจ พากันเที่ยวไปสู่ชนบท 
ต่างๆ ทอดทิ้งสมาธิ การเที่ยวไปสู่แคว้นต่างๆ จักสำเร็จ 
ประโยชน์อะไรเล่า เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงกำจัดความแข่งดี อย่าให้ 
มิจฉาวิตกและกิเลสมีตัณหาเป็นต้นครอบงำ พึงเจริญฌาน. 

๘. ควัมปติเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการพ้นกิเลส 

[๑๗๕] เทวดาและมนุษย์ทิ้งหลาย พากันนอบน้อมพระควัมปติ ผู้ห้ามแม่ 
นั้าสรภูให้หยุดไหลได้ด้วยกุทธ ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาไรๆ 
ไม , หวั่นไหวต่อสิ่งอะไรทิ้งสิ้น เป็นผู้ผ่านพ้นเครื่องข้องทิ้งปวง เป็น 
มหามุนี ผู้ถึงส่งแห่งภพ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 215 

๙. ติสสเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับสติ 

[๑๗๖] บุรุษถูกแทงด้วยหอก หรือถูกไฟไหม้ที่กระหม่อม แล้วรีบรักษา 
ฉันใด ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติเว้นรอบ เพื่อละความกำหนัดยินดีใน 
กาม ฉันนั้น. 

๑๐. วัฑฒมานเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับสติ 

[๑๗๗] บุรุษที่ถูกแทงด้วยหอก หรือถูกไฟไหม้ที่กระหม่อม แล้วรีบรักษา 
ฉันใด ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติเว้นรอบ เพื่อละความกำหนัดยินดีในภพ 
ฉันนั้น. 

ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระคหุรดีริยเถระ ๒. พระสุปปิยเถระ 

๓. พระใสปากเถระ ๔. พระโปสิยเถระ 

๕. พระสามัญญกานิเถระ ๖. พระกุมาปุตตเถระ 

๗. พระกุมาปุตตเถรสหายกเถระ ๘. พระควัมปติเถระ 
๙.พระดึสสเถระ ๑๐.พระวัฑฒมานเถร. 

จบ วรรคที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 216 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๕ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนีบาต วรรคที่ ๕ 
๑. สิริ'วัฑฒเถรคาถา 

[๑๗๘] สายฟ้าแลบส่องลอดเข้าไปตามช่องแห่งภูเขาเวภาระ และภูเขาปัณฑวะ 
ฉันใด ภิกษุผู้เป็นบุตรแห่งพระพุทธเจ้าผู้คงที่ ไม , มีผู้เปรียบ 
ปาน อยู่ในช่องแห่งภูเขาเจริญฌานอยู่ ฉันนั้น. 

๒. ขทิรวนิยเถรคาถา 

[๑๗๙] ดูกรสามเณรีหลา อุปหลา สีสุปหลา ท่านทั้งสามเป็นผู้มีสติ 
เฉพาะหน้าอยู่หรือ พระสารีบุตรผู้เป็นลุงของพวกท่าน มีปัญญา 
ว่องไว หยั่งรู้เหตุผลได้โดยลูกต้องแม่นยำ เปรียบดังนายขมังธนู 
ผู้ชำนาญยิงปลายขนทรายมาแล้ว. 

๓. สุมังคลเถรคาถา 

[๑๘๐] เราพ้นดีแล้วๆ เราเป็นผู้พ้นดีแล้วจากความค่อมทั้ง ๓ คือ เราพ้น 
แล้วจากการเกี่ยวข้าว จากการไถนา จากการถางหญ้า ถึงแม้ว่า 
กิจมีการเกี่ยวหญ้าเป็นต้น จะอยู่ในที่ใกล้ๆ เรานี้เอง แต่ก็ไม , สม 
ควรแก , เราทั้งนั้น ท่านจงเจริญฌานไปเถิดสุมังคละ จงเจริญฌานไปเถิด 
สุมังคละ ท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เถิดสุมังคละ. 

๔. สานุเถรคาถา 

[๑๘๑] คุณโยมจ๋า ชนทั้งหลายเขาพากันร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้ว ร้องไห้ 
ถึงคนที่ยังเป็นอยู่ แต่หายหน้าจากไป ส่วนฉันยังมีชีวิตอยู่ 
ทั้งปรากฏตัวอยู่ เหตุไรคุณโยมจึงมาร้องไห้ถึงฉันเล่า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 217 

๕. รมนึยวิหารีเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความพลาดพลั้ง 

[๑๘๒] โคอาชาไนยผู้สมบูรณ์พลาดล้มแล้ว ย่อมกลับลุกขึ้นตั้งตัวได้ ฉันใด 
ท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่า เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ผู้สมบูรณ์ด้วยทัสสนะ ฉันนั้นเถิด. 

๖. สมิทธิเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความไม่กลัวมาร 

[๑๘๓] เราออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา มีสติและปัญญาอันเจริญ มี 
จิตตั้งมั่นดีแล้ว ดูกรมาร ถึงท่านจักบันดาลรูปต่างๆ ที่น่ากลัว 
ให้เกิดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถทำให้เราสะดุ้งกลัวได้เลย. 

๗. อุชชยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการพึ่งพระพุทธเจ้า 

[๑๘๔] ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้า ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ 
พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งปวง เมื่อข้าพระองค์อยู่ในพระ 
บัญชาของพระองค์จึงเป็นผู้ไม่มีอาสวะ อยู่เป็นสุขสำราญ. 

๘. สัญชยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการบวช 

[๑๘๕] ตั้งแต่เราออกบวชเป็นบรรพชิต เราไม , รู้สึกถึงความดำริอันไม่ประ 
เสริฐประกอบด้วยโทษเลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 218 

๙. รามเณยยกเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับพลังจิต 

[๑๘๖] ดูกรมาร บุคคลบางจำพวก ย่อมสะดุ้งกลัวเพราะเสียงคำรามของ 
ท่าน และเสียงร้องคำรามแห่งเทวดา แต่จิตของเราไม , หวั่นไหว 
เพราะเสียงเหล่านั้น เพราะชิตของเรายินดีในความเป็นผู้เดียว. 

๑๐. วิมลเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับสมาธิจิต 

[๑๘๗] แผ่นดินชุ่มชื่นด้วยนั้าฝน ลมก็พัด สายฟ้าก็แลบไปในท้องฟ้า 
วิตกทั้งหลายย่อมสงบไป จิตของเราตั้งมั่นแล้วเป็นอันดี. 

ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระสิริ-วัฑฒเถระ ๒. พระขทิรวนึยเรวตเถระ 

๓. พระสุม'งคลเถระ ๔. พระสานุเถระ 

๕. พระรมณียวิหารีเถระ ๖. พระสมิทธิเถระ 

๗. พระอุชชยเถระ ๘. พระสัญชยเถระ 

๙. พระรามเณยยกเถระ ๑๐. พระวิมลเถระ. 

จบวรรคที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 219 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๖ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๖ 
๑. โคธิกเถรคาถา 

[๑๘๘] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแล้ว มีประตู 
หน้าต่างมิดชิดดี จิตของเราก็ตั้งมั่นดีแล้ว ล้าท่านปรารถนาจะตก ก็เชิญ 
ตกลงมาเถิดฝน. 

๒. สุพาหุเถรคาถา 

[๑๘๙] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแล้ว มีประตู 
หน้าต่างมิดชิดดี จิตของเราก็ตั้งมั่นดีแล้ว ล้าท่านปรารถนาจะตก ก็เชิญ 
ตกลงมาเถิดฝน. 

๓. วัลลิยเถรคาถา 

[๑๙๐] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแล้ว มีประตู 
หน้าต่างมิดชิดดี เราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในกุฎีนั้น ล้าท่านปรารถนาจะตก 
ก็เชิญตกลงมาเถิดฝน. 

๔. อุตติยเถรคาถา 

[๑๙๑] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแล้ว มีประตู 
หน้าต่างมิดชิดดี เราผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่ในกุฎีนั้น ล้าท่านปรารถนาจะ 
ตก ก็เชิญตกลงมาเถิดฝน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 220 
๕. อัญชนาวนึยเถรคาถา 

[๑๙๒] เราเข้าไปสู่ป่าอัญชนาวัน ทำตั่งให้เป็นกุฎีแล้วได้บรรลุวิชชา ๓ เราได้ 
กระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว. 

๖. กุฏิริหารีเถรคาถา 

[๑๙๓] ใครนั่งอยู่ในกุฎี ภิกษุผู้ปราศจากราคะ มีจิตตั้งมั่น อยู่ในกุฎี ขอท่าน 
จง เอ ย่างนี้เถิดอาวุโส กุฎีที่ท่านทำไว้แล้ว ไม , ไร้ประโยชน์เลย. 

๗. กุฏิวิหารีเถรคาถา 

[๑๙๔] กุฎีนี้เป็นกุฎีเก่า ท่านปรารถนากุฎีใหม่ ก็จงละความหวังในกุฎีใหม่เสีย 
ดูกรภิกษุ กุฎีใหม่นำทุกข์มาให้. 

๘. รมณียกุฏิกเถรคาถา 

[๑๙๕] กุฎีของเราน่ารื่นรมย์บันเทิงใจ เป็นกุฎีที่ทายกให้ด้วยศรัทธา ดูกรนารี 
ทั้งหลาย เราไม , ต้องการด้วยกุมารีทั้งหลาย ชนเหล่าใดมีความต้องการ 
เธอทั้งหลายก็จงไปในสำนักของชนเหล่านั้นเถิด. 

๙. โกสัลลริหารีเถรคาถา 

[๑๙๖] เราบวชแล้วด้วยศรัทธา เราทำกุฎีไว้ในป่า เราเป็นผู้ไม , ประมาท มีความ 
เพียร มีสติสัมปชัญญะ. 

๑๐. สีวลีเถรคาถา 

[๑๙๗] เราเข้าไปสู่กุฎีเพื่อประโยชน์อันใด เมื่อเราแสวงหาวิชชาและวิมุตติ ได้ 
ถอนขึ้นซึ่งมานานุสัย ความดำริของเราเหล่านั้นสำเร็จแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 221 

ในวรรคนี้ รวมพระเถระได้ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระโคธิกเถระ ๒. พระสุพาหุเถระ 

๓. พระวัลลิยเถระ ๔. พระอุตติยเถระ 

๕. พระอัญชนาวนึยเถระ ๖. พระกุฏิริหารีเถระ 

๗. พระกุฏิริหารีเถระ ๘. พระรมณียกุฏิกเถระ 

๙. พระโกสัลลริหารีเถระ ๑๐. พระสีวลีเถระ. 

จบ วรรคที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 222 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๗ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๗ 
๑. วัปปเถรคาถา 

สุภาษิตว่าด้วยการเห็นและไม , เห็นอันธพาล 

[๑๙๘] บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทัสสนะ ย่อมเห็นคนอันธพาลผู้เห็นอยู่ด้วย ย่อมเห็น 
คนอันธพาลผู้ไม , เห็นอยู่ด้วย ส่วนคนอันธพาลผู้ไม่สมบูรณ์ด้วยทัสสนะ 
ย่อมไม่เห็นคนอันธพาลผู้ไม , เห็นและคนอันธพาลผู้เห็น. 

๒. วัชชีปุตตกเถรถาคา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการอยู่ป่า 

[๑๙๙] เราอยู่ในป่าแต่ผู้เดียว เหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่า ชนเป็นอันมาก 
พากันรักใคร่ต่อเรา เหมือนสัตว์นรกพากันรักใคร , ต่อบุคคลผู้ไปสู่สวรรค์ 
ฉะนั้น. 

๓. ปักขเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับสังสารวัฏ 

[๒๐๐] เหยี่ยวทิ้งหลายย่อมโฉบลง ชิ้นเนื้อหลุดจากปากของเหยี่ยวตัวหนึ่ง 
ตกลงพื้นดิน และเหยี่ยวอีกพวกหนึ่งมาคาบเอาไว้อีก ฉันใด สัตว์ 
ทิ้งหลายผู้หมุนเวียนไปในสงสารก็ฉันนั้น จุติจากกุศลธรรมแล้วไปตก 
ในนรกเป็นต้น ความสุขย่อมติดตามเราผู้สำเร็จกิจแล้ว ผู้ยินดีต่อนิพพาน 
ด้วยความสุข. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 223 

๔. วิมลโกณฑัญญเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการทำลายกิเลส 

[๒๐๑] ภิกษุเป็นบุตรของอัมพปาลี ที่หมู , ชนเรียกกันว่า ทุมะ เกิดเพราะพระเจ้า 
พิมพิสาร ท่านผู้เป็นบุตรของท่านผู้ทรงไว้ซึ่งธงคือพระเจ้าแผ่นดิน ท่าลาย 
ธงใหญ่ คือ กิเลสได้ด้วยปัญญาแล้ว. 

๕. อุกเขปกฏวัจฉเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับผู้สงบ 

[๒๐๒] ภิกษุผู้สงบดีแล้ว มีความปราโมทย์อย่างยิ่ง ย่อมกล่าวพระพุทธวจนะที่ 
ได้เล่าเรียนมาหลายปีในสำนักของอุกเขปกฏวัจฉภิกษุ แก , คฤหัสถ์ทั้งหลาย. 

๖. เมฆิยเถรคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสอน 

[๒๐๓] พระมหาวีรเจ้าผู้ถึงป่งแห , งธรรมทั้งปวงได้สั่งสอนเรา เราฟ้งธรรมของ 
พระองค์แล้ว ยินดีอยู่ในสำนักของพระองค์ เราได้บรรลุวิชชา ๓ 
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรากระท่าเสร็จแล้ว. 

๗. เอกธรรมสวนึยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการเผากิเลส 

[๒๐๔] กิเลสทั้งหลายเราเผาแล้ว ภพทั้งปวงเราถอนขึ้นแล้ว ชาติสงสารของเรา 
สิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มีต่อไป. 

๘. เอกุทนิยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับผู้ไม่มีความโศก 

[๒๐๕] ความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก , ภิกษุผู้มีจิตมั่น ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษา 
ในคลองแห่งโมไนย ผู้คงที่ ผู้สงบระงับ มีสติทุกเมื่อ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 224 

๙. ฉันนเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญรสพระธรรม 

[๒๐๖] เราพึงธรรมมีรสอันประเสริฐ ของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระมหาสมณะ 
ได้ดำเนินไปสู่ทางอันพระพุทธเจ้าผู้มีญาณอันประเสริฐ กล่าว คือ ความ 
เป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวง ทรงแสดงไว้แล้ว เพื่อบรรลุอมตธรรม พระผู้มี 
พระภาคพระองค์นั้น ทรงเป็นผู้ฉลาดในทางอันเกษมจากโยคะ. 

๑๐. ปุฌณเถรคาถา 


สุภาษิตสรรเสริญศีลและปัญญา 

[๒๐๗]ในโลกนี้ศีลเท่านั้นเป็นเลิศแต่ผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดความชนะย่อมมี 
เพราะศีลและปัญญา ทั้งในหมู่มนุษย์และหมู , เทวดา. 


ในวรรคนี้รวมพระเถระ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระวัปปเถระ ๒.พระวัชชีปุตตกเถระ 

๓.พระปักขเถระ ๔.พระวิมลโกณฑัญญเถระ 

๕. พระอุเขปกฏวัจฉเถระ ๖. พระเมฆิยเถระ 

๗. พระเอกธรรมสวนึยเถระ ๘. พระเอกุทานิยเถระ 

๙. พระฉันนเถระ ๑๐. พระปุณณเถระ. 

จบ วรรคที่ ๗ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 225 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๘ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๘ 
๑. วัจฉปาลเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการบรรลุนิพพาน 

[๒๐๘] พระโยคาวจรผู้มีปกติเห็นเนื้อความอันสุขุมและละเอียด ผู้มีปัญญา 
เฉียบแหลม ผู้ประพฤติศีลของพระพุทธเจ้าโดยเอื้อเฟือ พึงได้บรรลุ 
นิพพานโดยไม , ยาก. 

๒. อาตุมเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการออกบวช 

[๒๐๙] หน่อไม้มียอดอันงอกงาม เจริญด้วยกิ่งก้านโดยรอบ ย่อมเป็นของที่ 
บุคคลขุดขึ้นได้โดยยาก ฉันใด เมื่อคุณแม่นำภรรยามาให้แก่ฉันแล้ว 
ล้าฉันมีบุตรหรือธิดาขึ้น ก็ยากที่จะถอนตนขึ้นออกบวชได้ ฉันนั้น 
เพราะฉะนั้น ฉันจะบวชในบัดนี้. 

๓. มาณวเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการออกบวช 

[๒๑๐] ฉันเห็นคนแก่ คนเจ็บหนัก และคนที่ตายตามอายุขัยแล้ว จึงละได้ 
ซึ่งกามารมณ์อันเป็นของรื่นรมย์ใจ แล้วออกบวชเป็นบรรพชิต. 

๔. สุยามนเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับพระดี 

[๒๑๑] ความพอใจในเบญจกามคุณ ความพยาบาท ความง่วงเหงาหาวนอน 
ความพึงซ่าน รำคาญใจ และความสงสัย ย่อมไม่มีแก่ภิกษุ โดยประการ 
ทั้งปวง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 226 

๕. สุสารทเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการพบเห็นคนดี 

[๒๑๒] การเห็นสัตบุรุษทั้งหลายผู้เพรียบพร้อมด้วยศีลาทิคุณ ย่อมยังประโยชน์ 
ให้สำเร็จ เป็นเหตุตัดความสงสัยเสียได้ ทำความรู้ให้เจริญงอกงาม 
สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมกระทำพาลชนให้เป็นบัณฑิตได้ เพราะฉะนั้น 
การสมาคมกับสัตบุรุษ จึงยังประโยชน์ให้สำเร็จได้. 

๖. ปิยัญชหเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการเลือกทางที่ดี 

[๒๑๓] เมื่อผู้อื่นยกตน ควรถ่อมตน เมื่อผู้อื่นตกตํ่า ควรยกตนขึ้น เมื่อผู้อื่นไม่ 
ประพฤติพรหมจรรย์ ควรประพฤติพรหมจรรย์ เมื่อผู้อื่นยินดีในกามคุณ 
ไม่ควรยินดีในกามคุณ. 

๗. หัตถาโรหปุตตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการแกจิต 

[๒๑๔] แต่ก่อน จิตนี้เคยจาริกไปในอารมณ์ต่างๆ ตามความปรารถนา ตามความ 
ต้องการ ตามความสบาย วันนี้เราจักข่มจิตนั้นโดยอุบายอันชอบ 
เหมือนนายควาญช้างผู้ฉลาด ข่มขี่ช้างผู้ซับมันไว้ไต้ด้วยขอ ฉะนั้น. 

๘. เมณฑสิรเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับกองทุกข์ 

[๒๑๕] เมื่อเรายังมิได้ประสบญาณ ได้ท่องเที่ยวไปในสงสารสิ้นชาติมิใช่น้อย 
เรานั้นเกิดมาแล้วในกองทุกข์ กำจัดกองทุกข์ได้แล้ว. 

๙. รักขิตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับผู้เยือกเย็น 

[๒๑๖] เราละราคะได้ทั้งหมดแล้ว ถอนโทสะได้หมดแล้ว เรามีโมหะทั้งปวงไป 
ปราศแล้ว เป็นผู้เยือกเย็น ดับความร้อนได้แล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 227 

๑๐. อุคคเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการสิ้นกรรม 

๑๗] กรรมใดที่เราได้ทำไว้แล้ว น้อยหรือมากก็ตาม กรรมทั้งหมดนั้นสิ้นไป 
แล้ว บัดนี้ การเกิดในภพใหม่ไม่มี. 

ในวรรคนี้รวมพระเถระ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระวัจฉปาลเถระ ๒. พระอาตุมเถระ 

๓. พระมาณวเถระ ๔. พระสุยามนเถระ 

๕. พระสุสารทเถระ ๖. พระปิยัญชหเถระ 

๗. พระหัตถาโรหปุตตเถระ ๘. พระเมณฑสิรเถระ 

๙. พระรักขิตเถระ ๑๐. พระอุคคเถระ. 

จบ วรรคที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 228 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๙ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๙ 
๑. สมิติคุตตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับกรรม 

[๒๑๘] บาปกรรมใดที่เราได้กระทำไว้แล้วในชาติอื่นๆ ในกาลก่อนเราจึงได้ 
เสวยผลของบาปกรรมนั้นในอัตภาพนี้เอง เรื่องบาปกรรมอื่นจะไม่มีอีก 
ต่อไป. 

๒. กัสสปเถรคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับการเลือกทิศทางที่ลูก 

[๒๑๙] ทางทิศาภาคใดๆ มีภักษาหาได้ง่าย มีความเกษม และไม่มีภัย เจ้าจงไป 
ทางทิศาภาคนั้นๆ เถิดลูกเอ๋ย ขออย่าให้เจ้าประสบความเศร้าโศกเสียใจ 
เลย. 

๓. สึหเถรคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับความไม่ประมาท 

[๒๒๐] ดูกรสึหะ ท่านจงอย่าประมาท อย่าเกียจคร้านทั้งกลางคืนและกลางวัน 
จงอบรมกุศลธรรมให้เกิดขึ้น จงละฉันทราคะในอัตภาพเสียโดยเร็วพลัน 
เถิด. 

๔. นึตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับคนโง่ 

[๒๒๑] คนโง่เขลา มัวแต่นอนหลับตลอดทั้งคืนและคลุกคลีอยู่ในหมู , ชนตลอดวัน 
ยังคํ่า เมื่อไรจักทำที่สุดทุกข์ได้เล่า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 229 

๕. สุนาคเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 

[๒๒๒] ผู้ฉลาดในการถือเอา ซึ่งนิมิตแห่งภาวนาจิตเสวยรสแห่งวิเวก เพ่งฌาน 
ฉลาดในการรักษากัมมัฏฐาน มีสติตั้งมั่น พึงบรรลุนิรามิสสุขอย่าง 
แน่นอน. 

๖. นาคิตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับทางไปนิพพาน 

[๒๒๓] ในลัทธิแห่งเดียรถีร์ภายนอกพระศาสนานี้ย่อมไม่มีทางไปสู่นิพพาน 
เหมือนอริยอัฏฐังคิกมรรคนี้เลย พระผู้มีพระภาคผู้เป็นบรมครู ทรงพรํ่า 
สอนภิกษุสงฆ์ด้วยพระองค์เอง เหมือนดังทรงแสดงผลมะขามป้อมในฝ่า 

I; I 

พระหัตถ์ ฉะบัน. 

๗. ปริฏฐเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการเห็นเบญจขันธ์ 

[๒๒๔] เราเห็นเบญจขันธ์ตามความจริงได้แล้ว ทำลายภพทั้งปวงได้แล้ว ชาติ 
สงสารสิ้นแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มี. 

๘. อัชชุนคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับการยกคนพ้นกิเลส 

[๒๒๕] เราอาจยกตนจากนี้ไ คือ กิเลส ขึ้นบนบกคือนิพพานได้ เหมือนคนที่ลูก 
ห้วงนี้าใหญ่พัดไปแล้ว ยกตน 1 ขึ้นจากนี้าฉะนั้น เราแทงตลอดสัจจะ 
ทั้งหลายแล้ว. 

๙. เทวสภเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการพ้นกิเลส 

[๒๒๖] กามราคะเพียงดังเปือกต้ม และฉันทราคะเพียงดังหล่ม เราข้ามพ้นแล้ว 
เราเว้นทิฏฐิราคะเพียงดังบาดาลแล้ว เราพ้นจากโอฆะและกิเลสเครื่อง 
ร้อยกรอง ทั้งกำจัดมานะหมดสิ้นแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ 

๑๐. สามิทัตตเถรคาถ 
สุภาษิตเกี่ยวกับการรู้เห็ 
[๒๒๗] เบญจขันธ์เรากำหนดร 
บัดนี้ภพใหม่ไม่มี. 


ในวรรคนี้รวมพระเถระ 
๑. พระสมิติคุตตเถระ 
๓. พระสีหเถระ 
๕. พระสุนาคเถระ 
๗. พระปวิฏฐเถระ 
๙. พระเทวสภเถระ 
จบ วรรคที่ ๙ 


ขททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 230 



ด้ ๑๐ องค คอ 

๒. พระกัสสปเถระ 
๔. พระนึตเถระ 
๖. พระนาคิตเถระ 
๘. พระอัชชุนเถระ 
๑๐. พระสามิทัตตเถระ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 231 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๑๐ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๑๐ 
๑. ปริปุณณกเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญรสพระธรรม 

[๒๒๘] สุธาโภชน์มีรสตั้งร้อย ที่เราบริโภคในวันนี้ ก็ไม่เหมือนอมตะที่เราได้ 
บริโภค พระธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้โคดม ทรงเห็นซึ่งธรรมหาประมาณมิได้ 


ทรงแสดงไว้แล้ว. 

๒. ริชยเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญผู้สิ้นอาสวะ 

[๒๒๙] ผู้ใดมีอาสวะสิ้นแล้ว ไม่ติดอยู่ในอาหารมีสุญญตริโมกข์และอนิมิตต 
วิโมกข์เป็นโคจร รอยเท้าของผู้นั้นรู้ได้ยาก เหมือนรอยเท้าของฝูงนก 


ในอากาศ ฉะนั้น. 

๓. เอรกเถรคาถา 
สุภาษิตว่าด้วยโทษของกาม 

[๒๓๐] ดูกรเอรกะ กามเป็นทุกข์ กามไม , เป็นสุขเลย ผู้ใดใคร่กามผู้นั้นชื่อว่า 


ใคร่ทุกข์ ผู้ใดไม่ใคร่กาม ผู้นั้นชื่อว่าไม่ใคร่ทุกข์. 


๔. เมตตชิเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค์ 

[๒๓๑] ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคศากยบุตร ผู้มีพระศิริพระองค์นั้น พระองค์ 
ผู้ถึงแล้วซึ่งธรรมอันสูงสุด ได้ทรงแสดงอัครธรรมนี้ด้วยดี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 232 

๕. จักขุปาลเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการไม่คบคนชั่ว 

[๒๓๒] เราเป็นคนบอด มีนัยน์ตาอันโรคกำจัดแล้ว เดินทางไกลอยู่ เรายอมนอน 
(ตาย) ณ ที่นี้ ชักไม , ไปกับเพื่อนผู้ร่วมทางอันลามก. 

๖. ขัณฑสุมนเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญความเสียสละ 

[๒๓๓] เพราะเสียสละดอกไม้เพียงดอกเดียว เราได้รับการบำเรออยู่ในสวรรค์ 
ถึง ๘๐ โกฏิปี ที่สุดได้บรรลุนิพพาน เพราะผลกรรมที่เหลือ. 

๗. ติสสเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญบาตรดินเผา 

[๒๓๔] เราได้สละภาชนะทองคำ มีนี้าหนักประมาณ ๑๐๐ ปละ วิจิตรด้วยลวดลาย 
ตั้งร้อยชนิด มาถือเอาบาตรดิน นี้เป็นการอภิเษกครั้งที่สองของเรา. 

๘. อภัยเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษรูปารมฌ์ 

[๒๓๕] เมื่อบุคคลได้เห็นรูปแล้ว มัวใส่ใจถึงอารมณ์เป็นที่รัก สติก็หลงลืม 
ผู้ใดมีจิตกำหนัดยินดีเสวยรูปารมฟ้ รูปารมฟ้ก็ครอบงำผู้นั้น อาสวะ 
ทั้งหลายย่อมเจริญแก่ผู้นั้น ผู้เข้าถึงซึ่งมูลแห่งภพ. 

๙. อุตติยเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษสัททารมฟ้ 

[๒๓๖] บุคคลได้สดับเสียงแล้ว มัวใส่ใจถึงอารมณ์เป็นที่รัก สดึก็หลงลืม 
ผู้ใดมีจิตกำหนัดยินดีเสวยสัททารมฟ้ สี'ททารมฟ้ก็ครอบงำผู้'นั้น อาสวะ 
ทั้งหลายย่อมเจริญแก่ผู้นั้น ผู้เข้าถึงซึ่งสงสาร. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 233 

๑๐. เทวสภเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความเพียรชอบ 

[๒๓๗] ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบ มีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ ประดับ 
ประดาด้วยดอกไม้ คือ วิมุติ จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพาน. 

ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระปริปุณณกเถระ ๒. พระวิชยเถระ 

๓. พระเอรกเถระ ๔. พระเมตตชิเถระ 

๕. พระจักขุปาลเถระ ๖. พระขัณฑสุมนเถระ 

๗. พระติสสเถระ ๘. พระอภัยเถระ 

๙. พระอุตติยเถระ ๑๐. พระเทวสภเถระ 

จบ วรรคที่ ๑๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 234 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๑๑ 
ว่าด้วยคาถาต่างๆ ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๑๑ 
๑. เพลัฏฐกานิเถรคาถา 

[๒๓๘] ท่านละความเป็นคฤหัสถ์มาแล้ว ยังไม่ทันสำเร็จกิจ เป็นผู้มีปากห่างไถ 
เห็นแก , ท้องเป็นคนเกียจคร้าน เป็นคนโง่เขลา เข้าห้องบ่อยๆ เหมือน 
สุกรตัวใหญ่ที่เขาปรนปรือด้วยเหยื่อ ฉะนั้น. 

๒. เสตุจฉเถรคาถา 

[๒๓๙] ชนทั้งหลายถูกมานะหลอกลวงแล้ว เศร้าหมองอยู่ในสังขารทั้งหลาย 
ถูกความมีลาภและความเสื่อมลาภยํ่ายีแล้ว ย่อมไม , ได้บรรลุสมาธิเลย. 

๓. พันธุรเถรคาถา 

[๒๔๐] เราไม่มีความต้องการด้วยลาภ คือ อามิสทั้นมีความสุขพอแล้ว เป็นผู้อิ่ม 
เอิบแล้วด้วยรสแห่งธรรม ครั้นได้ดื่มรสอันลํ้าเลิศเช่นนี้แล้ว จะไม่ 
กระท่าความสนิทสนมด้วยรสอื่นอีก. 

๔. ขิตกเถรคาถา 

[๒๔๑] กายของเราเป็นกายเบาหนอ อันปีติและสุขอย่างไพบูลย์ถูกต้องแล้ว 
ย่อมเลื่อนลอยได้เหมือนนุ่นที่ถูกลมพัดไป ฉะนั้น. 

๕. มลิตวัมภเถรคาถา 

[๒๔๒] เราเกิดความกระสันขึ้นในที่ใด เราย่อมไม , อยู่ในที่ทั้น แท้เราจะยินดี 
อย่างนั้น ก็พึงหลีกไปเสีย แต่เราเห็นว่า การอยู่ในที่ใดจะไม่มีความ 
เสื่อมเสีย เราก็พึงอยู่ในที่นั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 235 
๖. สุเหมันตเถรคาถา 
สุภาษิตชี้ลักษณะคนโง , และคนฉลาด 

[๒๔๓] คนโง , เขลา มักเห็นเนื้อความอันมีความหมายตั้งร้อย ทรงไว้ซึ่งลักษณะ 
ตั้งร้อย ว่ามีความหมายและลักษณะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนคนฉลาด 
ย่อมเห็นได้ตั้งร้อยอย่าง. 

๗. ธรรมสังวรเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการบวช 

[๒๔๔] เราได้พิจารณาแล้ว จึงออกบวชเป็นบรรพชิต เราได้บรรลุวิชชา ๓ แล้ว 
บำเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ว. 

๘. ธรรมสฏปิตุเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการบวชเมื่อแก , 

[๒๔๕] เรามีอายุ๑๒๐ ปีจึงออกบวชเป็นบรรพชิตได้บรรลุวิชชา๓ แล้ว 
บำเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ว. 

๙. สังฆรักขิตเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษการไม่สังวร 

[๒๔๖] ภิกษุผู้อยู่ในกี่สงัดนี้เห็นจะไม , คำนึงถึงคำสอนของพระศาสดา ผู้ทรง 
อนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยประโยชน์อย่างเยี่ยมเป็นแน่ จึงไม่สำรวมอินทรีย์ 
เหมือนแม่เนื้อลูกอ่อนในป่าฉะนั้น. 


๑๐. อุสภเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับอบรมจิต 

[๒๔๗] พลุกษชาติทั้งหลายบนยอดเขา กี่ลูกนั้าฝนใหม่ตกรดแล้วย่อมงอกงาม 
จิตอันควรแก , ภาวนา ย่อมเกิดทวีขึ้นแก่เรา ผู้ชื่อว่าอุสภะ ผู้ใคร่ต่อวิเวก 
มีความสำกัญไปแล้วในป่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 236 

ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ 

๑๐ องค คอ 

๑. พระเพลัฏฐกานึเถระ 

๒. พระเสตุจฉเถระ 

๓. พระพันธุรเถระ 

๔. พระขิตกเถระ 



๕. พระมลตว้มภเถระ 

๖. พระสุเหมนตเถระ 

๗. พระธรรมสังวรเถระ 

๘. พระธรรมสฏปิตุเถระ 

๙. พระสังฆรักขิตเถระ 

๑๐. พระอุสภเถระ. 

จบ วรรคที่ ๑๑ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 237 

เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๑๒ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๑๒ 
๑. เชนตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความยาก 

[๒๔๘] การบวชกระทำได้ยากแท้ การอยู่ครองเรือนก็ยากแท้ ธรรมเป็นของลึก 
การหาทรัพย์เป็นของยาก การเลี้ยงชีพของเราด้วยปัจจัย ๔ ตามมีตามได้ 
ก็เป็นของยาก ควรคิดถึงอนิจจตาเนืองๆ. 

๒. วัจฉโคตตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับฉลาดในอุบาย 

[๒๔๙] เราเป็นผู้ได้ไตรวิชชา มักเพ่งธรรมอันประณีต ฉลาดในอุบายสงบใจ 
ได้บรรลุประโยชน์ของตน เสร็จกิจพระพุทธศาสนาแล้ว. 

๓. วนวัจฉเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการอยู่ป่า 

[๒๕๐] ภูเขากว้างใหญ่ มีนํ้าใสสะอาด เกลื่อนกล่นไปด้วยลิงและค่าง ดาดดื่นไป 
ด้วยนาและสาหร่าย ย่อมทำใจของเราให้รื่นรมย์. 

๔. อธิมุตตเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษความเกียจคร้าน 

[๒๕๑] เมื่อชีวิตจะสิ้นไป ความเป็นสมณะที่ดีจักมีแก , ภิกษุผู้เกียจคร้าน ผู้ติดอยู่ 
ในความสุขในร่างกายแต่ที่ไหน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 238 

๕. มหานามเถรคาถา 
สุภาษิตเตือนตน 

[๒๕๒] ดูกรมหานาม ท่านนี้จะเสื่อมจากภูเขาชื่อณสาทกะ ที่สะพรั่งไปด้วย 
ต้นโมกมันและไม้อ้อยช้าง เป็นภูเขาที่สมบูรณ์ด้วยร่มเงาและนี้าเป็น 
อันมากประดับด้วยต้นไม้และเถาวัลย์โดยรอบ. 

๖. ปาราปริยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการกำจัดกิเลส 

[๒๕๓] เราละผัสสายตนะ ๖ ประการได้แล้ว เป็นผู้คุ้มครองทวารสำรวมด้วยดี 
กำจัดเสียได้ซึ่งสรรพกิเลส อันเป็นมูลรากแห , งวัฏทุกข์ บรรลุความสิ้น 
อาสวะแล้ว. 

๗. ยสเถรคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับการท่ากิจศาสนา 

[๒๕๔] เราเป็นผู้ลูบไล้ดีแล้ว มีเครื่องนุ่งห่มอันงดงาม ประดับด้วยสรรพาภรฟ้ 
ได้บรรลุวิชชา ๓ บำเพ็ญกิจพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ว. 

๘. กิมพิลเถรคาถา 
สุภาษิตไม , ให้ลืมตน 

[๒๕๕] วัยย่อมล่วงไปพลัน รูปที่มีอยู่โดยอาการนั้นย่อมปรากฏแก่เราเหมือนเป็น 
อย่างอื่น เราระลึกถึงตนของเรา ผู้ไม่อยู่ปราศจากสติเหมือนของผู้อื่น. 

๙. วัชชีปุตตเถรคาถา 
สุภาษิตเตือนให้ปฏิบัติธรรม 

[๒๕๖] ดูกรอานนท์ผู้โคตมโคตร ท่านจงเข้าไปสู่ชัฏแห่งโคนไม้ จงหน่วงนิพพาน 
ไว้ในหทัยแล้วจงเพ่งฌาน และอย่าประมาท การใส่ใจถึงประชุมชน ชักท่า 
ประโยชน์อะไรให้แก่ท่านได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 239 
๑๐. อิสิ , ทัตตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการรู้เห็นเบญจขันธ์ 

[๒๕๗] เบญจขันธ์ข้าพระองค์กำหนดรู้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ตั้งอยู่ ข้าพระองค์ 
บรรลุถึงความสิ้นทุกข์แล้ว บรรลุความสิ้นอาสวะแล้ว. 

ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระเชนตเถระ ๒. พระวัจฉโคตตเถระ 

๓. พระวนวัจฉเถระ ๔. พระอธิมุตตเถระ 

๕. พระมหานามเถระ ๖. พระปาราปริยเถระ 

๗. พระยสเถระ ๘. พระกิมพิลเถระ 

๙. พระวัชชีปุตตเถระ ๑๐. พระอิสิหัตตเถระ. 

จบ วรรคที่ ๑๒ 
รวมหัวซัอที่มีในเอกกนิบาต 

พระสังคีติกาจารย์ผู้หวังประโยชน์ส่วนใหญ่ ได้รวบรวมพระเถระผู้ทำกิจเสร็จแล้ว 
หาอาสวะมิได้ มีจำนวน ๑๒๐ องค์ไว้ในเอกกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 240 
ทุกนิบาต 

เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๑ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคที่ ๑ 
๑. อุตตรเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษของภพ 

[๒๕๘] ได้ยินว่า ท่านพระอุตตรเถระได้ภาษิตคาถาไว้ ๒ คาถาอย่างนี้ว่า ภพอะไร 
ที่เที่ยงไม , มี แม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มี ขันธ์เหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและ 
เวียนดับไป เรารู้โทษอย่างนี้แล้ว จึงไม่มีความต้องการด้วยภพ เราสลัด 
ตนออกจากกามทั้งปวง บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้ว. 

๒. ปิณโ'ฑลภารทวาชเถรคาถา 

สุภาษิตชี้ทางดำเนินชีวิตที่ถูก 

[๒๕๙] ได้ยินว่า ท่านพระปิณโฑลภารทวาชเถระได้ภาษิตคาถาไว้ ๒ คาถาอย่างนี้ว่า 
ชีวิตของเรานี้ ย่อมไม่เป็นไปโดยไม่สมควร อาหารไม , ได้ท่าจิตให้สงบ 
เราเห็นว่า ร่างกายจะดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร จึงได้เที่ยวแสวงหาอาหาร 
โดยทางที่ชอบ นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ได้กล่าวการไหว้ 
การบูชาในตระกูลทั้งหลายว่า เป็นเปือกตม เป็นถูกศรอันละเอียด 
ถอนขึ้นได้ยาก สักการะอันบุรุษชั่วละได้ยาก. 

๓. วัลลิยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวลับการแกชิต 

[๒๖๐] วานรเข้าไปอยู่ในกระท่อมมีประตู ๕ ประตู พยายามเวียนเข้าออกทาง 
ประตูนั้นเนืองๆ จงหยุดนิ่งนะเจ้าลิง อย่าวิ่งไปดังกาลก่อนเลย เราจับ 
เจ้าไว้ได้ด้วยปัญญาแล้ว เจ้าชักไปไกลไม่ได้ละ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 241 

๔. ลังคาตีริยเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญความสันโดษ 

[๒๖๑] เราทำกระท่อมด้วยใบตาล ๓ ใบ ที่ริมส่งแม่นั้าคงคา บาตรของเราเหมือน 
ดังหม้อสำหรับตักนั้ารดศพ และจีวรของเราเป็นลังผ้าคลุกฝุน ในระหว่าง 
๒ พรรษา เราพูดเพียงคำเดียวเท่านั้น ในภายในพรรษาที่ ๓ เราท่าลาย 
กองความมืด คืออวิชชาได้แล้ว. 

๕. อชินเถรคาถา 
สุภาษิตชี้ลักษณะคนพาล 

[๒๖๒] ถึงแม้บุคคลจะมีวิชชา ๓ ละมัจจุราชแล้วเป็นผู้หาอาสวะมิได้ คนพาล 
ทั้งหลายผู้ไม่มีความรู้ ก็ย่อมดูหมิ่นบุคคลนั้นว่า เป็นผู้ไม่มีชื่อเสียง 
ส่วนบุคคลใดในโลกนี้เป็นผู้ได้ข้าวและนั้า ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็น 
คนชั่วช้าเลวทราม ก็เป็นที่สักการะนับถือของคนพาลทั้งหลาย. 

๖. เมฬชินเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค์ 

[๒๖๓] เมื่อใด เราได้ฟ้งธรรมของพระศาสดาผู้ทรงแสดงอยู่ เมื่อนั้นเราไม , รู้สึก 
ความสงสัยในพระศาสดาผู้รู้ธรรมทั้งปวง ผู้อันใครๆ ชนะไม , ได้ ผู้นำหมู , 

แกล้วกล้าเป็นอันมาก ประเสริฐสุดกว่าสารถีทั้งหลาย หรือว่าความสงสัย 
ในมัคคปฏิปทา ย่อมไม่มีแก่เรา. 

๗. ราธเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการอบรมจิตใจ 

[๒๖๔] เรือนที่บุคคลมุงไม่ดี ฝนย่อมรั่วรดได้ ฉันใด จิตที่ไม , ได้อบรมแล้ว ราคะ 
ย่อมรั่วรดได้ ฉันนั้น เรือนที่มุงดีแล้วฝนย่อมรั่วรดไม , ได้ ฉันใด จิตที่ 
อบรมดีแล้ว ราคะย่อมรั่วรด ไม , ได้ ฉันนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 242 

๘. สุราธเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติถูกต้อง 

[๒๖๕] ชาติของเราสิ้นแล้ว คำสั่งสอนของพระชินเจ้าเราอยู่จบแล้ว ข่าย คือ 
ทิฏฐิและอวิชชาเราละได้แล้ว ตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพเราถอนได้แล้ว 
เราออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้ว 
ความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงเราก็ได้บรรลุแล้ว. 

๙. โคตมเถรคาถา 
สุภาษิตเตือนไม , ให้ติดกาม 

[๒๖๖] มุนีเหล่าใด ย่อมไม่พัวพันในหญิงทั้งหลาย มุนีเหล่านั้นย่อมนอนหลับ 
เป็นสุข สัจจะที่ได้ยากแสนยากในหญิงเหล่าใด หญิงเหล่านั้นอันบุคคล 
ต้องรักษาทุกเมื่อแท้ ดูกรกาม เราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อฆ่าท่าน บัดนี้ 
เราไม , เป็นหนี้ท่านอีก บัดนี้เราไปถึงนิพพานอันเป็นที่บุคคลไปแล้วไม , 

เศร้าโศก. 

๑๐. วสภเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษคนลวงโลก 

[๒๖๗] บุคคลผู้ลวงโลกย่อมฆ่าตนก่อน ภายหลังจึงฆ่าผู้อื่น บุคคลผู้ลวงโลกนั้น 
ย่อมฆ่าตนได้ง่ายดาย เหมือนนายพรานนกที่หาอุบายฆ่านก และทำตน 
ให้ได้รับความทุกข์ในอบายภูมิ ฉะนั้น บุคคลผู้ลวงโลกนั้นไม่ใช่พราหมณ์ 
เพียงแต่มีเพศเหมือนพราหมณ์ในภายนอกเท่านั้น เพราะพราหมณ์มีเพศ 
อยู่ภายใน บาปกรรมทั้งหลายมีในบุคคลใด บุคคลนั้นเป็นคนดำ ดูกร 
ท้าวสุชิมบดี ขอจงทรงทราบอย่างนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 243 

ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระอุตตรเถระ ๒. พระปิณโ'ฑลภารทวาชเถระ 

๓. พระวัลลิยเถระ ๔. พระลังคาตีริยเถระ 

๕. พระอชินเถระ ๖. พระเมฬชินเถระ 

๗. พระราธเถระ ๘. พระสุราธเถระ 

๙. พระโคตมเถระ ๑๐. พระวสภเถระ ล้วนมีมหิทธิถุท๒ 

จบ วรรคที่ ๑ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 244 

เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๒ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคที่ ๒ 
๑. มหาจุนทเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญการฟิง 

[๒๖๘] การฟ้งดีเป็นเหตุให้ฟ้งเจริญ การฟ้งเป็นเหตุให้เจริญปัญญา บุคคลจะรู้ 
ประโยชน์ก็เพราะปัญญา ประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้ว ย่อมนำสุขมาให้ 
ภิกษุควรล้องเสพเสนาสนะอันสงัด ควรประพฤติธรรมอันเป็นเหตุให้จิต 
หลุดพ้นจากสังโยชน์ล้ายังไม , ได้ประสบความยินดีในเสนาสนะอันสงัด 
และธรรมนั้น ก็ควรเป็นผู้มีสติรักษาตนอยู่ในหมู , สงฆ์. 

๒. โชติทาสเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม 

[๒๖๙] ชนเหล่าใดแลพยายามในทางร้ายกาจ ย่อมเบียดเบียนมนุษย์ทั้งหลาย 
ด้วยการกระทำอันเจือด้วยความผลุนผลันก็ดี ด้วยการกระทำมีความ 
ประสงค์ต่างๆ ก็ดี ชนเหล่านั้นกระทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่น ฉันใด แม้ผู้อื่น 
ก็ย่อมทำทุกข์ให้แก่ตน ฉันนั้น เพราะนรชนทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตาม 
ย่อมเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนท้าไว้นั้นโดยแพ้. 

๓. เหรัญญิกานิเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษคนพาล 

[๒๗๐] วันและคืนย่อมล่วงไปๆ ชีวิตย่อมดับไป อายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไป 
เหมือนนั้าในแม่นั้าน้อย ฉะนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น คนพาลทำบาปกรรมอยู่ 
ย่อมไม , รู้สึกตัว ต่อภายหลังเขาจึงได้รับทุกข์อันเผ็ดร้อน เพราะบาปกรรม 
นั้นมีวิบากเลวทราม. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 245 

๔. โสมมิตตเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษความเกียจคร้าน 

[๒๗๑] เต่าตาบอดเกาะขอนไม้เล็กๆ จมลงไปในห้วงนั้าใหญ่ ฉันใด กุลบุตร 
อาศัยคนเกียจคร้านดำรงชีพ ย่อมจมลงในสังสารวัฏ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น 
บุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้มีความเพียรเลวทรามเสีย ควรอยู่ร่วมกับ 
บัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะ มีใจเด็ดเดี่ยว ผู้เพ่งฌาน มีความเพียร 
อันปรารภแล้วเป็นนิตย์. 

๕. สัพพมิตตเถรคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับคน 

[๒๗๒] คนเกี่ยวข้องในคน คนยินดีกะคน คนถูกคนเบียดเบียน และคนเบียด 
เบียนคน ก็ชักต้องการอะไรกับคนหรือกับสิ่งที่คนทำให้เกิดแล้วแก , คน 
เล่า ควรละคนที่เบียดเบียนคนเป็นอันมากไปเสีย. 


๖. มหากาลเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษอุปธิ 

[๒๗๓]หญิงชื่อกาฬี มีร่างกายใหญ่ดำดังกาหักขาซ้ายขาขวาแขนซ้ายแขนขวา 
และทุบศีรษะของซากศพ ให้มันสมองไหลออกดังหม้อทธิแล้ววางไว้ 
ตามเดิม นั่งอยู่ ผู้ใดแลไม , รู้แจ้งเป็นคนเขลา ก่อให้เกิดกิเลส ผู้นั้น 
ย่อมเข้าถึงทุกข์รํ่าไป เพราะฉะนั้น บุคคลรู้ว่าอุปธิเป็นเหตุเกิดทุกข์ 
จึงไม่ควรก่อกิเลสให้เกิด เราอย่าถูกเขาทุบศีรษะนอนอยู่อย่างนี้อีกต่อไป. 


๗. ดึสสเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษลาภสักการะ 

[๒๗๔] ภิกษุศีรษะโล้น ครองผ้าสังฆาฏิ ได้ข้าว นั้า ผ้า และที่นอน ที่นั่ง 

ย่อมชื่อว่าได้ข้าศึกไว้มาก ภิกษุรู้โทษในลาภสักการะว่าเป็นภัยอย่างนี้แล้ว 
ควรเป็นผู้มีลาภน้อย มีจิตไม่ชุ่มด้วยราคะ มีสดิงดเว้นความยินดีในลาภ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 246 

๘. กิมพิลเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญการยินดีในธรรม 

[๒๗๕] พระศากยบุตรทั้งหลายผู้เป็นสหายกันในปาจีนวังสทายวัน ได้พากันละ 
โภคะไม่น้อย มายินดีในการเที่ยวบิณฑบาต ปรารภความเพียร มีจิต 
เด็ดเดี่ยว มีความบากบั่นมั่นเป็นนิตย์ละความยินดีในโลก มายินดีอยู่ 
ในธรรม. 

๙. นันทเถรคาถา 

สุภาษิตชี้ทางปฏิบัติ 

[๒๗๖] เรามัวแต่ประกอบการประดับตกแต่ง เพราะไม , มีโยนิโสมนสิการ มีใจ 
ฟ้งซ่าน กลับกลอก ถูกกามราคะเบียดเบียน เราได้ปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบ 
ตามที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุพระอาทิตย์ ฉลาดในอุบาย ได้ทรง 
สั่งสอนแนะนำ แล้วถอนชิตจมลงในภพขึ้นได้. 

๑๐. สิริมาเถรคาถา 

สุภาษิตเกี่ยวกับการสรรเสริญและนินทา 

[๒๗๗] ถ้าตนมีจิตไม , ตั้งบั่น ถึงชนเหล่าอื่นจะสรรเสริญ ชนเหล่าอื่นก็สรรเสริญ 
เปล่า เพราะตนมีจิตไม , ตั้งบั่น ล้าตนมีชิตตั้งบั่นดีแล้ว ถึงชนเหล่าอื่น 
จะติเตียน ชนเหล่าอื่นก็ติเตียนเปล่า เพราะตนมีจิตตั้งบั่นดีแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 247 

ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ 

๑๐ องค คอ 

๑. พระมหาจุนทเถระ 

๒. พระโชติทาสเถระ 

๓. พระเหรัญญิกานึเถระ 

๔. พระโสมมิตตเถระ 

๕. พระสัพพมิตตเถระ 

๖. พระมหากาลเถระ 

๗. พระติสสเถระ 

๘. พระกิมพิลเถระ 

๙. พระนันทเถระ 

๑๐. พระสิริมาเถระ 

จบ วรรคที่ ๒ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 248 

เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๓ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคที่ ๓ 
๑. อุตตรเถรคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการปฏิบัติธรรม 

[๒๗๘] ขันธ์ทั้งหลายเรากำหนัดรู้แล้ว ตัณหาเราถอนขึ้นแล้ว โพชฌงค์เราเจริญ 
แล้ว ความสิ้นไปแห่งอาสวะเราบรรลุแล้ว ครั้นเรากำหนดรู้ขันธ์ 
ทั้งหลายแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะ จักนิพพาน. 

๒. ภัททชิเถรคาถา 
สุภาษิตชมปราสาททอง 

[๒๗๙] พระเจ้าปนาทะมีปราสาททอง กว้างโยชน์กึ่ง สูง ๒๕ โยชน์ มีชั้นพันชั้น 
ร้อยพื้น สล้างสลอนไปด้วยธง แวดล้อมไปด้วยแก้วมณีมีสีเขียวเหลือง 
ในปราสาทนั้น มีคนธรรพ์ประมาณ ๖ พัน แบ่งเป็น ๗ พวก พากัน 
ฟ้อนรำอยู่. 

๓. โสภิตเถรคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการปฏิบัติธรรม 

[๒๘๐] เราเป็นภิกษุผู้มีสติ มีปัญญา ปรารภความเพียรเป็นกำลัง ระลึกชาติ 
ก่อนได้ ๕๐๐ กัป ดุจคืนเดียว เราเจริญสติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ 
มรรค ๘ ระลึกชาติก่อนได้ ๕๐๐ กัป ดุจคืนเดียว. 

๔. วัลลิยเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความเพียร 

[๒๘๑] สิ่งใดอันบุคคลผู้มีความเพียรมั่นพึงทำ กิจใดอันบุคคลผู้ปรารถนาจะตรัสรู้ 
พึงทำ เราชักทำกิจนั้นๆ ไม่ให้ผิดพลาดตามคำพรํ่าสอนของท่าน จงดู 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 249 

ความเพียร ความบากบั่นของเรา อนึ่ง ขอท่านจงบอกหนทางอันหยั่งลงสู่ 
อมตมหานิพพานให้เรา เราจักรู้ด้วยปัญญา เหมือนกระแสแห่งแม่นํ้า 
คงคาไหลไปสู่สาคร ฉะนั้น 
๕.วีตโสกเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการดูตัวเอง 

[๒๘๒] ช่างกัลบกเข้ามาหาเราด้วยคิดว่า ชักตัดผมของเรา เราจึงรับเอากระจก 
จากช่างกัลบกนั้นมาส่องดูร่างกาย ร่างกายของเรานี้ได้ปรากฏเป็นของ 
เปล่า ความมืด คือ อวิชชาในกายอันเป็นต้นเหตุแห่งความมืดมน ได้หาย 
หมดสิ้นไป กิเลสดุจผ้าขี้ริ้วทั้งปวงเราตัดขาดแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มี. 

๖. ปุฌฌมาสเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับแว่นธรรม 

[๒๘๓] เราละนิวรณ์ ๕ เพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะ แล้วถือเอาแว่นธรรม 
คือ ญาณบัสสนะของตน ล่องดูร่างกายนี้บั่วทั้งหมดทั้งภายในภายนอก 
ร่างกายของเรานี้ปรากฏเป็นของว่างเปล่าทั้งภายในและภายนอก. 

๗. บันทกเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความพลาดพลั้ง 

[๒๘๔] โคอาชาไนยที่ดีถึงพลาดแล้วก็ตั้งตัวได้ ได้ความสังเวชอย่างยิ่งแล้ว 
นำภาระต่อไป ฉันใด ท่านทั้งหลายจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นอาชาไนย 
ผู้สมบูรณ์ด้วยบัสสนะ เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบุตรผู้ 
เกิดแก , อุระแห่งพระพุทธเจ้า. 

๘. ภารตเถรคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการบวช 

[๒๘๕] มาเถิดบันทกะ เราจงพากันไปยังสำนักของพระอุปัชฌายะเถิด เราชัก 
บันลือสีหนาท เฉพาะพระพักตร์ของพระพทธเจ้าผ้ประเสริช พระต้มี- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 250 

พระภาคผู้เป็นมุนี มีความเอ็นดูเราทรงให้บรรพชาเพื่อประโยชน์อันใด 
ประโยชน์อันนั้นเราก็ได้บรรลุแล้ว ความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงเรา 
ก็ได้บรรลุแล้ว. 

๙. ภารทวาชเถรคาถา 


สุภาษิตเกี่ยวกับความชนะ 

[๒๘๖] ธีรชนผู้มีปัญญา ชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้ว ชื่อว่าผู้ชนะสงคราม 
ย่อมบันลือสีหนาท ดังราชสีห์ในทั้าภูเขา ฉะนั้น เราได้ทำความคุ้นเคย 


กับพระศาสดาแล้ว พระธรรมกับพระสงฆ์เราได้บูชาแล้ว และเราปลาบ 
ปลื้มใจ เพราะเห็นบุตรหมดอาสวกิเลสแล้ว. 

๑๐. กัณหทินนเถรคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการปฏิบัติธรรม 

[๒๘๗] สัปบุรุษเราเข้าไปหาแล้ว ธรรมทั้งหลายเราฟิงแล้วเนืองนิตย์ ครั้นฟิงธรรม 
แล้ว จักดำเนินไปสู่ทางอันหยั่งลงสู่อมตธรรม เมื่อเรามีสติ กำจัดความ 


กำหนัดยินดีในภพได้แล้ว ความกำหนัดยินดีในภพ ย่อมไม , มีแก , เราอีก 
ไม , ได้มีแล้วในอดีต จักไม , มีในอนาคต ถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม , มีแก่เราเลย. 


ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระอตตรเถระ ๒. พระภัททชิเถระ 


๓. พระโสภิตเถระ 
๕. พระวีตโสกเถระ 
๗. พระนันทกเถระ 
๙. พระภารทวาชเถร? 


๔. พระวัลลิยเถระ 
๖. พระปุณณมาสเถระ 
๘. พระภารตเถระ 
๑๐. พระกัณหทินนเถระ. 


จบ วรรคที่ ๓ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 251 

เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๔ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคที่ ๔ 
๑. มิคสิรเถรคาถา 


สุภาษิตแสดงผลการบวช 

[๒๘๘] เมื่อใด เราได้บวชในศาสนาของพระสัมมาส้มพุทธเจ้าแล้ว หลุดพ้นจาก 
กิเลส ได้บรรลุธรรมอันผ่องแผ้วแล้ว ล่วงเสียซึ่งกามธาตุ เมื่อนั้น 
จิตของเราผู้เพ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นดังพรหม หลุดพ้นแล้ว 
จากกิเลสทั้งปวง และมารู้ชัดว่า วิมุติของเราไม , กำเริบ เพราะความ 


สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวง. 

๒. สิวกเถรคาถา 
สุภาษิตเย้ยตัณหา 

[๒๘๙] เรือนคืออัตภาพที่เกิดในภพนั้นๆ บ่อยๆ เป็นของไม่เที่ยง เราแสวงหา 
นายช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือน เมื่อไม่พบ ได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสารสิ้น 


ชาติมิใช่น้อย การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์รํ่าไป ดูกรนายช่างผู้สร้างเรือน 
บัดนี้เราพบท่านแล้ว ท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนให้เราอีก ซี่โครงคือกิเลส 
ของท่าน เราหักเสียหมดแล้ว และช่อฟ้าคืออวิชชาแห่งเรือนท่าน 
เราทำลายแล้ว ชิตของเราไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาแล้ว จักดับอยู่ในภพ 
นี้เอง 


๓. อุปวาณเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค์ 

[๒๙๐] ดูกรพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้เสด็จไท่ดีแล้วในโลก 
เป็นมนี ถกลมเบียดเบียนแล้ว ล้าท่านมีนี้าร้อน ขอจงถวายแด'พระลัมี- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 252 

พระภาคผู้เป็นมุนีเถิด พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นผู้อันบุคคลบูชา 
แล้ว กว่าเทวดาและพรหมทั้งหลาย แม้บุคคลควรบูชา อันบุคคล 
สักการะแล้ว กว่าพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าโกศล ผู้อันบุคคลพึง 
สักการะ อันบุคคลนอบน้อมแล้ว กว่าเหล่าพระขีณาสพที่บุคคลควร 
นอบน้อม เราปรารถนาจะนำนั้าร้อนไปถวายพระองค์. 

๔. อิสิทินนเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษของกาม 

[๒๙๑] อุบาสกทั้งหลายผู้ทรงธรรมกล่าวว่า กามทั้งหลายไม่เที่ยง เราได้เห็นแล้ว 
อุบาสกเหล่านั้นเป็นผู้กำหนัด รักใคร่ห่วงใยในแล้วมณี บุตรธิดา และ 
ภรรยา เราได้เห็นแล้ว เพราะอุบาสกเหล่านั้น ไม , รู้ธรรมในพระพุทธ 
ศาสนานี้แน่แท้ แม้ถึงอย่างทั้นก็ได้กล่าวว่า กามทั้งหลายไม่เที่ยง แต่ 
กำลังญาณเพื่อจะตัดราคะของอุบาสกเหล่านั้น ไม่มี เพราะฉะนั้น อุบาสก 
เหล่านั้นจึงติดอยู่ในบุตรภรรยาและในทรัพย์. 

๕. สัมพหุลกัจจานเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับผู้รักสงบ 

[๒๙๒] ฝนก็ตก ฟ้าก็กระหึ่ม เราอยู่ในถํ้าอันน่ากลัวแต่คนเดียว เมื่อเราอยู่ในถํ้า 
อันน่ากลัวคนเดียว ความกลัว ความสะดุ้ง หวาดเสียว หรือขนลุก 
ขนพองมิได้มีเลย การที่เราอยู่ในถํ้าอันน่ากลัวแต่ผู้เดียว ไม่มีความกลัว 
หรือสะดุ้งหวาดเสียวนี้ เป็นธรรมดาของเรา. 

๖. ขิตณเถรคาถา 
สุภาษิตแสดงผลการอบรมจิต 

[๒๙๓] จิตของใครตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว ดังภูเขา ไม่กำหนัดแล้วในอารมณ์เป็น 
ที่ตั้งแห่งความกำหนัด ไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง 
ผไดอบรมจิตได้อย่างนี้ทกข์จักมาถึงผ้นั้นแต่ที่ไหน จิตของเราตั้งมื่น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 253 

ไม , หวั่นไหว ดังภูเขา จิตของเราไม่กำหนัดแล้วในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความกำหนัด ไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง เราอบรม 
จิตได้แล้วอย่างนี้ทุกข์ชักมาถึงเราแต่ที่ไหนๆ 
๗. โสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา 
สุภาษิตแสดงการไม , ยอมแพ้กิเลส 

[๒๙๔] ราตรีอันประกอบด้วยฤกษ์มาลินีเช่นนี้ ย่อมไม , เป็นราตรีเพื่อจะหลับ 
โดยแพ้ ราตรีเช่นนี้ ย่อมเป็นราตรีอันผู้รู้แจ้ง ปรารถนาแล้วเพื่อประกอบ 
ความเพียร. 

ครั้นพระโสณะได้ฟ้งดังนั้นก็สลดใจ ยังหิริและโอตตัปปะให้เข้าไปตั้งไว้แล้ว อธิษฐาน 
อัพโภคาสิกังคธุดงค์ กระทำกรรมในวิปัสสนา ได้กล่าวคาถาที่ ๒ นี้ว่า 

ล้าช้างพึงเหยียบเราผู้ตกลงจากคอช้าง เราตายเสียในสงครามประเสริฐ 
กว่า แพ้แล้ว เป็นอยู่จะประเสริฐอะไร. 

๘. นิสภเถรคาถา 

สุภาษิตแสดงความมุ่งหมายของการบวช 

[๒๙๕] ริญญชนละเบญจกามคุณอันน่ารัก น่ารื่นรมย์ใจแล้ว ออกบวชด้วยศรัทธา 
แล้วพึงทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ เราไม , อยากตาย ไม , อยากมีชีวิตอยู่ และเรา 
มีสติสัมปชัญญะรอเวลาอันควรเท่านั้น. 

๙. อุสภเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับความปน 

[๒๙๖] เราปนว่าได้ห่มจีวรสีอ่อนเฉวียงบ่า นั่งบนคอช้าง เข้าไปบิณฑบาตยัง 
หมู่บ้าน พอเข้าไปก็ถูกมหาชนพากันมารุมมุงดูอยู่ จึงลงจากคอช้าง 
กลับลืมตาตื่นขึ้นแล้ว ครั้งนั้น ได้ความสลดใจว่า ความปนนี้เราไม , มี 
สติสัมปชัญญะนอนหลับปนเห็นแล้ว ครั้งนั้น เราเป็นผู้กระด้างด้วยความ 
มัวเมาเพราะชาติสกุล ได้ความสังเวชแล้ว ได้บรรลุความสิ้นอาสวะ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 254 

๑๐. กัปปฏกุรเถรคาถา 
สุภาษิตเตือนตนมิให้ง่วงเหงา 

[๒๙๗] กัปปฏกุรภิกษุเกิดความวิตกผิดว่า เราจักนุ่งห่มผ้าผืนนี้แล้วจักเลี้ยงชีพ 
ตามมีตามเกิด เมื่อนี้าใสคืออมตธรรมของเรา มีอยู่เต็มเปียมในหม้ออมตะ 
เราเอาบาตรตักนี้าศึออมตธรรมใส่หม้ออมตะ เพื่อสั่งสมฌานทั้งหลาย 
ดูกรกัปปฏะ ท่านอย่ามานั่งโงกง่วงอยู่ด้วยคิดว่า ชักฟิงธรรม เมื่อเรา 
แสดงธรรมอยู่ในที่ใกล้หูของท่านเช่นนี้ท่านอย่ามัวนั่งโงกง่วงอยู่ ดูกร 
กัปปฏะ ท่านนั่งโงกง่วงอยู่ในท่ามกลางสงฆ์เช่นนี้ไม , รู้จักประมาณเลย. 


ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ ๑๐ องค์ คือ 
๑. พระมิคสิรเถระ ๒. พระสิวกเถระ 

๓. พระอุปวาณเถระ ๔. พระอิสิทินนเถระ 

๕.พระส้มพหูลกัจจานเถระ ๖.พระขิตกเถระ 
๗. พระโสณปฏิริยปุตตเถระ ๘. พระนึสภเถระ 

๙.พระอุสภเถระ ๑๐.พระกัปปฏกุรเถร. 

จบ วรรคที่ ๔ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 255 

เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๕ 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคที่ ๕ 
๑. กุมารกัสสปเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญพระรัตนตรัย 

[๒๙๘] น่าอัศจรรย์หนอ พระพุทธเจ้า พระธรรมและพระคุณสมบัติของพระศาสดา 
ของเราทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประพฤติพรหมจรรย์ของพระสาวกผู้ชัก 
ทำให้แจ้งซึ่งธรรมเช่นนี้ พระสาวกเหล่าใดเป็นผู้ยังไม , ปราศจากขันธ์ ๕ 
ในอสังไขยอัป พระกุมารกัสสปนี้เป็นรูปสุดท้าย แห่งพระสาวกเหล่านั้น 
ร่างกายนี้มี , ในที่สุด สงสารคือการเกิดการตายมีในที่สุด บัดนี้ภพใหม่ 
ไม่มี. 

๒. ธรรมปาลเถรคาถา 
สุภาษิตแสดงชีวิตไม , ไร้ประโยชน์ 

[๒๙๙] ภิกษุหนุ่มรูปใดแล เพียรพยายามอยู่ในพระพุทธศาสนา ก็เมื่อสัตว์ 
ทั้งหลายนอกนี้พากันหลับแล้ว ภิกษุหนุ่มนั้นตื่นอยู่ ชีวิตของเธอไม , ไร้ 
ประโยชน์ เพราะฉะนั้น บุคคลผู้มีปัญญาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธ 
เจ้าทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม 
เนืองๆ เถิด 

๓. พรหมาลิเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญผู้สงบ 

[๓๐๐] อินทรีย์ของใครถึงความสงบแล้ว เหมือนม้าอันนายสารถีฟิกดีแล้ว แม้ 
เทวดาทั้งหลาย ย่อมรักใคร่ต่อผู้นั้น ผู้มีมานะอันละแล้ว ไม่มีอาสวะ 
รู้คงที่ อินทรีย์ทั้งหลายของเราก็ถึงความสงบแล้ว เหมือนม้าอันนายสารถี 
ฟิกดีแล้ว แม้เทวดาทั้งหลายก็พากันรักใคร่ต่อเรา ผู้มีมานะอันละแล้ว 
ไม่มีอาสวะ เป็นผู้คงที่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 256 

๔. โมฆราชเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับกายเศร้าหมองใจผ่องใส 
[๓๐๑] ดูกรโมฆราช ภิกษุผู้มีผิวพรรณเศร้าหมอง แต่มีจิตผ่องใส ท่านเป็นผู้มี , ใจ 
ตั้งมั่นเป็นนิตย์ จักท่าอย่างไรตลอดราตรีแห่งเวลาหนาวเย็นเช่นนี้ 
ข้าพระองค์ได้ฟ้งมาว่า ประเทศมคธล้วนแต่สมบูรณ์ด้วยข้าวกล้า ข้าพระ 
องค์พึงคลุมกายด้วยฟางแล้วนอนให้เป็นสุข เหมือนคนเหล่าอื่นที่มีการ 
เป็นอยู่เป็นสุข ฉะนั้น. 

๕. ริสา 1 ขปัญจาลีปุตตเถรคาถา 
สุภาษิตแสดงองค์คุณพระธรรมกถึก 

[๓๐๒] พระธรรมกถึกประกอบด้วยองค์ดังนี้ คือ ไม่พึงยกตน ๑ ไม่ข่มบุคคล 
เหล่าอื่น ๑ ไม่พึงกระทบกระมั่งบุคคลเหล่าอื่น ๑ ไม่กล่าวคุณความดี 
ของตนในที่ชุมนุมชนเพื่อมุ่งลาภผล ๑ ไม่มีจิตพึงซ่าน กล่าวแต่พอ 
ประมาณ มีวัตร ๑ ภิกษุผู้เป็นธรรมกถึก พึงเป็นผู้มีปกติเห็นเนื้อความ 
อันสุขุมละเอียด มีปัญญาเฉลียวฉลาด ประพฤติอ่อนน้อม มีศีลตามเยี่ยง 
อย่างของพระพุทธเจ้านั้น พึงได้นิพพานไม่ยากเลย. 

๖. จูฬกเถรคาถา 

สุภาษิตชมธรรมชาติและการปฏิบัติธรรม 
[๓๐๓]นกยูงทั้งหลายมีหงอนงามปีกก็งามมีสร้อยคอเขียวงามปากก็งาม 
มีเสียงไพเราะ ส่งเสียงรํ่ารัองรื่นรมย์ใจ อนึ่ง แผ่นดินใหญ่นี้มีหญ้า 
เขียวชอุ่ม ดูงาม มีนี้าเอิบอาบมั่วไป ท้องฟ้าก็มีวลาหกอันงาม ท่านก็มี 
ใจเบิกบานควรแก , การงาน จงเพ่งฌานที่พระโยคาวจร ผู้มี , ใจดีเจริญแล้ว 
มีความบากมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นอันดี จงบรรลุธรรมอันสูงสุด 
อันเป็นธรรมขาวผุดผ่อง ละเอียด เห็นได้ยาก เป็นธรรมไม่จุติแปรผัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 257 

๗. อนูปมเถรคาถา 
สุภาษิตสอนใจ 

[๓๐๔] จิตถึงความเพลิดเพลินเพราะธรรมใด ธรรมใดยกขึ้นสู่หลาว และจิตเป็น 
ดังหลาว เป็นดังท่อนไม้ ขอท่านจงเว้นธรรมนั้นๆ ให้เด็ดขาด ดูกรจิต 
เรากล่าวธรรมนั้นว่าเป็นธรรมมีโทษ เรากล่าวธรรมนั้นว่า เป็นเครื่อง 
ประทุษร้ายจิต พระศาสดาที่บุคคลได้ด้วยยาก ท่านก็ได้แล้ว ท่านอย่า 
ชักชวนเราในทางฉิบหายเลย. 

๘. วัชชิตเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการรู้อริยสัจ 

[๓๐๕] เมื่อเรายังเป็นปุถุชนมืดมนอยู่ ไม , เห็นอริยสัจ จึงได้ท่องเที่ยววนเวียน 
ไปมาอยู่ในคติทั้งหลาย ตลอดกาลนาน บัดนี้เราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว 
กำจัดสงสารได้แล้ว คติทั้งปวงเราก็ตัดขาดแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มี. 

๙. สันธิตเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญอนิจจสัญญา 

[๓๐๖] เราเป็นผู้มีสติ ได้อนิจจสัญญาอันสหรคตด้วยพุทธานุสติ อยู่ที่โคน 
อัสสัตถพฤกษ์อันสว่างไสวไปด้วยแสงแห่งไฟและแก้วมณี และผ้ามีสี 
เขียวงาม ความสิ้นอาสวะเราได้บรรลุแล้วเร็วพลัน เพราะสัญญาที่เรา 
ได้แล้วในครั้งนั้นในกัปที่ ๓๑ แต่ภัททกัปนี้ไป. 


ในวรรคนี้รวมพระเถระได้ ๙ องค์ คือ 
๑. พระกุมารกัสสปเถระ ๒. พระธรรมปาลเถระ 

๓. พระพรหมาลิเถระ ๔. พระโมฆราชเถระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 258 

๕. พระริสาขปัญจาลีปุตตเถระ ๖. พระจูฬกเถระ 

๗. พระอนูปมเถระ ๘. พระวัชชิตเถระ 

๙. พระสันธิตเถระ. 

จบ วรรคที่ ๕. 

ในทุกนิบาตนี้รวมพระคาถาได้ ๙๘ คาถา และรวมพระเถระผู้ฉลาดในนัย 
ผู้ภาษิตคาถาไว้ได้ ๔๙ องค์. 

จบ ทุกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 259 

เถรคาถา ติกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในติกนิบาต 
๑. อังคฌิกภารทวาชเถรคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการเลือกทางที่ลูกต้อง 

[๓๐๗] เมื่อเราแสวงหาความบริสุทธโดยอุบายไม่สมควร ได้บูชาไฟอยู่ในป่า 
เมื่อเราไม , รู้ , ทางแห่งความบริสุทธ ได้บำเพ็ญตบะต่างๆ ความสุขนั้น 
เราได้แล้วเพราะข้อปฏิบัติอันสบาย ขอท่านจงดูความที่ธรรมเป็นธรรม 
อันดีงาม วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้ว เราท่ากิจพระพุทธศาสนาสำเร็จแล้ว 
เมื่อก่อนเราเป็นเผ่าพันธุแห่งพรหม แต่บัดนี้เราเป็นพราหมณ์ สำเร็จ 
วิชชา ๓ ล้างบาปแล้ว เป็นผู้มีความสวัสดี รู้จบไตรเพท. 

๒. ปัจจยเถรคาถา 

สุภาษิตชี้ผลการท่าจริง 

[๓๐๘] เราบวชแล้วได้ ๕ วัน ยังเป็นเสขบุคคลอยู่ ยังไม , ได้บรรลุอรหัต 
ความตั้งใจได้มีแล้วแก , เราผู้เข้าไปสู่วิหารว่า เมื่อเรายังถอนลูกศร คือ 
ตัณหาขึ้นไปไม , ได้ เราจักไม่กิน ชักไม่ดื่ม จักไม , ออกไปจากวิหาร จัก 
ไม่เอนกายลงนอน เชิญท่านดูความเพียร ความบากบั่นของเราผู้ตั้งจิต 
อธิษฐาน ความเพียรอย่างบั่นคงอยู่อย่างนี้วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้ว 
เราท่ากิจพระพุทธศาสนาสำเร็จแล้ว. 


๓. พากุลเถรคาถา 

3 ) ^ ๐ ^ 


สุภาษิตสอนให้พูดจริงท่าจริง 

[๓๐๙] ผู้ใดปรารถนาจะท่าการงานที่ท่าก่อนในภายหลัง ผู้นั้นย่อมพลาดจาก 
ฐานะอันนำมาซึ่งความสุข และย่อมเดือดร้อนในภายหลัง พึงทำอย่างใด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 260 

พึงพูดอย่างนั้น ไม่พึงทำอย่างใด ไม่พึงพูดอย่างนั้น บัณฑิตทั้งหลาย 
ย่อมกำหนดรู้ว่า บุคคลผู้ไม่ทำ มีแต่พูดนั้นมีมาก นิพพานที่พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว เป็นสุขดีหนอ ไม่มีความโศก ปราศจาก 
กิเลสธุลี ปลอดโปร่ง เป็นที่ดับทุกข์. 

๔. ธนึยเถรคาถา 
สุภาษิตสอนการเป็นสมณะ 

[๓๑๐] ถ้าภิกษุบุ่งหวังในความเป็นสมณะ ปรารถนาจะเป็นอยู่สบาย ไม่ควร 
ดูหมิ่นจีวร ข้าวและนั้าของสงฆ์ ถ้าภิกษุบุ่งหวังในความเป็นสมณะ 
ปรารถนาจะเป็นอยู่สบาย พึงเสพที่นอน ที่นั่ง ตามมีตามได้ เหมือน 
งูและหนูขุดรูอยู่ ฉะนั้น ถ้าภิกษุบุ่งหวังในความเป็นสมณะ ปรารถนาจะ 
เป็นผู้อยู่สบาย พึงยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ และพึงเจริญธรรมอย่าง 
เอก คือความไม่ประมาท. 

๕. มาตังคปุตตเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษความเกียจคร้าน 

[๓๑๑] ขณะทั้งหลายย่อมล่างพ้นบุคคล ผู้สละการงานโดยอ้างเลศว่า เวลานี้ 
หนาวนัก ร้อนนัก เย็นนัก ก็ผู้ใดเมื่อทำกิจของลูกผู้ชาย ไม , สำคัญ 
ความหนาวและร้อนยิ่งไปกว่าหญ้า ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุข เรา 
จักแหวกหญ้าแพรก หญ้าคา หญ้าดอกเลา แฝก หญ้าปล้อง และ 
หญ้ามุงกระต่ายด้วยอก พอกพูนวิเวก. 

๖. ขุชชโสภิตเถรคาถา 
สุภาษิตชี้ทางแห่งความสุข 

[๓๑๒] สมณะเหล่าใดเป็นผู้กล่าวธรรมอันวิจิตร เป็นพหูสูต มีปกติอยู่ใน 
เมืองปาฏลีบุตร ท่านขุชชโสภิตะซึ่งยืนอยู่ที่ประตูถํ้านี้เป็นสมณะผู้หนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 261 

ในจำนวนสมณะเหล่านั้น สมณะเหล่าใดเป็นผู้กล่าวธรรมวิจิตร เป็น 
พหูสูต มีปกติอยู่ในเมืองปาฏลีบุตร ท่านผู้มาด้วยกำลังฤทธดังลมพัด 
ยืนอยู่ที่ประตูถานี้ ก็เป็นสมณะผู้หนึ่งในจำนวนสมณะเหล่านั้น ขุชช 
โสภิตภิกษุนี้ได้รับความสุขด้วยการประกอบดี การบูชาดี การชนะ 
สงคราม และการประพฤติพรหมจรรย์เนืองๆ. 

๗. วารณเถรคาถา 
สุภาษิตสอนข้อควรศึกษา 

[๓๑๓] ในหมู่มนุษย์ นรชนใดเบียดเบียนสัตว์อื่น นรชนนั้นย่อมเสื่อมจาก 
ความสุขในโลกทั้งสอง คือ โลกนี้และโลกหน้า นรชนใดมีจิตประกอบ 
ด้วยเมตตา อนุเคราะห์แก , สัตว์ทั้งปวง นรชนผู้เช่นนั้น ย่อมได้ประสบ 
บุญเป็นอันมาก ควรศึกษาถ้อยกำสุภาษิต การเข้าไปนึ่งใกล้สมณะ 
การอยู่แต่ผู้เดียวในที่อันสงัด และธรรมเครื่องสงบระงับจิต. 

๘. ปัสสิกเถรคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการแนะนำให้คนทำดี 

[๓๑๔] ก็บรรดาหมู่ญาติผู้ไม่มีศรัทธา ถ้ามีคนมีศรัทธาแม้สักคนหนึ่งเป็นนัก 
ปราชญ์ ตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมเป็นประโยชน์แก , พวก 
พ้อง ญาติทั้งหลายอันข้าพระองค์ข่มขี่อนุเคราะห์ ตักเตือน ให้ทำ 
สักการบูชาในภิกษุทั้งหลาย ด้วยความรักในญาติและเผ่าพันธุ ญาติ 
เหล่านั้นทำกาละล่วงไปแล้ว ได้รับความสุขในไตรทิพย์ พี่ชาย น้อง 
ชาย และมารดาของข้าพระองค์เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกามคุณบันเทิงอยู่. 

๙. ยโสชเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการอยู่ผู้เดียว 

[๓๑๕] นรชนผู้มีใจไม่ย่อท้อ เป็นผู้รู้จักประมาณในข้าวและนั้า มีร่างกายซูบ 
ผอม มีดัวสะพรั่งไปด้วยเสันเอ็น เหมือนกับเถาหฌ้านาง ภิกษถก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 262 

เหลือบยุงทั้งหลายกัดแล้วในป่าใหญ่ พึงเป็นผู้มีสติอดกลั้นในอันตราย 
เหล่านั้น เหมือนช้างในสงคราม ภิกษุอยู่ผู้เดียวย่อมเป็นเหมือนพรหม 
ผู้อยู่ ๒ องค์เหมือนเทพเจ้า ผู้ที่อยู่ด้วยกันมากกว่า ๓ องค์ขึ้นไปเหมือน 
ชาวบ้าน ย่อมมีความโกลาหลมากขึ้น เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงเป็นผู้อยู่ 
แต่ผู้เดียว. 

๑๐. สาฏิมัตติยเถรคาถา 
สุภาษิตสอนการพึ่งลำแข้งตนเอง 

[๓๑๖] เมื่อก่อนท่านมีศรัทธา แต่วันนี้ท่านไม่มีศรัทธา สิ่งใดที่เป็นของท่าน 
ขอสิ่งนั้นจงเป็นของท่านนั่นแหละ ทุจริตของเราไม่มี เพราะศรัทธาไม่ 
เที่ยงกลับกลอก ศรัทธานั้นเราเคยเห็นมาแล้ว คนทั้งหลายประเดี๋ยวรัก 
ประเดี๋ยวหน่าย ดูกรท่านผู้เป็นมุนี ท่านจะเอาชนะในคนเหล่านั้นได้ 
อย่างไร บุคคลย่อมหุงอาหารไว้เพื่อนักปราชญ์ทุกๆ สกุล สกุลละเล็ก 
ละน้อย เราจักเที่ยวไปบิณฑบาต กำลังแข้งของเรายังมีอยู่. 

๑๑. อุบาลีเถรคาถา 

สุภาษิตสอนพระบวชใหม่ 

[๓๑๗] ภิกษุผู้ออกบวชด้วยศรัทธา ยังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษา พึงคบหา 
กัลยาณมิตรผู้มีอาชีพบริสุทธิ” , ไม่เกียจคร้าน ภิกษุผู้ออกบวชด้วยศรัทธา 
ยังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษา พึงเป็นผู้ฉลาดอยู่ในสงฆ์ ศึกษาวินัยด้วย 
อำนาจการบำเพ็ญวัตรปฏิบัติให้บริบูรณ์ ภิกษุผู้ออกบวชด้วยศรัทธา ยัง 
เป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษา พึงเป็นผู้ฉลาดในสิ่งควรและไม่ควร ไม , ควรถูก 
ตัณหาครอบงำเที่ยวไป. 

๑๒. อุตตรปาลเถรคาถา 
สุภาษิตสอนให้ละกาม 

[๓๑๘] เบญจกามคุณอันทำใจให้ลุ่มหลง ได้ยังเราผู้เป็นบัณฑิต ผู้สามารถค้น 
คว้าประโยชน์ให้ตกอย่ในโลก เราได้แล่นไปในวิสัยแห่งมาร ถกลกศร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 263 

คือ ราคะเสียบอยู่ที่หทัย อย่างมั่นคง แต่สามารถเปลื้องตนออกจาก 
บ่วงแห่งมัจจุราชได้ เราละกามทั้งปวงแล้ว ทำลายภพได้หมดแล้ว ชาติ 
สงสารสิ้นแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มี. 

๑๓. อภิภูตเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษการเกิด 

[๓๑๙] ขอบรรดาญาติเท่าที่มาประชุมกัน ณ ที่นี้ , ทั้งหมดจงฟ้ง เราจักแสดง 
ธรรมแก , ท่านทั้งหลาย การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์รํ่าไป ท่านทั้งหลายจง 
ปรารภความเพียร จงก้าวออกไป จงประกอบความเพียรในพระพุทธ 
ศาสนา จงกำจัดเสนาแห่งมัจจุราชเสีย เหมือนกุญชรหักไม้อ้อ ฉะนั้น 
ผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ ผู้นั้นจักละชาติสงสาร ท่าที่ 
สุดแห่งทุกข์ได้. 

๑๔. โคตมเถรคาถา 
สุภาษิตสอนให้มุ่งสันติธรรม 

[๓๒๐] เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร ได้ไปสู่นรกบ้าง ไปสู่เปตโลกบ้าง 
ไปสู่กำเนิดสัตว์เดียรัจฉานอันเป็นทุกข์บ้าง เราได้เสวยทุกข์หลายอย่าง 
ตลอดกาลนาน เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์บ้าง ได้ไปสู่สวรรค์บ้างเป็น 
ครั้งคราว เราเกิดในรูปภพบ้าง ในอรูปภพบ้าง ในเนวสัญญีนาสัญญี 
ภพบ้าง ภพทั้งหลายเรารู้แจ้งแล้วว่า ไม่มีแก่นสาร อันปัจจัยปรุงแต่ง 
ขึ้น เป็นของแปรปรวนกลับกลอก ถึงความแตกหักท่าลายไปทุกเมื่อ 
ครั้นเรารู้แจ้งภพนั้นอันเป็นของเกิดในตนทั้งสิ้นแล้ว เป็นผู้มีสติ ได้ 
บรรลุสันติธรรม. 

๑๕. หาริตเถรคาถา 

[๓๒๑] เหมอนขอ ๓๐๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 264 

๑๖. วิมลเถรคาถา 
สุภาษิตสอนการคบมิตร 

[๓๒๒] บุคคลปรารถนาความสุขอันแน่นอน พึงเว้นบาปมิตรแล้ว พึงคบหา 
กัลยาณมิตร และพึงตั้งอยู่ในโอวาทของกัลยาณมิตรนั้น เต่าตาบอด 
เกาะขอนไม้เล็กๆ จมอยู่ในห้วงนั้าใหญ่ ฉันใด กุลบุตรอาศัยคนเกียจ 
คร้านเป็นอยู่ ย่อมจมลงในสังสารวัฏ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลพึง 
เว้นคนเกียจคร้าน มีความเพียรเลวทราม ควรอยู่ร่วมกับบัณฑิตทั้งหลาย 
ผู้สงัดเป็นอริยะ มีใจเด็ดเดี่ยว เพ่งฌาน ปรารภความเพียรเป็นนิตย์. 

ในติกนิบาตนี้รวมพระเถระได้ ๑๖ องค์ คือ 
๑. พระกังคณิกภารทวาชเถระ ๒. พระปัจจยเถระ 

๓. พระพากุลเถระ ๔. พระธนิยเถระ 

๕. พระมาตังคปุตตเถระ ๖. พระขุชชโสภิตเถระ 

๗. พระวารณเถระ ๘. พระปัสสิกเถระ 

๙. พระยโสชเถระ ๑๐. พระสาฏิมัตติยเถระ 

๑๑. พระอุบาลีเถระ ๑๒. พระอุตตรปาลเถระ 

๑๓. พระอภิภูตเถระ ๑๔. พระโคตมเถระ 

๑๕. พระหาริตเถระ ๑๖. พระวิมลเถระ 

เป็นคาถาที่ท่านรจนาไว้รวม ๔๘ คาถา ฉะนี้แล. 

จบ ติกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 265 

เถรคาถา จตุกกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในจตุกกนิบาต 
๑. นาคสมาลเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษแห่งบ่วงมัจจุราช 

[๓๒๓] เราเดินเข้าไปบิณฑบาตในพระนคร ได้เห็นหญิงฟ้อนรำคนหนึ่ง ตก 
แต่งร่างกายด้วยเครื่องอาภรณ์ นุ่งห่มผ้าสวยงาม ทัดทรงดอกไม้ ลูบ 
ไล้ด้วยกระแจะจันทน์ ฟ้อนรำอยู่ในวงดนตรีที่ถนนหลวง ท่ามกลาง 
พระนคร เป็นดุจบ่วงแห่งมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักไว้ เพราะฉะนั้น 
การกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย จึงบังเกิดขึ้นแก่เรา อาทีนว 
โทษปรากฏแก , เรา ความเบื่อหน่ายก็ตั้งลงมั่น ลำดับนั้นจิตของเราก็ 
หลุดพ้นจากสรรพกิเลส ขอท่านจงดูความที่แห่งธรรมเป็นธรรมอันดีเลิศ 
เราได้บรรลุวิชชา ๓ แล้ว ได้ท่ากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ว. 

๒. ภคุเถรคาถา 

สุภาษิตสอนให้มีโยนิโสมนสิการ 

[๓๒๔] ข้าพระองค์ถูกความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำ ได้ออกไปจากวิหาร 
ขึ้นสู่ที่จงกรม ล้มลงที่แผ่นดิน ณ ที่ใกล้บันได จงกรมนั้นนั่นเอง 
ข้าพระองค์ลูบเนื้อลูบตัวแล้วขึ้นสู่ที่จงกรมอีก เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วใน 
ภายใน เดินจงกรมอยู่ แต่นั้น การกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบ 
คาย ได้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ อาทีนวโทษปรากฏแก่ข้าพระองค์ 
ความเบื่อหน่ายก็ตั้งลงมั่น ลำดับนั้น ชิตของข้าพระองค์ก็หลุดพ้นจาก 
สรรพกิเลส ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูความที่แห่งธรรมเป็นธรรม 
อันดีเลิศ ข้าพระองค์ได้บรรลุวิชชา ๓ แล้ว ได้ท่ากิจพระพุทธศาสนา 
เสร็จแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 266 

๓. สภิยเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษการทะเลาะวิวาท 

[๓๒๕] พวกอื่นเว้นบัณฑิตย่อมไม , รู้สึกว่า พวกเราที่ทะเลาะวิวาทกันนี้ จะ 
พากันยุบยับในท่ามกลางสงฆ์นี้พวกใดมารู้ชัดในท่ามกลางสงฆ์นั้นว่า 
พวกเราพากันไปสู่ที่ใกล้มัจจุราช ความทะเลาะวิวาท ย่อมระงับไปได้ 
จากสำนักของพวกนั้นเมื่อใด เขาไม , รู้ธรรมอันเป็นอุบายระงับการทะเลาะ 
วิวาทตามความเป็นจริง ประพฤติอยู่ดุจไม่แก่ไม่ตาย เมื่อนั้น ความ 
ทะเลาะวิวาทก็ไม่สงบลงได้ ก็ชนเหล่าใดมารู้แจ้งธรรมตามความเป็น 
จริง เมื่อสัตว์ทั้งหลายพากันเร่าร้อนอยู่ ชนเหล่านั้น ย่อมไม่เร่าร้อน 
ความทะเลาะวิวาทของพวกเขา ย่อมระงับไปได้โดยส่วนเดียว การงาน 
อย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อหย่อน วัตรอันเศร้าหมอง และพรหมจรรย์อัน 
บุคคลพึงระลึกด้วยความสงสัย กรรม ๓ อย่างนั้น ย่อมไม่มีผลมาก 
ผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ห่าง 
ไกลจากสัทธรรม เหมือนฟ้ากับดิน ฉะนั้น. 

๔. นันทกเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษแห่งบ่วงมาร 

[๓๒๖] เราติเตียนร่างกายอันเต็มไปด้วยของน่าเกลียด มีกลิ่นเหม็น เป็นฟิก 
ฝ่ายแห่งมาร ชุ่มไปด้วยกิเลส มีช่อง ๙ ช่อง เป็นที่ไหลออกแห่งของ 
ไม่สะอาดเป็นนิตย์ ท่านอย่าคิดถึงเรื่องเก่า อย่ามาเล้าโลมอริยสาวก 
ผู้บรรลุอริยสัจธรรมให้ยินดีด้วยอำนาจกิเลส เพราะอริยสาวกของ 
พระตถาคตเหล่านั้น ย่อมไม่ยินดีในกามคุณแม้ในสวรรค์ จะป่วย 
กล่าวไปไยถึงกามคุณอันเป็นของมนุษย์เล่า ก็ชนเหล่าใดแลเป็นคนพาล 
มีปัญญาทราม มีความคิดชั่ว ถูกโมหะหุ้มห่อไว้แล้ว ชนเหล่านั้น 
จึงจะกำหนัดยินดีในเครื่องผูกที่มารดักไว้ ชนเหล่าใดคลายราคะ โทสะ 
และอวิชชาได้แล้ว ชนเหล่านั้นผ้คงที่ เป็นผ้ตัดเสันด้ายคือตัณหา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 267 

เครื่องนำไปสู่ภพขาดแล้ว ไม่มีเครื่องผูกพัน ย่อมไม่กำหนัดยินดีใน 
บ่วงมารนั้น. 

๕. ซัมพุกเถรคาถา 

สุภาษิตชี้โทษการประพฤติทรมานตน 

[๓๒๗]เราเอาธุลีและฝ่นทาตัวอยู่๕๕ปีบริโภคอาหารเดือนละครั้งถอน 
ผมและหนวด ยืนอยู่ด้วยเท้าข้างเดียว งดเว้นการนั่ง กินคูถแห้ง ไม่ 
ยินดีอาหารที่เขาเชื้อเชิญ เราได้ทำบาปกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุคติเป็น 
อันมากเช่นนั้น ถูกโอฆะใหญ่พัดไปอยู่ ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง 
ขอท่านจงดูสรณคมน์และความที่ธรรมเป็นธรรมอันดีเลิศ วิชชา ๓ เราได้ 
บรรลุแล้ว เราได้ทำกิจพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ว. 

๖. เสนกเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค์ 

[๓๒๘]การที่เราได้มาณที่ใกล้ท่าคยาในเดือนผัคคุณมาสนี้เป็นการมาดีแล้ว 
หนอ เพราะได้เห็นพระผู้มีพระภาค ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง 
ผู้แสดงธรรมอันสูงสุด มีพระรัศมีมาก เป็นพระคณาจารย์ ถึงความเป็น 
ผู้เลิศ เป็นนายกวิเศษของมนุษยโลก พร้อมทั้งเทวโลก ผู้ชนะมาร 
ผู้มีการเห็นหาสิ่งจะเปรียบมิ 1 ได้ มีอานุภาพมาก เป็นมหาวีรบุรุษผู้รุ่งเรือง 
ใหญ่ ไม่มีอาสวะ สิ้นอาสวะทั้งปวง เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ 
ไม่มีภัยแต่ที่ไหน พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงปลดเปลื้องเรา 
ผู้มีนามว่าเสนกะ ผู้เศร้าหมองมาแล้วนาน มีสันดานประกอบด้วยมิจฉา 
ทิฏฐิ จากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวง. 

๗. สัมภูตเถรคาถา 
สุภาษิตชี้ลักษณะคนพาลและบัณฑิต 

[๓๒๙] ผู้ใดรีบด่วนในเวลาที่ควรช้า และช้าในเวลาที่ควรรีบด่วน ผู้นั้นเป็น 
พาล ย่อมประสบทกข์ เพราะไม่จัดแจงโดยอบายอันชอบ ประโยชน์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 268 

ของผู้นั้นย่อมเสื่อมไป เหมือนพระจันทร์ข้างแรม เขาย่อมถึงความ 
เสื่อมยศและแตกจากมิตรทั้งหลาย ผู้ใดช้าในเวลาที่ควรช้า รีบด่วน 
ในเวลาที่ควรรีบด่วน ผู้นั้นเป็นบัณฑิตถึงความสุข เพราะได้จัดแจง 
โดยอุบายอันชอบ ประโยชน์ของผู้นั้นย่อมบริบูรณ์ เหมือนพระจันทร์ 
ข้างขึ้น เขาย่อมได้ยศได้เกียรติคุณ และไม่แตกจากมิตรทั้งหลาย. 

๘. ราหุลเถรคาถา 

สุภาษิตแสดงคุณสมบัติ ๒ ประการ 

[๓๓๐] ชนทั้งหลายย่อมรู้จักเราว่า พระราหุลผู้เจริญ สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ 
๒ ประการ คือ ชาติสมบัติ ๑ ปฏิบัติสมบัติ ๑ เพราะเราเป็นโอรสของ 
พระพุทธเจ้า และเป็นผู้มีปัญญาเห็นธรรมทั้งหลาย อนึ่ง เพราะอาสวะ 
ของเราสิ้นไปและภพใหม่ไม่มีต่อไป เราเป็นพระอรหันต์ เป็นพระทักขิ 
ไณยบุคคล มีวิชชา ๓ เป็นผู้เห็นอมตธรรม สัตว์ทั้งหลายเป็นดังคนตา 
บอด เพราะเป็นผู้ไม่เห็นโทษในกาม ถูกข่ายคือตัณหาปกคลุมแล้ว ถูก 
หลังคา คือตัณหาปกปิดแล้ว ถูกมารผูกแล้วด้วยเครื่องผูก คือความ 
ประมาทเหมือนปลาในปากลอบ เราถอนกามนั้นขึ้นได้แล้ว ตัดเครื่อง 
ผูกของมารได้แล้ว ถอนตัณหา พร้อมทั้งรากขึ้นแล้ว เป็นผู้มีความ 
เยือกเย็นดับแล้ว. 

๙. ชันทนเถรคาถา 
สุภาษิตสอนให้เห็นโทษสังขาร 

[๓๓๑] ภรรยาผู้ปกคลุมด้วยเครื่องประดับล้วนแต่เป็นทอง ห้อมล้อมด้วยหมู , 

ทาสี อุ้มบุตรเข้ามาหาเรา ก็เวลาที่เราเห็นภรรยาผู้เป็นมารดาของบุตร 
ของเรานั้นตบแต่งร่างกาย นุ่งห่มผ้าใหม่เดินมา เป็นดุจบ่วงมัจจุราชดัก 
ไว้ ความทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย ก็เกิดขึ้นแก , เรา โทษแห่ง 
สังขารทั้งหลายก็เกิดปรากฏแก , เรา ความเบื่อหน่ายก็ตั้งมั่น ลำดับนั้น 
จิตของเราหลุดพ้นแล้วจากกิเลส ขอท่านจงดูความที่แห่งธรรมเป็นธรรม 
ดีเลิศ วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้ว เราได้ทำกิจพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 269 

๑๐. ธรรมิกเถรคาถา 

สุภาษิตชี้ผลต่างระหว่างธรรมและอธรรม 
[๓๓๒] ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแล้ว 
ย่อมนำสุขมาให้ นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมอันบุคคลประพฤติดีแล้ว ผู้ 
ประพฤติธรรมย่อมไม , ไปสู่ทุคติ สภาพทั้งสองคือ ธรรมและอธรรม 
ย่อมมีวิบากไม่เสมอกัน อธรรมย่อมนำไปสู่นรก ธรรมย่อมนำให้ถึง 
สุคติ เพราะฉะนั้นแหละ บุคคลเมื่อบรรเพิงอยู่ด้วยการให้โอวาทที่พระ 
ตถาคตผู้คงที่ตรัสไว้แล้วอย่างนี้ควรทำความพอใจในธรรมทั้งหลาย 
เพราะสาวกทั้งหลายของพระตถาคตผู้ประเสริฐ เป็นนักปราชญ์ ตั้ง 
อยู่แล้วในธรรม นับถือธรรมว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสุด ย่อมนำตน 
ให้พ้นจากทุกข์ได้ ผู้ใดกำจัดรากเง่าแห่งหัวัฟิ ถอนข่าย คือ ตัณหาได้แล้ว 
ผู้นั้นเป็นผู้สิ้นสงสาร ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอีกเหมือนพระจันทร์ใน 
วันเพ็ญปราศจากโทษ ฉะนั้น. 

๑๑. สัปปเถรคาถา 
สุภาษิตชมธรรมชาติโดยธรรม 

[๓๓๓] เมื่อใด นกยางทั้งหลายมีขนอันขาวสะอาด ถูกความกลัวต่อเมฆคุกคาม 
แล้ว ปรารถนาจะหลบซ่อนอยู่ในรัง บินเข้าไปสู่รัง เมื่อนั้น แม่นั้า 
อชกรณีย่อมยังเราให้ยินดี เมื่อใดนกยางมีขนขาวสะอาดดี ถูกความ 
กลัวต่อเมฆดำคุกคามแล้ว ไม่เห็นที่หลบลี้จึงแสวงหาที่หลบลี้ 
เมื่อนั้น แม่นี้าอชกรณีย่อมยังเราให้ยินดี ต้นหว้าทั้งหลายทั้งสองข้าง 
แห่งแม่นาอชกรณี ทำส่งแม่นั้าข้างหลังแห่งถํ้าใหญ่ของเราให้งาม จะไม่ 
ยังสัตว์อะไรให้ยินดีในที่นั้นได้เล่า กบทั้งหลายมีปัญญาน้อย พ้นดีแล้ว 
จากหมู , แห , งงูมีพิษและงู'ไม่มีพิษ พากันร้องด้วยเสียงอันไพเราะ วันนี้เป็น 
สมัยที่อยู่ปราศจากภูเขาและแม่นี้าก็หามิได้ แม่นี้าอชกรณีนี้เป็นแม่นั้า 
ปลอดภัย เป็นแม่นี้าเกษมสำราญรื่นรมย์ดี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 270 

๑๒. มุทิตเถรคาถา 

สุภาษิตชี้ผลการทำจริง 

[๓๓๔] เรามีความต้องการเลี้ยงชีพ ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ภายหลังกลับ 
ได้ศรัทธา มีความเพียรบากบั่นมั่นคง โดยตั้งใจว่า ร่างกายของเรานี้จง 
แตกทำลายไป เนื้อหนังของเราพึงเหือดแห้งไป แข้งขาทั้งสองของเรา 
จะหลุดจากที่ต่อแห่งเข่าทั้งสอง ตกลงไปที่พื้นดินก็ตามที เมื่อเรายังถอน 
ลูกศรคือตัณหาไม , ได้ เราจักไม่กิน ไม่ดื่ม จักไม , ออกจากวิหาร และ 
จักไม , เอนกายนอน ขอท่านจงดูความเพียรและความบากบั่นของเรา ผู้อยู่ 
ด้วยความตั้งใจอย่างนั้น เราได้บรรลุวิชชา ๓ แล้ว ได้ทำกิจพระพุทธ 
ศาสนาเสร็จแล้ว. 

พระเถระที่กล่าวคาถาองค์ละ ๔ คาถา รวมเป็น ๕๒ คาถา รวมเป็นพระเถระ ๑๓ 
องค คอ 

๑. พระนาคสมาลเถระ ๒. พระภคุเถระ 

๓. พระสภิยเถระ ๔. พระนันทกเถระ 

๕. พระซัมพุกเถระ ๖. พระเสนกเถระ 

๗. พระสัมภูตเถระ ๘. พระราหุลเถระ 

๙. พระจันทนเถระ ๑๐. พระธรรมิกเถระ 

๑๑. พระสัปปกเถระ ๑๒. พระมุทิตเถระ. 

จบ จตุกกนิบาตที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 271 

เถรคาถา ปัญจกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในปัญจกนิบาต 

๑. ราชทัตตเถรคาถา 
สุภาษิตสอนให้พิจารณาสังขาร 

[๓๓๕] ภิกษุไปป่าช้าผีดิบ ได้เห็นซากศพหญิงคนหนึ่งซึ่งเขาทิ้งไว้ในป่าช้า มี 
หมู , หนอนฟอนกัดกินอยู่ ก็ธรรมดาคนที่ชอบสวยชอบงามบางพวก ได้ 
เห็นซากศพอันเป็นของเลวทราม ย่อมเกลียด แต่ความกำหนัดรักใคร่ 
ย่อมเกิดแก่เขา เขาเป็นเหมือนคนตาบอด เพราะไม , เห็นของไม่สะอาด 
ที่ไหลออกจากทวารทั้ง ๙ ในซากศพนั้น ภายในเวลาหม้อข้าวสุกหนึ่ง 
เราหลีกออกจากที่นั้น เรามีสติสัมปชัญญะ เช้าไปสู่ที่ควรแห่งหนึ่ง 
ทีนั้นการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันชอบจึงเกิดขึ้นแก , เรา โทษปรากฏ 
แก่เรา ความเหนื่อยหน่ายก็ตั้งมั่น ลำดับนั้น จิตของเราก็หลุดพ้นจาก 
กิเลส ขอท่านจงดูความที่ธรรมเป็นธรรมดีเลิศเถิด เพราะวิชชา ๓ เรา 
ได้บรรลุแล้ว เราได้ทำกิจพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ว. 

๒. สุภูตเถรคาถา 
สุภาษิตสอนไม , ให้ดีแต่พูด 

[๓๓๖] บุรุษผู้ประสงค์จะทำธุรกิจ เมื่อประกอบตนในกิจที่ไม่ควรประกอบ ล้า 
เมื่อขืนประพลุติอยู่อย่างนั้น ก็ไม่พึงได้สำเร็จผล การประกอบในกิจที่ 
ไม่ควรประกอบนั้น มิใช่ลักษณะบุญ ล้าบุคคลใด ไม , ถอนความเป็นอยู่ 
อย่างลำบากแล้วมาสละธรรมอันเอกเสีย บุคคลนั้นก็พึงเป็นดังคนกาลี 
ล้าสละทิ้งคุณธรรมแม้ทั้งปวง ผู้นั้นก็พึงเป็นเหมือนคนตาบอด เพราะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 272 

ไม , เห็นธรรมที่สงบและธรรมไม่สงบ บุคคลพึงทำอย่างใด พึงพูดอย่าง 
นั้นแล ไม่พึงทำอย่างใด ไม่พึงพูดอย่างนั้น บัณฑิตทั้งหลายย่อม 
กำหนดรู้ว่า บุคคลผู้ไม่ทำ ดีแต่พูดนั้นมีมาก ดอกไม้งาม มีสีแต , ไม่มี 
กลิ่น ฉันใด วาจาอันเป็นสุภาษิต ย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำอยู่ 
ก็ฉันนั้น ดอกไม้งาม มีสี มีกลิ่น ฉันใด วาจาอันเป็นสุภาษิตย่อม 
มีผลแก่บุคคลผู้ทำอยู่ ฉะนั้น. 

๓. คิริมาบันทเถรคาถา 
สุภาษิตเย้ยฟ้าท้าฝน 

[๓๓๗] ฝนตกเสียงไพเราะเหมือนเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแล้ว มีประตู 
หน้าต่างมิดชิดดี เราเป็นผู้สงบอยู่ในกุฎีนั้น ถ้าประสงค์จะตกก็ตกลงมา 
เถิดฝน ฝนตกไพเราะเหมือนเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแล้ว มีประตูหน้า 
ต่างมิดชิดดี เราเป็นผู้มีจิตสงบอยู่ในกุฎีนั้น ล้าประสงค์จะตกก็ตกลงมา 
เถิดฝน ฯลฯ เราเป็นผู้ปราศจากราคะ อยู่ในกุฎีนั้น ฯลฯ เราเป็นผู้ 
ปราศจากโทสะอยู่ในกุฎีนั้น ฯลฯ เราเป็นผู้ปราศจากโมหะอยู่ในกุฎีนั้น 
ล้าประสงค์จะตกก็ตกลงมาเถิดฝน. 

๔. สมุนเถรคาถา 
สุภาษิตแสดงผลการปฏิบัติธรรม 

[๓๓๘] ท่านพระอุปัชฌายะปรารถนาธรรมใด ในบรรดาธรรมทั้งหลายเพื่อเรา 
อนุเคราะห์ เราผู้จำนงหวังอมตนิพพาน กิจที่ควรในธรรมนั้นเราทำเสร็จ 
แล้ว ธรรมที่มิใช่สิ่งที่อ้างว่าท่านกล่าวมาอย่างนี้เราได้บรรลุแล้ว ทำให้ 
แจ้งแล้วด้วยตนเอง เรามีญาณอันบริสุทธ หมดความสงสัย จึงได้ 
พยากรณ์ในสำนักของท่าน เรารู้จักขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในก่อน ทิพยจักษุ 
เราได้ชำระแล้ว ประโยชน์ของตนเราได้บรรลุแล้ว คำสั่งสอนของพระ 
พุทธเจ้าเราได้ทำแล้ว สิกขา ๓ อันเราผู้ไม่ประมาท ได้ฟ้งดีแล้วใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 273 

สำนักของท่าน อาสวะทั้งปวงของเราสิ้นแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มี 
ท่านเป็นผู้มีความเอ็นดู อนุเคราะห์สั่งสอนเราด้วยวัตรอันประเสริฐ 
โอวาทของท่านไม , ไร้ประโยชน์ เราได้ศึกษาอยู่ในสำนักของท่าน. 

๕. วัฑฒเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญมารดา 

[๓๓๙] โยมมารดาของเราดีแท้ เพราะได้แนะนำเราให้รู้สึกตัว เหมือนบุคคล 
แทงพาหนะด้วยประตัก ฉะนั้น เราได้ฟ้งคำของโยมมารดาที่พรํ่าสอน 
แล้วได้ปรารภความเพียร มีจิตตั้งมั่น ได้บรรลุโพธิญาณอย่างสูงสุด เรา 
เป็นพระอรหันต์ควรแก่ทักษิณา มีวิชชา ๓ ได้เห็นอมตธรรม ชนะเสนา 
แห่งมาร ไม่มีอาสวะอยู่ อาสวะของเราเหล่าใด ได้มีแล้วทั้งภายในทั้ง 
ภายนอก อาสวะเหล่านั้นทั้งหมด เราตัดขาดแล้ว และไม่เกิดขึ้นอีก 
ต่อไป โยมมารดาของเราเป็นผู้แกล้วกล้า ได้กล่าวเนื้อความนั้กะเรา 
แท้เมื่อเราผู้เป็นบุตรของท่านไม , มีกิเลส กิเลสอันเป็นดังหมู , ไท้ในป่าของ 
ท่านคงจะไม่มีเป็นแน่ ทุกข์เราทำให้สิ้นสุดแล้ว อัตภาพนี้มี , ในที่สุด 
สงสาร คือความเกิดตายสิ้นแล้ว บัดนั้ภพใหม่ไม่มี. 

๖. นทีกัสสปเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค์ 

[๓๔๐] พระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แม่นั้าเนรัญชรา เพื่อประโยชน์แก่เราหนอ 
เพราะเราได้ฟ้งธรรมของพระองค์แล้ว ละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื่อเราเป็น 
ปุถุชนยังมืดมนอยู่ สำคัญว่า การบูชายัญนี้เป็นความบริสุทธ จึงได้ 
บูชายัญสูงๆ ตํ่าๆ และได้บูชาไฟ แล่นไปสู่การถือทิฏฐิ ลุ่มหลง 
ไปด้วยการเชื่อถือ เป็นคนตาบอดไม , รู้แจ้ง สำคัญความไม่บริสุทธิวาเป็น 
ความบริสุทธิ” , บัดนี้เราละมิจฉาทิฏฐิได้แล้ว ท่าลายภพทั้งปวงหมดแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 274 

เราบูชาไฟ คือ พระสัมมาส้มพุทธเจ้าผู้เป็นทัก 1 ขิไณยบุคคล เราขอ 
นมัสการพระตถาคต ความลุ่มหลงทั้งปวงเราละหมดแล้ว ตัณหาอันจะ 
นำไปสู่ภพเราทำลายแล้ว ชาติสงสารสิ้นแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มี. 

๗. คยากัสสปเถรคาถา 
สุภาษิตแสดงความเป็นพุทธทายาท 

[๓๔๑] เราลงไปลอยบาปในแม่นี้าคยา ที่ท่าคยาผัคคุ วันละ ๓ ครั้ง คือ เวลาเช้า 
เวลาเที่ยง เวลาเย็น เพราะคิดเห็นว่า บาปใดที่เราทำไว้ในชาติก่อน 
บัดนี้เราจะลอยบาปนั้นในที่นี้ความเห็นอย่างนี้ได้มีแก , เราในกาลก่อน 
บัดนี้เราได้ฟ้งวาจาอันเป็นสุภาษิต เป็นบทอันประกอบด้วยเหตุผล 
แล้วพิจารณาเห็นเนื้อความได้ถ่องแท้ตามความเป็นจริง โดยอุบายอัน 
ชอบ จึงได้ล้างบาปทั้งปวง เป็นผู้ไม่มีมลทิน หมดจด สะอาด เป็น 
ทายาทผู้บริสุทธิของพระพุทธเจ้า เป็นบุตรผู้เกิดแต่พระอุทรของพระ 
พุทธเจ้า เราได้หยั่งลงสู่กระแสนื้า คือ มรรคอันมีองค์ ๘ ลอยบาป 
ทั้งปวง แล้วเราได้บรรลุวิชชา ๓ และได้ทำกิจพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ว. 

๘. วักกลิเถรคาถา 
สุภาษิตปฏิญาณเป็นผู้ไม , เกียจคร้าน 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 

[๓๔๒] ดูกรภิกษุ เมื่อเธออยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเป็นที่ปราศจากโคจร เป็นที่เศร้าหมอง 
ถูกโรคลมครอบงำ จักทำอย่างไร? 

ท่านพระวักกลิเถระกราบทูลว่า 

ข้าพระองค์จะยังปีติและความสุขอันไพบูลย์ให้แผ่ไปสู่ร่างกาย ครอบงำ 
ปัจจัยอันเศร้าหมองอยู่ในป่าใหญ่ จักเจริญสติปัฏฐาน ๔ อินทรีย์ ๕ 
พละ ๕ และ'โพชฌงค์๗ อยู่ในป่าใหญ่ เพราะได้เห็นภิกษุทั้งหลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 275 

ผู้ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว มีความบากบั่นมั่นเป็นนิตย์ มีความ 
พร้อมเพรียงกัน มีความเห็นร่วมกัน ข้าพระองค์จึงจักอยู่ในป่าใหญ่ 
เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีพระองค์อันแกแล้ว มีพระหฤทัย 
ตั้งบั่น จึงเป็นผู้ไม่เกียจคร้านตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันอยู่ในป่า 
ใหญ่. 

๙. วิชิตเสนเถรคาถา 
สุภาษิตเกี่ยวกับการแกจิต 

[๓๔๓] เราชักระวังจิตนั้นไว้ เหมือนนายหัตถาจารย์ กักช้างไว้ที่ประตูนคร 
ฉะนั้น เราจักไม่ประกอบจิตไว้ในธรรมอันลามก ชักไม่ยอมให้ชิตตกลง 
ไปสู่ข่ายแห่งกามอันเกิดในร่างกาย เจ้าลูกเรากักขังไว้แล้ว จักไปตาม 
ชอบใจไม , ได้ เหมือนช้างได้ช่องประตู ฉะนั้น ดูกรจิตผู้ชั่วช้า บัดนี้ 
เจ้าจักขืนยินดีในธรรมอันลามกเที่ยวไปเนืองๆ ดังก่อนมิได้ นายควาญ 
ช้างมีกำลังแข็งแรง ย่อมบังคับช้างที่ชับได้ใหม่ ยังไม่ได้ฟิก ให้อยู่ใน 
อำนาจด้วยขอ ฉันใด เราชักบังคับเจ้าให้อยู่ในอำนาจ ฉันนั้น นาย 
สารถีผู้ฉลาดในการแกม้าให้ดี เป็นผู้ประเสริฐ ย่อมแกม้าให้รอบรู้ได้ 
ฉันใด เราจักแกเจ้าให้ตั้งอยู่ในพละ ๕ ฉันนั้น จักผูกเจ้าไว้ด้วยสติ 
จักแกชักบังคับเจ้าให้ทำธุระด้วยความเพียร เจ้าจักไม , ได้ไปไกลจาก 
อารมณ์ภายในนี้ละนะจิต. 

๑๐. ยสทัตตเถรคาถา 
สุภาษิตตำหนิคนปัญญาทราม 

[๓๔๔] คนมีปัญญาทราม คิดจะยกโทษ ฟ้งคำสอนของท่านผู้ชนะมาร ย่อม 
เป็นผู้ไกลจากสัทธรรม เหมือนฟ้ากับสินฉะนั้น คนมีปัญญาทราม คิด 
จะยกโทษ ฟ้งคำสอนของท่านผู้ชนะมาร ย่อมเสื่อมจากสัทธรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 276 

เหมือนพระจันทร์ข้างแรม ฉะนั้น คนมีปัญญาทราม คิดจะยกโทษ ปัง 
คำสอนของท่านผู้ชนะมาร ย่อมเหี่ยวแห้งในสัทธรรม เหมือนปลาใน 
นั้าน้อย ฉะนั้น คนมีปัญญาทราม คิดจะยกโทษ ปังคำสอนของท่าน 
ผู้ชนะมาร ย่อมไม่งอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชเน่าในไร , นา ฉะนั้น 
ส่วนผู้ใดมีจิตอันคุ้มครองแล้ว ปังคำสอนของท่านผู้ชนะมาร ผู้นั้นท่า 
อาสวะทั้งปวงให้สิ้นไป ท่าให้แจ้งซึ่งธรรมอันไม่กำเริบ พึงได้บรรลุ 
ความสงบอย่างยอดเยี่ยม เป็นผู้ไม่มีอาสวะ ย่อมปรินิพพาน. 

๑๑. โสณกุฏิกัณณเถรคาถา 
สุภาษิตแสดงความภูมิใจในการเป็นพุทธสาวก 
[๓๔๕] เราได้อุปสมบทแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลส ไม่มีอาสวะ ได้เห็น 
พระผู้มีพระภาค และได้อยู่ร่วมกับพระองค์ในวิหารเดียวกัน พระผู้มี 
พระภาคประทับอยู่ในที่แจ้งตลอดราตรีเป็นอันมากทีเดียว พระศาสดา 
ผู้ฉลาดในธรรมเป็นเครื่องอยู่ ได้เสด็จเข้าไปสู่พระวิหาร เมื่อนั้น 
พระโคดมทรงลาดผ้าสังฆาฏิแล้ว สำเร็จสีหไสยา ทรงละความขลาด 
กลัวเสียแล้ว เหมือนราชสีห์อยู่ในถํ้าภูเขา ลำดับนั้น ท่านโสณะผู้เป็น 
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กล่าววาจาไพเราะ ได้ภาษิตสัทธรรม 
ในที่เฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ท่านโสณะกำหนดรู้ 
เบญจขันธ์แล้ว อบรมอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ พึงได้บรรลุความสงบ 
อย่างยิ่ง จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพาน. 

๑๒. โกสิยเถรคาถา 
สุภาษิตยกย่องผู้เคารพครู 

[๓๔๖] ผู้ใดเป็นธีรชน เป็นผู้รู้ถ้อยคำของครูทั้งหลาย อยู่ในโอวาทของครูนั้น 
และยังความเคารพให้เกิดในโอวาทของครูนั้น ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีภักดี 
และชื่อว่าเป็นบัณฑิตและพึงเป็นผ้ริเศษ เพราะร้ธรรมทั้งหลาย อันตราย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 277 

อันร้ายแรงเกิดขึ้นแล้ว ไม่ครอบงำบุคคลใดผู้พิจารณาอยู่ บุคคลนั้น 
ย่อมชื่อว่ามีกำลัง ชื่อว่าเป็นบัณฑิต และพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรม 
ทั้งหลาย ผู้ใดแลตั้งมั่นไม , หวั่นไหว เหมือนมหาสมุทร มีปัญญาลึกซึ้ง 
เห็นเหตุผลอันละเอียด ชื่อว่าเป็นผู้ไม , ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน ชื่อว่า 
เป็นบัณฑิต และพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลาย ผู้ใดเป็นพหูสูต 
ทรงธรรมและประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นชื่อว่าผู้คงที่ เป็น 
บัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลาย ผู้ใดรู้เนื้อความแห่ง 
สุภาษิต ครั้นรู้แล้วทำตามที่รู้ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิต อยู่ในอำนาจเหตุผล 
และพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลาย. 

พระเถระ ๑๒ รูป กล่าวคาถารูปละ ๕ คาถา รวมเป็น ๖๐ คาถา คือ 
๑. พระราชทัตตเถระ ๒. พระสุภูตเถระ ๓. พระคิริมานนทเถระ 

๔. พระสุมนเถระ ๕. พระวัฑฒเถระ ๖. พระนทีกัสสปเถระ 

๗. พระคยากัสสปเถระ ๘. พระวักกลิเถระ ๙. พระวิชิตเถระ 

๑๐. พระยสทัตตเถระ ๑๑. พระโสณกุฏิกัณณเถระ ๑๒. พระโกสิยเถระ. 

จบ ปัญจกนิบาต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 278 

เถรคาถา ฉักกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในฉักกนิบาต 
๑. อุรุเวลกัสสปเถรคาถา 

สุภาษิตแสดงความภูมิใจที่ได้บวชในพระพุทธศาสนา 
[๓๔๗] เรายังไม , เห็นปาฏิหาริย์ของพระโคดมผู้เรืองยศ เพียงใด เราก็ยังเป็นคน 
ลวงโลกด้วยความริษยาและมานะไม่นอบน้อม เพียงนั้น พระผู้มีพระภาค 
ผู้เป็นสารถีของนรชน ทรงทราบความดำริของเรา ทรงตักเตือนเรา ลำดับ 
นั้น ความสลดใจได้เกิดแก่เรา เกิดความอัศจรรย์ใจ ขนลุกชูชัน 
ความสำเร็จอันเล็กน้อยของเราผู้เป็นชฏิล เคยมีอยู่เมื่อ ก่อนเราได้สละ 
ความสำเร็จอันนั้นแล้ว บวชในศาสนาของพระชินเจ้า เมื่อก่อน เรา 
ยินดีการบูชายัญ ห้อมล้อมด้วยกามารมณ์ ภายหลัง เราถอนราคะ โทสะ 
และโมหะได้แล้ว เรารู้บุพเพนิวาสญาณ ชำระทิพยจักษุหมดจด เป็นผู้มี 
ถุทธี่ ' รู้จิตของผู้อื่น และบรรลุทิพโสต อนึ่ง เราออกบวชเป็นบรรพชิต 
เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้ว ความสิ้นไปแห่ง 
สังโยชน์ทั้งปวงเราได้บรรลุแล้ว. 

๒. เตกิจฉกานึเถรคาถา 
สุภาษิตโต้มาร 

มารกล่าวว่า 

[๓๔๘] ข้าวเปลือกข้าวสาลีทั้งหลาย อันชนทั้งหลายขนมาจากลานไปไว้ในยุ้ง 
แล้ว ท่านไม , พึงได้ แม้ก้อนข้าว ชักคิดว่า บัดนี้จักทำอย่างไร? 

พระเถระกล่าวว่า 

เราจักระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณประมาณมิได้ ชักมีใจเลื่อมใส 
เป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้ว มีจิตเบิกบานแล้วเนืองๆ เราชักระลึก 
ถึงพระธรรม อันมีคณหาประมาณมิได้ ชักมีใจเลื่อมใส เป็นผมสรีระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 279 

อันปีติลูกต้องแล้ว มีจิตเบิกบานแล้วเนืองๆ เราชักระลึกถึงพระสงฆ์ 
ผู้มีคุณหาประมาณมิได้ ขักมีใจเลื่อมใส เป็นผู้มีสรีระอันปีติลูกต้องแล้ว 
มีจิตเบิกบานแล้วเนืองๆ. 

มารกล่าวว่า 

ท่านอยู่ในที่แจ้ง ฤดูนี้เป็นฤดูหนาว ท่านอย่าเป็นผู้ลูกความหนาวครอบงำ 
ลำบากเลย นิมนต์ท่านเข้าไปสู่ที่อยู่ อันมีบานประตูและหน้าต่างมิดชิด 
เถิด. 

พระเถระกล่าวว่า 

เราชักเจริญอัปปมัญญา ๔ และจักมีความสุขอยู่ด้วยอัปปมัญญาเหล่านั้น 
เราชักเป็นผู้ไม , หวั่นไหว ไม , ลำบากด้วยความหนาว. 

๓. มหานาคเถรคาถา 
สุภาษิตชี้โทษผู้ไม่มีความเคารพ 

[๓๔๙] ผู้ใดไม่มีความเคารพ ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ผู้นั้นย่อมเสื่อมจาก 
สัทธรรม เหมือนปลาในนํ้าน้อยฉะนั้น ผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อน 
สพรหมจารีทั้งหลาย ผู้นั้นย่อมไม , งอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชเน่าใน 
ไร , นาฉะนั้น ผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ผู้นั้นเป็น 
ผู้ไกลจากนิพพานในศาสนา ของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระธรรมราชา 
ผู้ใดมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ผู้นั้นย่อมไม , เสื่อมจาก 
สัทธรรม เหมือนปลาในนํ้ามากฉะนั้น ผู้ใดมีความเคารพในเพื่อนสพรหม 
จารีทั้งหลาย ผู้นั้นย่อมงอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชที่ดีในไร , นาฉะนั้น 
ผู้ใดมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ผู้นั้นย่อมอยู่ใกล้นิพพาน 
ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นพระธรรมราชา. 

๔. กุลลเถรคาถา 

สุภาษิตแสดงการพิจารณาสังขาร 

[๓๕๐] เราผู้ชื่อว่ากุลละ ไปที่ป่าช้าผีดิบ ได้เห็นซากศพหญิงคนหนึ่ง เขาทั้งไว้ 
ในป่าช้า มีหมู , หนอนฟอนกัดอยู่ ดูกรกุลลภิกษุ ท่านจงดูร่างกายอัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 280 

กระสับกระส่าย ไม่สะอาด เป็นของเข้อยเน่า มีของโสโครกไหลเข้า 
ไหลออกอยู่ อันหมู , คนพาลพากันชื่นชมนัก เราได้ถือเอาแว่นธรรมแล้ว 
ส่องดูร่างกายอันไร้ประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกนี้ สรีระเรานี้ 
ฉันใด ซากศพนั้นก็ฉันนั้น ซากศพนั้นฉันใด สรีระเรานั้ก็ฉันนั้น 
ร่างกายเบื้องตํ่าฉันใด ร่างกายเบื้องบนก็ฉันนั้น ร่างกายเบื้องบนฉันใด 
ร่างกายเบื้องตํ่าก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืน 
ฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เมื่อก่อนฉันใด ภายหลังก็ฉันนั้น ภายหลัง 
ฉันใด เมื่อก่อนก็ฉันนั้น ความยินดีด้วยดนตรีเครื่อง ๕ เช่นนั้น ย่อม 
ไม่มีแก , เราผู้มี'จิตแน่วแน่ พิจารณาเห็นธรรมแจ่มแจ้งโดยชอบ. 

๕. มาลุงกยปุตตเถรคาถา 
สุภาษิตสอนให้ละตัณหา 

[๓๕๑] ตัณหาย่อมเจริญแก่สัตว์ผู้ประพฤติประมาท เหมือนเถาย่านทราย 
เจริญอยู่ในป่าฉะนั้น บุคคลผู้ตกอยู่ในอำนาจของตัณหา ย่อมเร่ร่อนไป 
ในภพน้อยภพใหญ่ เหมือนวานรอยากได้ผลไม้ เร่ร่อนไปในป่าฉะนั้น 
ตัณหาอันชั่วช้า ซ่านไปในโลก ครอบงำบุคคลใด ความโศกทั้งหลาย 
ย่อมเจริญแก่บุคคลบัน เหมือนหญ้าคมบางที่ถูกฝนตกเชยแล้วฉะนัน 
ส่วนผู้ใดครอบงำตัณหาอันชั่วช้านั้ซึ่งยากที่จะล่วงได้ในโลก ความโศก 
ทั้งหลายย่อมตกไปจากบุคคลนั้น เหมือนหยาดนั้าตกไปจากในบัวฉะนั้น 
เพราะฉะนั้นเราขอเตือนท่านทั้งหลาย ขอความเจริญจงมีแก , ท่านทั้งหลาย 
ที่มาประชุมกันอยู่ในสมาคมนั้ทั้งหมด ท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตัณหา 
ดุจบุคคลผู้มีความต้องการด้วยแฝก ขุดแฝกอยู่ฉะนั้น มารอย่าได้ระราน 
ท่านทั้งหลายบ่อยๆ ลังกระแสนั้าพัดพานไม้อ้อฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง 
ทำตามพระพุทธพจน์ ขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย เพราะผู้มีขณะ 
อันล่วงแล้ว ย่อมยัดเขียดกันในนรกเศร้าโศกอยู่ ความประมาทดุจธุลี 
ธุลีเกิดขึ้นเพราะความประมาท ท่านทั้งหลายพึงถอนลูกศรอันเสียบอยู่ใน 
หทัยของตน ด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชชาเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 281 

๖. ส้ปิปทาสเถรคาถา 
สุภาษิตแสดงผลการเห็นโทษสังขาร 

[๓๕๒]นับตั้งแต่เราบวชมาแล้วได้ ๒๕ปี ยังไม่เคยได้รับความสงบใจแม้ชั่ว 
เวลาลัดนิ้วมือเลย เราไม , ได้เอลัคคตาจิต ถูกกามราคะครอบงำแล้ว 
ประคองแขนทั้งสองร้องไห้ครํ่าครวญเข้าไปสู่ที่อยู่ด้วยคิดว่า จักนำศาตรา 
มา ชีวิตของเราจะมีประโยชน์อะไรเล่า ก็คนอย่างเราจะลาสิกขาเสีย 
อย่างไรได้ ควรตายเสียเถิดคราวนี้ เราได้ฉวยเอามีดโกนขึ้นไปนอน 
บนเตียง มีดโกนเล่มนั้นเราสบัดดีแล้ว สามารถจะตัดเสันเอ็นให้ขาดได้ 
ขณะนั้น โยนิโสมนสิการก็บังเกิดขึ้นแก , เรา โทษปรากฏแก่เรา ความ 
เบื่อหน่ายในสังขารก็เกิดขึ้นแก่เรา เพราะความเบื่อหน่ายในสังขารนั้น 
จิตของเราหลุดพ้นแล้ว ขอท่านจงดูความที่ธรรมเป็นธรรมดีเถิด วิชชา ๓ 
เราได้บรรลุแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ท่าเสร็จแล้ว. 

๗. กาติยานเถรคาถา 
สุภาษิตเตือนไม่ให้ประมาท 

[๓๕๓] จงลุกขึ้นนั่งเถิดกาดึยานะ อย่ามัวนอนหลับอยู่เลย จงตื่นขึ้นเถิด อย่า 
ให้มัจจุราชผู้เป็นพวกพ้องของคนประมาทชนะ ท่านผู้เกียจคร้านด้วย 
อุบายอันโกงเลย คำลังคลื่นแห่งมหาสมุทร ย่อมครอบงำบุรุษผู้ไม , อาจ 
ข้ามมหาสมุทรนั้นได้ แม้ฉันใด ชาติและชราย่อมครอบงำท่านผู้ถูก 
ความเกียจคร้านครอบงำแล้ว ฉันนั้น ขอท่านจงท่าเกาะ คือ อรหัตผล 
แก , ตนเถิด เพราะที่พึ่งอย่างอื่นในโลกนี้และโลกหน้า ย่อมไม่มีแก , ท่าน 
ก็พระศาสดาได้ทรงบอกทางนั้อันล่วงพ้นจากเครื่องข้องและจากภัย 
คือ ชาติและชราแก่ท่านแล้ว ท่านอย่าเป็นผู้ประมาทตลอดยามต้น 
และยามหลัง จงพยายามท่าความเพียรให้มั่นเถิด ท่านจงปลดเปลื้อง 
เครื่องผูกทั้งหลายอันเป็นของเดิมเสีย จงใช้สอยผ้าสังฆาฏิและโกนศีรษะ 
ด้วยมีดโกน ฉันอาหารที่ขอเขามาได้ จงอย่าเห็นแก , การเล่นสนุกสนาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 282 

อย่าเห็นแก , นอน จงหมั่นเพ่งดูธรรมเถิด กาติยานะ จงเจริญฌาน จงชนะ 
กิเลสเถิดกาติยานะ ท่านจงเฉลียวฉลาดในทางอันปลอดโปร่งจากโยคะ 
จงบรรลุถึงความบริสุทธอันยอดเยี่ยม จงดับเพลิงกิเลส ดังบุคคลดับไฟ 
ด้วยนา ฉะนั้น ประทีปที่ส่องแสง ถ้ามีแสงน้อย ย่อมดับไปด้วยลม 
ดังเถาวัลย์เหี่ยวแห้ง ฉันใด ท่านก็จงเป็นผู้ไม , ถือมั่น กำจัดมารผู้มี 
โคตรเสมอด้วยพระอินทร์ฉันนั้นเถิด ก็เมื่อท่านกำจัดมาร ได้ อย่างนี้แล้ว 
เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดพอใจในเวทนาทั้งหลาย เป็นผู้มีความเย็น 
รอคอยเวลานิพพานของตน ในอัตภาพนี้ทีเดียว. 

๘. มิคชาลเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญพระธรรม 

[๓๕๔] ธรรมอันก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง เป็นธรรมยังวัฏฏะให้พินาศหมดสิ้น 
เป็นเครื่องนำออกไปจากสงสาร เป็นเครื่องข้ามพ้นสงสาร ท่ารากตัณหา 
ให้เหี่ยวแห้ง อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระอาทิตย์ ผู้มีพระจักษุ 
ทรงแสดงดีแล้ว ท่าลายกรรมกิเลสเครื่องก่อภพก่อชาติ อันมีรากเป็น 
พิษแล้ว ท่าให้เราถึงความดับสนิท ธรรมอันเป็นเครื่องกำจัดกรรมให้สิ้น 
สุด อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว เพื่อท่าลายรากเหง้าแห่งอวิชชา 
มารเพียงดังแล้ววิเชียรเป็นเครื่องยังวิญญาณให้ตกไป ปรากฏแก่เราใน 
การกำหนดถือวิญญาณทั้งหลาย ธรรมเครื่องปราศจากเวทนา ปลดเปลื้อง 
อุปาทาน อันเป็นเครื่องพิจารณาเห็นภพดุจหลุมถ่านเพลิงด้วยญาณ มีรส 
มาก ถึกซึ้ง เป็นธรรมห้ามความแก่ความตายให้เกิดแก่เรา อริยมรรคอัน 
ประกอบด้วยองค์๘ เป็นทางสงบทุกข์ ปลอดโปร่ง พระผู้มีพระภาคทรง 
แสดงแล้ว ธรรมอันเป็นเครื่องเห็นโลกตามความเป็นจริง ให้ถึงความ 
ปลอดโปร่งเป็นอันมาก เจริญในที่สุด พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุ ทรงรู้ 
กรรมว่าเป็นกรรม ทรงรู้จักวิบากโดยความเป็นวิบาก แห่งธรรมอันอาศัย 
กันและกันเกิดขึ้น ทรงแสดงดีแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 283 

๙. เชนตปุโรหิตปุตตเถรคาถา 
สุภาษิตแสดงการละมานะเพราะพบเห็นพระพุทธองค์ 
[๓๕๕] เราเป็นผู้เมาด้วยความเมาเพราะชาติสกุล ด้วยโภคะ และอิสริยยศ ด้วย 
ทรวดทรง ผิวพรรณและรูปร่าง และเป็นผู้เมาแล้วด้วยความเมาอย่างอื่น 
เราจึงไม่สำคัญใครๆ ว่าเสมอตน และยิ่งกว่าตน เราเป็นผู้มีกุศลอัน 
อติมานะ กำจัดแล้ว เป็นคนโง่เขลา เป็นผู้มีใจกระด้าง เป็นผู้ถือตัว 
มีมานะกระด้าง ไม , เอื้อเฟือ จึงไม่กราบไหว้ใคร แม้เป็นมารดาหรือบิดา 
แม้พี่ชายหรือพี่สาว และแม้สมฌพราหมณ์เหล่าอื่นที่โลกสมมติว่าเป็น 
ครูบาอาจารย์ เราเห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ผู้เลิศประเสริฐ 
สูงสุดกว่าสารถีทั้งหลาย ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ อันหมู , ภิกษุสงฆ์ห้อม 
ล้อมแล้ว จึงละทิ้งมานะและความมัวเมา มีใจผ่องใส ถวายบังคมพระองค์ 
ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทิ้งหลาย ด้วยเศียรเกล้า การถือตัวว่าดีกว่าเขา ว่าเลว 
กว่าเขา และว่าเสมอเขา เราละแล้ว ถอนขึ้นแล้วด้วยดี การถือตัวว่า 
เป็นเราเป็นเขา เราตัดขาดแล้ว การถือตัวต่างๆ ทั้งหมด เรากำจัดแล้ว. 

๑๐. สุมนเถรคาถา 
สุภาษิตแสดงผลการบรรลุธรรม 

[๓๕๖] เมื่อครั้งเราบวชใหม่ มีอายุได้ ๗ ปีแต่กำเนิด ได้ชนะพญานาคผู้มีฤทธิมาก 
ด้วยถุทธ ได้ ตัก นํ้าจากสระใหญ่ ชื่อว่าอโนดาตมาถวายพระอุปัชฌายะ 
ลำดับนั้น พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเราแล้ว ตรัสว่า ดูกรสารีบุตร 
เธอจงดูกุมารผู้ถือหม้อนั้ามานี้มีจิตตั้งมื่นดีแล้วในภายใน สามเณรนี้ 
เป็นผู้มีอิริยาบถงดงาม มีวัตรอันน่าเลื่อมใส เป็นศิษย์ของพระอนุรุทธะ 
แกล้วกล้าด้วย ฤ ทธิ” เป็นผู้อันพระอนุรุทธะ ผู้เป็นบุรุษอาชาไนย แก ให้รู้ 
ได้รวดเร็ว ผู้อันพระอนุรุทธะผู้เป็นคนดี! เก , ให้ดีแล้ว เป็นผู้อันพระ 
อนุรุทธะผู้'ทำกิจเสร็จแล้ว แนะนำแล้ว ให้ศึกษาแล้ว สุมนสามเณรนั้น 
ได้บรรลุสันติธรรมอันยอดเยี่ยม ทำให้แจ้งซึ่งธรรมอันไม่กำเริบ ไม่ 
ปรารถนาจะอวดคุณวิเศษของตนแก่ใครๆ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 284 

๑๑. นหาตกมุนีเถรคาถา 
สุภาษิตแสดงความพอใจในการอยู่ป่า 

พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 

[๓๕๗] ดูกรภิกษุ เมื่อเธออยู่ในป่าใหญ่อันปราศจากโคจร เป็นป่าเศร้าหมอง 
ถูกโรคลมครอบงำ จักทำอย่างไร? 

พระนหาตกมุนีกราบทูลว่า 

ข้าพระองค์จักยังปีติ และความสุขอันไพบูลย์ให้แผ่ไปสู่ร่างกายครอบงำ 
ปัจจัยอันเศร้าหมองอยู่ในป่าใหญ่ และชักเจริญโพชฌงค์ ๗ อินทรีย์ ๕ 
พละ ๕ ถึงพร้อมด้วยสุขอันเกิดแต่ฌาน ชักเป็นผู้หมดอาสวะอยู่ 
ข้าพระองค์จักพิจารณาเนืองๆ ซึ่งจิตอันบริสุทธิ” , หลุดพ้นแล้วจากกิเลส 
ไม่ขุ่นมัว เป็นผู้หมดอาสวะอยู่ อาสวะทั้งปวงของข้าพระองค์ ซึ่งมีอยู่ 
ทั้งภายในและภายนอก ข้าพระองค์ถอนขึ้นแล้ว ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป 
เบญจขันธ์ ข้าพระองค์กำหนดรู้แล้ว มีรากอันขาดแล้ว ตั้งอยู่ ธรรม 
อันเป็นที่สิ้นทุกข์ ข้าพระองค์ได้บรรลุแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มี พระ 

๑๒. พรหมทัตตเถรคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญการชนะความโกรธ 

[๓๕๘] ที่ไหนความโกรธจะพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม , โกรธ ผู้ฟิกตนแล้ว เลี้ยงชีพ 
โดยชอบ ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ผู้สงบ ผู้คงที่ บุคคลโกรธตอบ 
บุคคลผู้โกรธ จัดว่าเป็นคนเลวกว่าบุคคลผู้โกรธ เพราะความโกรธตอบ 
นั้น บุคคลผู้ไม , โกรธตอบบุคคลผู้โกรธ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก 
บุคคลใดรู้ว่าบุคคลอื่นโกรธแล้ว มีสติสงบใจได้ บุคคลนั้นชื่อว่า 
ประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คือ แก่ตนและบุคคลอื่น ชนเหล่าใด 
เป็นผู้ไม่ฉลาดในธรรม ชนเหล่านั้นย่อมสำคัญบุคคลผู้รักษาทั้งสองฝ่าย 
คือ ตนและบุคคลอื่นว่า เป็นคนโง่เขลา ล้าความโกรธเกิดขึ้น จงระลึก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 285 

ถึงพระโอวาทอันอุปมาด้วยเลื่อย ถ้าตัณหาในรสเกิดขึ้น จงระลึกถึง 
พระโอวาทอันอุปมาด้วยเนื้อบุตร ถ้าจิตของท่านแล่นไปในกามและภพ 
ทั้งหลาย จงรีบข่มเสียด้วยสติ เหมือนบุคคลห้ามโคที่ชอบกินข้าวกล้า 
ฉะนั้น. 

๑๓. สิริมัณฑเถรคาถา 
สุภาษิตสอนให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
[๓๕๙] มุงบังไว้ฝนยิ่งรั่วรด เปิดไว้ฝนกลับไม , รั่วรด เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย 
จงเปิดที่มุงบังเสียเถิด ฝนจักไม่รั่วรดท่านด้วยอาการอย่างนี้โลกถูก 
มัจจุเผาสุม ถูกชรารุมล้อม ถูกศร คือ ตัณหาทิ่มแทง ถูกความ 
ปรารถนาแผดเผาทุกเมื่อ โลกถูกมัจจุเผาสุม และถูกชรารุมล้อม ไม , มี 
สิ่งใดต้านทานได้ ย่อมเดือดร้อนอยู่เป็นนิตย์ เหมือนคนกระท่าความผิด 
ได้รับอาชญาเดือดร้อนอยู่ฉะนั้น ชรา พยาธิและมรณะทั้ง ๓ เป็นดุจ 
กองไฟตามไหม้หมู , สัตว์โลกนี้สัตวโลกเหล่านั้นไม่มีกำลังต่อต้าน ไม่มี 
กำลังจะหนีไปได้ ควรท่าวันและคืนไม่ให้ไร้ประโยชน์ ด้วยมนสิการ 
น้อยบ้าง มากบ้าง เพราะวันคืนล่วงไปๆ เท่าใด ชีวิตของสัตว์ก็ล่วง 
ไปเท่านั้น เวลาตายย่อมรุกร้นเข้าไปใกล้บุคคลทุกอิริยาบถ คืน เดิน 
ยืนนั่ง หรือนอน เพราะฉะนั้น ท่านไม่ควรประมาทเวลา. 

๑๔. สัพพกามเถรคาถา 
สุภาษิตสอนการพิจารณาสังขาร 

[๓๖๐] สัตว์สองเท้านี้เป็นสัตว์ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยซากศพต่างๆ 
มีของโสโครกไหลออกทั่วกาย ต้องบริหารอยู่เป็นนิตย์ เบญจกามคุณ 
อันน่ารื่นรมย์ใจเหล่านี้สือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ที่มี 
ปรากฏอยู่ในรูปร่างหญิง ย่อมล่อลวงปุถุชนให้ลำบาก เหมือนพรานเนื้อ 
แอบดักเนื้อด้วยเครื่องดัก พรานเบ็ดจับปลาด้วยเบ็ด บุคคลจับวานร 
ด้วยเครื่องล่อ ฉะนั้น ปุถุชนเหล่าใด มีจิตกำหนัดเข้าไปถ้องเสพหญิง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 286 

เหล่านั้น ปุถุชนเหล่านั้นย่อมยังสงสารอันน่ากลัวให้เจริญ ย่อมก่อภพ 
ใหม่ขึ้นอีก ส่วนผู้ใดงดเว้นหญิงเหล่านั้นเหมือนบุคคลสลัดหัวงูด้วยเท้า 
ผู้นั้นเป็นผู้มีสติระงับตัณหาอันซ่านไปในโลกเสียได้ เราเห็นโทษในกาม 
ทั้งหลาย เห็นการออกบรรพชาโดยความเกษม สลัดตนจากกามทั้งปวง 
แล้ว ได้บรรลุความสิ้นอาสวะ. 

ในวรรคนี้รวมคาถาได้ ๘๔ คาถา พระเถระที่ภาษิตคาถา ๑๔ รูป คือ 
๑. พระอุรุเวลกัสสปเถระ ๒. พระเตกิจฉกานิเถระ 

๓. พระมหานาคเถระ ๔. พระกุลลเถระ 

๕. พระมาลุงกยปุตตเถระ ๖. พระสัปปทาสเถระ 

๗. พระกาติยานเถระ ๘. พระมิคชาลเถระ 

๙. พระเชนตปุโรหิตปุตตเถระ ๑๐. พระสุมนเถระ 

๑๑. พระนหาตกมุนิเถระ ๑๒. พระพรหมทัตตเถระ 

๑๓. พระสิริมัณฑเถระ ๑๔. พระสัพพกามเถระ. 


จบ ฉกกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 287 

เถรคาถา สัตตกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในสัตตกนิบาต 
๑. สุนทรสมุททเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระสุนทรสมุทร 

[๓๖๑] หญิงแพศยาผู้ประดับประดาร่างกาย นุ่งห่มผ้าใหม่อันงามทัดทรงดอก 
ไม้ ลูบไล้ด้วยเครื่องหอม เท้าย้อมด้วยสีแดง สวมรองเท้า 
ทอง ยืนประคองอัญชลีอยู่ข้างหน้า กล่าวเล้าโลมเราด้วยถ้อยคำ 
อันอ่อนหวานว่า ท่านเป็นผู้บรรพชิตหนุ่ม ขอจงเชื่อทังคำของดิฉัน ขอ 
เชิญท่านสึกออกมาบริโภคกามอันเป็นของมนุษย์เถิด ดิฉันจักมอบ 
ทรัพย์สมบัติอันให้เกิดความปลื้มใจแก่ท่าน ดิฉันขอให้สัจปฏิญาณแก , 

ท่านว่า ดิฉันชักเป็นภรรยา ปฏิบัติท่าน เหมือนพราหมณ์บูชาไฟฉะนั้น 
เมื่อใดเราทั้งสองแก , เฒ่าจนถึงถือไม้เท้า เมื่อนั้น เราทั้งสองจึงค่อยบวช 
เราทั้งสองถือเอาชัยในโลกทั้งสองก่อนเถิด เราเห็นหญิงแพศยาคนนั้น 
ผู้ตบแต่งร่างกาย นุ่งห่มผ้าใหม่อันงามดีมาทำอัญชลี พูดจาเล้า 
โลมเรา เหมือนกับบ่วงมัจจุราชอันธรรมชาติดักไว้ ลำดับนั้น 
โยนิโสมนสิการบังเกิดขึ้นแก , เรา เราได้เห็นโทษของสังขารแล้ว เกิด 
ความเบื่อหน่าย ลำดับนั้น จิตของเราก็หลุดพ้นจากกิเลส ขอท่านจง 
เห็นคุณวิเศษของพระธรรมอย่างนี้เถิด บัดนี้เราได้บรรลุวิชชา ๓ แล้ว 
ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว. 

๒. ลกุณฏกเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระลคุณฏกเถระ 

[๓๖๒] ภัททิยภิกษุอยู่ ณ อัมพาฏการามอันสวยงามในชัฏแห่งป่า ได้ถอนตัณหา 
พร้อมทั้งรากขึ้นแล้ว เป็นผู้เจริญด้วยคุณมีศีลเป็นต้น เพ่งฌานอยู่ใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 288 

ไพรสณฑ์'นี้ กามโภคีบุคคลบางพวกย่อมยินดีด้วยเสียงตะโพน เสียง 
พิณและบัณเฑาะว์ แต่ความยินดีของพวกเขานั้นไม่ประเสริฐ ไม่ 
ประกอบด้วยประโยชน์ ส่วนเรายินดีแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้า 
อยู่ที่โคนไม้ ก็พระพุทธเจ้าได้ประทานพรแก่เรา เรารับพรนั้น 
แล้ว ถือเอากายคตาสติอันโลกทั้งปวงพึงเจริญเป็นนิตย์ ชนเหล่า 
ใดถือรูปร่างเราเป็นประมาณ และถือเสียงเราเป็นประมาณ ชน 
เหล่านั้นตกอยู่ในอำนาจฉันทราคะ ย่อมไม , รู้จักเรา คนพาลถูก 
กิเลสกั้นไว้รอบด้าน ย่อมไม , รู้ทั้งภายใน ไม , เห็นทั้งภายนอกย่อม 
ลอยไปตามเสียง แม้บุคคลผู้เห็นผลภายนอก ไม , รู้ภายใน แต่ 
เห็นภายนอก ก็ลอยไปตามเสียง ส่วนผู้ใดมีความเห็นไม , ถูกกั้น 
ย่อมรู้ชัดทั้งภายใน ทั้งเห็นแจ้งภายนอก ผู้ทั้นย่อมไม , ลอยไป 
ตามเสียง. 

๓. ภัททเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระภัททเถระ 

[๓๖๓] เราเป็นบุตรคนเดียว จึงเป็นที่รักของมารดาบิดา เพราะเหตุว่า 
มารดาบิดาได้เรามาด้วยการประพฤติวัตร และการเซ่นสรวงเป็นอัน 
มาก ก็มารดาและบิดาทั้งสองนั้น มุ่งหวังความเจริญ แสวง 
หาประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์เรา จึงนำเรามาถวายแด่พระพุทธเจ้า 
แล้วทูลว่า บุตรของข้าพระองค์นี้เป็นสุขุมาลชาติ เจริญด้วย 
ความสุข เป็นบุตรที่ข้าพระองค์ได้มาโดยยาก ข้าแต่พระองค์ผู้ 
เป็นนาถะของโลก ข้าพระองค์ทั้งสองขอถวายบุตรสุดที่รักนี้ให้ 
เป็นคนรับใช้สอยของพระองค์ผู้ทรงชนะกิเลสมาร ก็พระศาสดา 
ทรงรับเราแล้ว รับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า จงรีบให้เด็กคนนี้บรรพชา 
เถิด เพราะเด็กคนนี้จักเป็นผู้รอบรู้รวดเร็ว พระศาสดาผู้ทรงชนะ 
มาร รับสั่งให้พระอานนท์บรรพชาให้เราแล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎี 
เมื่อพระอาทิตย์ยังไม , อัศดงคต จิตของเราก็พ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 289 

ภายหลัง พระศาสดาทรงออกจากสมาบัติแล้ว เสด็จออกจาก 
ที่เร้น รับสั่งกะเราว่า จงเป็นภิกษุมาเถิดภัททะ การรับสั่ง 
เช่นนั้น เป็นการอุปสมบทของเรา เราเกิดมาได้ ๗ ปี ก็ได้ 
อุปสมบท ได้บรรลุวิชชา ๓ นำอัศจรรย์ ความที่ธรรมเป็น 
ความดี 

๔. ใสปากเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระใสปากเถระ 

[๓๖๔] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านรชน เป็นบุรุษอุดมเสด็จจงกรม 
อยู่ที่ร่มเงาหลังพระคันธกุฎี จึงเข้าไปเฝ็าถวายบังคม ณ ที่นั้น เราห่ม 
จีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ประนมมือเดินตามพระองค์ผู้ปราศจากกิเลสธุลี 
ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวง ลำดับนั้น พระองค์ได้ตรัสถามปัญหาเรา เรา 
เป็นผู้ฉลาด รอบรู้ปัญญาทั้งหลาย เป็นผู้ไม , มีความหวาดหวั่นและไม่กลัว 
ได้พยากรณ์แด , พระศาสดา เมื่อเราวิสัชนาปัญหาแล้ว พระตถาคต 
ทรงอนุโมทนา ทรงทอดพระเนตรหมู่ภิกษุแล้ว ได้ตรัสเนื้อความนี้ว่า 
ใสปากภิกษุนี้บริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย 
ของชาวอังคะและชาวมคธเหล่าใด ก็เป็นลาภของชาวอังคะและชาวมคธ 
เหล่านั้น อนึ่ง ได้ตรัสว่า เป็นลาภของชาวอังคะและชาวมคธที่ได้ 
ต้อนรับและทำสามีจิกรรม แก , ใสปากภิกษุ ดูกรใสปากะ ตั้งแต่วันนี้ 
เป็นต้นไป ให้เธอเข้ามาหาเราได้ ดูกรใสปากะ การวิสัชนาปัญหานี้ 
จงเป็นการอุปสมบทของเธอ เรามีอายุได้ ๗ ปี แต่เกิดมา ก็ได้ 
อุปสมบทเป็นภิกษุ ทรงร่างกายอันมีในที่สุด น่าอัศจรรย์จริง ความที่ธรรม 
เป็นกรรมดี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 290 

๕. สรกังเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระสรภังคเถระ 

[๓๖๕] เราหักแขมด้วยมือทั้งสองทำกระท่อมอยู่ เพราะฉะนั้น เราจึงมีชื่อ 
โดยสมมติว่า สรกังคะ วันนี้เราไม่ควรหักแขม ด้วยมือทั้ง 
สองอีก เพราะพระสมณโคดมผู้เรืองยศ ทรงบัญญัติสิกขาบทแก , 

เราทั้งหลาย เมื่อก่อน เราผู้ชื่อว่าสรกังคะไม่เคยได้เห็นโรคคือ 

อุปาทานขันธ์ ๕ ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้น โรคนั้น อันเราผู้ทำตามพระ 

ดำรัสของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ได้เห็นแล้ว พระ 

สัมมาส้มพุทธเจ้าพระนามว่า พระริปัสสี พระสิขี พระ 

เวสสภู พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสป ได้ 

เสด็จไปแล้วโดยทางใดแล พระสัมมาส้มพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม 

ก็ได้เสด็จไปแล้ว โดยทางนั้น พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์นี้ 

ทรงปราศจากตัณหา ไม่ทรงถือมั่น ทรงหยั่งถึงความสิ้นกิเลส 

เสด็จอุบัติแท้ โดยธรรมกาย ผู้คงที่ ทรงเอ็นดูอนุเคราะห์ 

สัตว์ทั้งหลาย ได้ทรงแสดงธรรม คือ อริยสัจ ๔ อันได้แก่ทุกข์ 

เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางเป็นที่สิ้นทุกข์ เป็นทาง 

ไม่เป็นไปแห่งทุกข์ อันไม , มีที่สุดในสงสาร เพราะกายนี้แตก และ 

เพราะความสิ้นชีวิตนี้ การเกิดในภพใหม่อย่างอื่นมิได้มี เราเป็น 

ผู้หลุดพ้นแล้วจากสรรพกิเลสและภพทั้งปวง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 291 

พระเถระ ๕ องค์ ได้กล่าวคาถาองค์ละ ๗ คาถา รวมเป็น ๓๕ คาถาคือ 
๑. พระสุนทรสมุททเถระ ๒. พระลกุณฏภัททิยเถระ 

๓. พระภัททเถระ ๔. พระใสปากเถระ 

๕. พระสรกังคเถระ. 

จบ สัตตกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 292 

เถรคาถา อัฏฐกนิบาต 
๑. มหากิจจายนเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระมหากิจจายนเถระ 
[๓๖๖] ภิกษุไม่ควรทำการงานให้มาก ควรหลีกเร้นหมู , ชน ไม่ควรขวน 
ขวายเพื่อยังปัจจัยให้เกิด เพราะภิกษุใดเป็นผู้ติดรสอาหาร ภิกษุนั้นชื่อ 
ว่าเป็นผู้ขวนขวายเพื่อยังปัจจัยให้เกิด และชื่อว่าละทิ้งประโยชน์อัน 
จะนำความสุขมาให้ พระอริยะทิ้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น 
กล่าวการไหว้การบูชาในสกุลทั้งหลายว่า เป็นเปือกตม เป็นลูกศร 
อันละเอียดถอนได้ยาก เพราะสักการะอันบุรุษชั่วละได้ยาก ภิกษุ 
ไม่ควรแนะนำสัตว์อื่นให้ทำกรรมอันเป็นบาป และไม , พึงสัองเสพ 
กรรมนั้นด้วยตนเอง เพราะสัตว์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ คนเราย่อม 
ไม่เป็นโจรเพราะคำของบุคคลอื่น ไม , เป็นมุนีเพราะคำของบุคคลอื่น 
บุคคลรู้จักตนเองว่าเป็นอย่างไร แม้เทพเจ้าทิ้งหลายก็รู้จักบุคคลนั้น 
ว่าเป็นอย่างนั้น ก็คนพวกอื่นย่อมไม , รู้ตัวสึกว่า พวกเราที่สมาคมนี้ 
จักพากินยุบยับในหมู , ชนพวกนั้น พวกใดมารู้สึกตัวว่า พวกเราจักพา 
กันไปสู่ที่ใกล้มัจจุราช ความทะเลาะวิวาท ย่อมระงับไปเพราะพวกพัน 
บุคคลผู้มีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ก็ย้งเป็นอยู่ได้ ส่วนบุคคลถึงจะมีทรัพย์ 
ก็เป็นอยู่ไม , ได้ เพราะไม , ได้ปัญญา บุคคลย่อมได้ยินเสียงทุกอย่างด้วยหู 
ย่อมเห็นสิ่งทิ้งปวงด้วยจักษุ แต่นักปราชญ์ย่อมไม่ควรละทิ้งสิ่งทิ้งปวง 
ที่ได้เห็นได้พึงมาแล้ว ผู้มีปัญญาถึงมีตาดี ก็ทำเหมือนคนตาบอด 
ถึงมีหูดีก็ทำเป็นดังคนหูหนวก ถึงมีปัญญาก็ทำดังคนใม้ ถึงมีกำลังก็ทำ 
เป็นดังคนทุรพล แต่เมื่อประโยชน์เกิดขึ้น ถึงจะนอนอยู่ในเวลาใกล้ตาย 
ก็ย้งทำประโยชน์นั้นได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 293 

๒. สิงริมิตตเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระสิริมิตตเถระ 
[๓๖๗] ภิกษุใดไม , มักโกรธ ไม่ผูกโกรธไว้ ไม่มีมายา ไม่ส่อเสียด 

ภิกษุนั้นแลเป็นผู้คงที่ ด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ภิกษุ 
นั้นย่อมไม่เศร้าโศกในโลกเบื้องหน้า ภิกษุใดไม่มักโกรธ ไม , ผูก 
โกรธไว้ ไม่มีมายาไม่ส่อเสียดภิกษุนั้นเป็นผู้มีทวารอัน 
คุ้มครองแล้วทุกเมื่อ ด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วอย่างนี้ภิกษุ 
นั้นย่อมไม่เศร้าโศกในโลกเบื้องหน้า ภิกษุใดไม , มักโกรธ ไม่ผูก 
โกรธไว้ ไม่มีมายาไม่ส่อเสียดมีศีลงาม ด้วยข้อปฏิบัติ 
ตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมไม่เศร้าโศกในโลกเบื้องหน้า 
ภิกษุใดไม่มักโกรธ ไม , ผูกโกรธไว้ ไม่มีมายาไม่ส่อเสียด มี 
กัลยาณมิตร ด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้น 
ย่อมไม่เศร้าโศกในโลกเบื้องหน้า ภิกษุใดไม่มักโกรธ ไม่ผูก 
โกรธไว้ ไม่มีมายาไม่ส่อเสียดมีปัญญางาม ด้วยข้อปฏิบัติ 
ตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมไม่เศร้าโศกในโลกเบื้องหน้า 
ผู้ใดมีศรัทธาไม , หวั่นไหวในพระตถาคต ตั้งมั่นดีแล้ว มีศีลอันงาม 
อันพระอริยใคร่แล้ว สรรเสริญแล้ว มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ 
และมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่า เป็นผู้ไม่ขัดสน 
ชีวิตของผู้นั้นไม , ไร้ประโยชน์ เพราะฉะนั้น นักปราชญ์เมื่อระลึกถึง 
คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ควรประกอบศรัทธา ศีล ปสาทะ 
และการเห็นธรรมเนืองๆ เถิด. 

๓. มหาปันถกเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระมหาปันถกเถระ 
[๓๖๘] เมื่อใด เราได้เห็นพระศาสดาผู้ปลอดภัยเป็นครั้งแรก เมื่อนั้น 
ความสลดใจได้เกิดมีแก่เรา เพราะได้เห็นพระศาสดาผู้อุดมบุรุษ ผู้ใด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 294 

นอบน้อมพระศาสดาผู้ทรงสิริ ที่พระบาทด้วยมือทั้งสอง ผู้นั้น 
พึงทำพระศาสดาให้ทรงยินดีโปรดปราน ครั้งนั้น เราได้ละทิ้งบุตร 
ภรรยา ทรัพย์ และธัญญาหาร ปลงผมและหนวดออกบวช 
เป็นบรรพชิต เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาสาชีพ สำรวมดีแล้วใน 
อินทรีย์ทั้งหลาย ถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ไม , พ่ายแพ้ 
ต่อมาร ครั้งนั้น ความตั้งใจปรารถนาสำเร็จแก , เรา เราไม , ได้ 
นั่งอยู่เปล่าแม้เพียงครู , เดียว ในเมื่อยังถอนลูกศรคือตัณหาขึ้นไม , ได้ 
ขอจงดูความเพียร ความบากนั่นของเราผู้อยู่ด้วยความตั้งใจอย่างนั้น 
เราได้บรรลุวิชชา ๓ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้ว 
เราระลึกชาติก่อนๆ ได้ ได้ชำระทิพยจักษุหมดจดแล้วเป็น 
พระอรหันต์ผู้ควรแก่ทักษิณา หลุดพ้นแล้ว ไม่มีอุปธิ ต่อเมื่อ 
ราตรีสิ้นไปแล้ว พระอาทิตย์อุทัยขึ้นมา เราทำตัณหาทั้งปวงให้เหือด 
แห้งไป จึงเข้าไปสู่ภายในกุฎี โดยบัลลังก์. 


พระเถระ ๓ องค์ ได้กล่าวคาถาไว้ในอัฏฐกนึบาตองค์ละ ๘คาถา 
รวมเป็น ๒๔ คาถา คือ 

๑. พระมหากัจจายนเถระ ๒. พระสิริมิตตเถระ 

๓. พระมหาปันถกเถระ 

จบ อัฏฐกนึบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 295 

เถรคาถา นวกนิบาต 
๑. ภูตเถรคาถา 

คาถาสุภาษิตของพระภูตเถระ 

[๓๖๙] เมื่อใด บัณฑิตกำหนดรู้ทุกข์ในเบญจขันธ์ที่ปุถุชนทั้งหลายไม , รู้แจ้งว่า 
ความแก , และความตายนี้เป็นทุกข์ แล้วจมอยู่ เป็นผู้มีสติเพ่งพินิจอยู่ 
เมื่อนั้น ย่อมไม่ประสบความยินดีในเบญจขันธ์นั้น ยิ่งไปกว่าความยินดี 
ในวิปัสสนาและในมรรคผล เมื่อใด บัณฑิตละตัณหาอันนำทุกข์มา 
ให้ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ นำมาซึ่งทุกข์อันเกิดเพราะความต่อเนื่อง 
แห่งธรรม เป็นเครื่องเนิ่นช้า เป็นผู้มีสติเพ่งพินิจอยู่ เมื่อนั้น ย่อม 
ไม่ประสบความยินดียิ่งไปกว่าการพิจารณาธรรมนั้น เมื่อใด บัณฑิตลูกต้อง 
ทางอันสูงสุดเป็นทางปลอดโปร่ง ให้ถึงองค์ ๒ และองค์ ๔ เป็นที่ชำระ 
กิเลสทั้งปวง ด้วยปัญญา มีสติเพ่งพินิจอยู่ เมื่อนั้น ย่อมไม , ได้ประสบ 
ความยินดียิ่งไปกว่าการเพ่งพินิจพิจารณานั้น เมื่อใด บัณฑิตเจริญ 
สันตบทอันไม่ทำให้เศร้าโศก ปราศจากธุลีอันปัจจัยอะไรๆ ปรุงแต่ง 
ไม , ได้ ให้หมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นเครื่องตัดกิเลสเครื่องผูกพัน 
คือสังโยชน์ เมื่อนั้น ย่อมไม , ได้ประสบความยินดียิ่งไปกว่าการเจริญ 
สันตบทนั้น เมื่อใด กลอง คือ เมฆอันเกลื่อนกล่นด้วยสายฝน ย่อม 
คำรณร้องอยู่ในนภากาศ อันเป็นทางไปแห่งฝูงนกอยู่โดยรอบ และภิกษุ 
ไปเพ่งพิจารณาธรรมอยู่ที่เงึ๋อมเขา เมื่อนั้น ย่อมไม , ได้ประสบความยินดี 
อย่างลื่น ยิ่งไปกว่าการเพ่งธรรมนั้น เมื่อใด บัณฑิตมีจิตเบิกบาน นั่งเพ่ง 
พิจารณาธรรมอยู่ที่ฝ่งแม่นั้าทั้งหลาย อันดารดาษไปด้วยดอกโกสุม 
และดอกมะลิที่เกิดในป่า อันวิจิตรงดงาม ย่อมไม , ได้ประสบ 
ความยินดีอย่างอื่น ยิ่งไปกว่าการนั่งเพ่งพิจารณาธรรมนั้น เมื่อใด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 296 

มีฝนฟ้าร้องในเวลาราตรี ฝูงสัตว์ที่มีเขี้ยว ก็พากันยินดีอยู่ใน 
ป่าใหญ่ และภิกษุไปเพ่งพิจารณาธรรมอยู่ที่เงึ๋อมเขา เมื่อนั้น ย่อม 
ไม่ประสบความยินดีอย่างอื่น ยิ่งไปกว่าการพิจารณาธรรมนั้น เมื่อใด 
ภิกษุกำจัดวิตกทั้งหลายของตน เข้าไปสู่ถํ้าภายในภูเขา ปราศจาก 
ความกระวนกระวายใจ ปราศจากกิเลสอันตรึงใจ เพ่งพิจารณาธรรมอยู่ 
เมื่อนั้น ย่อมไม , ได้ประสบความยินดีอย่างอื่น ยิ่งไปกว่าการพิจารณา 
ธรรมนั้น เมื่อใด ภิกษุมีความสุข ยังมลทินกิเลสอันตรึงจิตและความ 
โศกให้พินาศ ไม่มีกลอนประตู คือ อวิชชา ไม , มีป่า คือ ตัณหา 
ปราศจากลูกศร คือ กิเลส เป็นผู้ทำอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไป เพ่งพิจารณา 
ธรรมอยู่ เมื่อนั้น ย่อมไม , ได้ประสบความยินดีอย่างอื่น ยิ่งไปกว่าการ 
เพ่งพิจารณาธรรมนั้น. 


พระภูตเถระผู้เห็นธรรมโดยถ่องแท้ เป็นผู้เดียวดุจนอแรด ได้ 
ภาษิตคาถา ๙ คาถานี้ไว้ในนวกนิบาต ฉะนี้แล. 

จบ นวกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 297 

เถรคาถา ทสกนิบาต 
๑. กาพุ"ทายีเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระกาพุทายี 

[๓๗๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้หมู , ไม้ทั้งหลาย มีดอกและ , ใบมีสีแดงดัง 
ถ่านเพลิง ผลิผลถอดใบเก่าล่วงหล่นไป หมู , ไม้เหล่านั้นงามรุ่งเรือง 
ดังเปลวเพลิง ข้าแต่พระองค์ ผู้มีค วามเพียรใหญ่ เวลานี้เป็นเวลาสมควร 
อนุเคราะห์หมู , พระญาติ ข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้า หมู , ไม้ทั้งหลายมี 
ดอกบานงามดี น่ารื่นรมย์ใจส่งกลิ่นหอมฟ้งตระหลบไปทั่วทิศโดยรอบ 
ผลัดใบเก่า ผลิดอกออกผล เวลานี้เป็นเวลาสมควรจะหลีกออกไป 
จากที่นี้ขอเชิญพระพิชิตมารเสด็จไปสู่กรุงกบิลพัสดุเถิด ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ฤดูนี้ก็เป็นฤดูที่'ไม , หนาวนัก ไม่ร้อนนัก เป็นฤดูพอสบาย 
ทั้งมรรคาก็สะดวก ขอพวกศากยะและโกลิยะทั้งหลาย จงได้เข้าเฝ็าพระ 
องค์ที่แม่นี้าโรหิณีอันมีหน้าในภายหลังเถิด ชาวนาไถนาด้วยความ 
หวังผล หว่านพืชด้วยความหวังผล พ่อค้าผู้เที่ยวหาทรัพย์ย่อมไปสู่ 
สมุทรด้วยความหวังทรัพย์ ข้าพระองค์อยู่ในที่นี้ ด้วยความหวังผล 
อันใด ขอความหวังผลอันนั้นจงสำเร็จแก , ข้าพระองค์เถิด ชาวนาหว่าน 
พืชบ่อยๆ ฝนตกบ่อยๆ ชาวนาไถนาบ่อยๆ แว่นแคว้นสมบูรณ์ด้วย 
ธัญญาหารบ่อยๆ พวกยาจกเที่ยวขอบ่อยๆ ผู้เป็นทานาธิบดีให้บ่อยๆ 
ครั้นให้บ่อยๆ แล้วย่อมเข้าถึงสวรรค์บ่อยๆ บุรุษผู้มีความเพียร มี 
ปัญญากว้างขวาง เกิดในสกุลใด ย่อมยังสกุลนั้นให้บริสุทธิสะอาด 
ตลอด ๗ ชั่วคน ข้าพระองค์ย่อมเข้าใจว่า พระองค์เป็นเทพเจ้าประเสริฐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 298 

กว่าเทพเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงสามารถทำให้สกุลบริสุทนี้เพราะพระองค์ 
เกิดแล้วโดยอริยชาติ ได้สัจนามว่าเป็นนักปราชญ์ สมเด็จพระบิดาของ 
พระองค์ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงพระนามว่าสุทโธทนะ สมเด็จ 
พระนางเจ้ามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ เป็นพระพุทธมารดา 
ทรงบริหารพระองค์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์มา ด้วยพระครรภ์เสด็จสวรรคต 
ไปบันเทิงอยู่ในไตรทิพย์ สมเด็จพระนางเจ้ามายาเทวีนั้น ครั้นสวรรคต 
จุติจากโลกนี้แล้ว ทรงพรั่งพร้อมด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์ มีหมู , นางฟ้า 
ห้อมล้อม บันเทิงด้วยเบญจกามคุณ อาตมภาพเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า 
ผู้ไม่มีสิ่งใดจะยํ่ายีได้ มีพระรัศมีแผ่ซ่านจากพระกาย ไม , มีผู้'จะเปรียบปาน 
ผู้คงที่ ดูกรมหาบพิตร พระองค์เป็นโยมของพระบิดา ของโยมบิดา 
แห่งอาตมภาพ ดูกรมหาบพิตร พระองค์เป็นพระไอยกาของอาตมภาพ 
โดยธรรม. 

๒. เอกวิหาริยเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระเอกริหาริยเถระ 

[๓๗๑] ล้าไม่มีผู้อื่นอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเรา ความสบายใจอย่างยิ่งคงจะมี 
แก่เราผู้อยู่ในป่าผู้เดียว ผิฉะนัน เราผู้เดียวจักไปสู่ป่าอันพระพุทธเจ้า 
ทรงสรรเสริญว่า ความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุอยู่แต่ผู้เดียว มีใจเด็ดเดี่ยว 
เราผู้เดียวเป็นผู้ชำนาญในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ชักเข้าไปสู่ป่าใหญ่ อัน 
ทำให้เกิดปีติแก , พระโยคาวจร น่ารื่นรมย์ เป็นที่อยู่ของหมู , ช้างตกมัน 
โดยเร็วพลัน เราผู้เดียว ชักอาบนั้าในซอกเขาอันเยือกเย็นในป่าอันเย็น 
มีดอกไม้บานสะพรั่ง ชักจงกรมให้เป็นที่สำราญใจ เมื่อไรเราจึงชักได้ 
อยู่ในป่าใหญ่อันน่ารื่นรมย์แต่ผู้เดียว ไม่มีเพื่อนสอง ชักเป็นผู้ทำกิจสำเร็จ 
หาอาสวะมิได้ ขอความประสงค์ของเราผู้ปรารถนาจะทำอย่างนี้จงสำเร็จ 
เถิด เราชักยังความประสงค์ของเราให้สำเร็จจงได้ ผู้อื่นไม , อาจ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 299 

ทำผู้อื่นให้สำเร็จได้ เราชักผูกเกราะ คือ ความเพียร ชักเข้า 
ไปสู่ป่าใหญ่ เรายังไม่บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้ว ชักไม , ออกไปจากป่า 
นั้นเมื่อลมพัดเย็นมา กลิ่นดอกไม้ก็หอมฟ้งมา เราชักนั่งอยู่บนยอดเขา 
ทำลายอวิชชา เราชักได้รับความสุขรื่นรมย์อยู่ด้วยวิมุตติสุขในถํ้าที่เงื้อม 
เขา ซึ่งดารดาษไปด้วยดอกโกสุม มีภาคพื้นเยือกเย็น อันมีอยู่ใน 
ป่าใหญ่เป็นแน่ เรามีความดำริอันเต็มเปียม เหมือนพระจันทร์ใน 
วันเพ็ญ เป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มี. 

๓. มหากัปป่นเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระมหากัปป่นเถระ 
[๓๗๒] ผู้ใดพิจารณาเห็นแจ้งหรือแสวงหาประโยชน์ ย่อมพิจารณาเห็นกิจ 
ทั้งสอง คือ ที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ อันยังไม่มาถึง 
ได้ก่อนอมิตรหรือศัตรูของผู้นั้น ซึ่งคอยแสวงหาช่องอยู่ไม่ทันเห็น ผู้นั้น 
เรียกว่า ผู้มีปัญญา ผู้ใดเจริญอานาปาณสติให้บริบูรณ์ด้วยดีแล้ว 
อบรมแล้วโดยลำดับ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ผู้นั้นย่อม 
ยังโลกนี้ให้สว่างไสว เหมือนพระจันทร์เพ็ญออกจากกลีบเมฆฉะนั้น 
จิตของเราผ่องใสแล้วหนอ อบรมดีแล้ว หาประมาณมิได้ เป็น 
จิตประคองไว้แล้วเป็นนิตย์ ย่อมยังทิศทั้งปวงให้สว่างไสว บุคคล 
ผู้มีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ ก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นได้แน่แท้ ส่วนบุคคล 
ผู้ไม่มีปัญญาถึงจะมีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม , ได้ ปัญญาเป็นเครื่องตัดสินสิ่ง 
ที่ตนพีงมาแล้ว เป็นเครื่องเจริญชื่อเสียงและความสรรเสริญ นรชน 
ในโลกนี้ ผู้ประกอบด้วยปัญญา แม้ในเวลาที่ตนตกทุกข์ ก็ 
ย่อมได้รับความสุข ธรรมนี้มิใช่มีในวันนี้ไม , ใช่น่าอัศจรรย์ 
และไม่ใช่เคยมีมาแล้ว แต่ดูเหมือนเป็นของที่ไม่เคยมีในโลก ซึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 300 

เป็นที่เกิดที่ตาย เมื่อสัตว์เกิดมาแล้ว ก็มีความเป็นอยู่กับความ 
ตายแน่แท้ สัตว์ที่เกิดมาแล้วๆ ในโลกนี้ ย่อมตายไปทั้งนั้น 
เพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดา ชีวิตอันใดเป็นประโยชน์ 
แก่บุรุษเหล่าอื่น ชีวิตอันนั้นย่อมไม , เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว 
อันการร้องไห้ถึงผู้ที่ตายไปแล้ว ย่อมไม่ทำให้เกิดผล ไม , ทำให้ 
เกิดความสรรเสริญ สมณะและพรหมณ์ไม่สรรเสริญเลย การ 
ร้องไห้ย่อมเบียดเบียนจักษุและร่างกาย ทำให้เสื่อมวรรณะ กำลัง 
และความคิด ชนทั้งหลายผู้เป็นข้าศึกย่อมมีจิตยินดี ส่วนชน 
ผู้เป็นมิตรก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย เพราะฉะนั้น บุคคลพึงปรารถนา 
ท่านผู้เป็นนักปราชญ์ เป็นพหูสูต ให้อยู่ในสกุลของตน เพราะ 
กิจทุกอย่างจะสำเร็จได้ ด้วยกำลังปัญญาของท่านที่เป็นนักปราชญ์ 
และเป็นพหูสูตเท่านั้น เหมือนบุคคลข้ามแม่นี้าอันเต็มส่ง ด้วยเรือ 
ฉะนั้น. 

๔. จูฬปันถกเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระจูฬปันถกเถระ 
[๓๗๓] เมื่อก่อน ญาณคติเกิดแก , เราช้า เราจึงถูกดูหมิ่น และพี่ 

ชายจึงขับไล่เราว่า จงกลับไปเรือนเดี๋ยวนี้เถิด เราถูกพี่ชายขับไล่แล้ว 
ไปยืนร้องไห้อยู่ที่ใกล้ซุ้มประตูสังฆาราม เพราะยังมีความอาลัยในศาสนา 
พระผู้มีพระภาคได้เสด็จมา ณ ที่นั้น ทรงลูบศีรษะเรา ทรงจับแขนเรา 
พาเข้าไปสู่สังฆาราม พระศาสดาทรงอนุเคราะห์ ประทานผ้าเช็ดพระบาท 
ให้แก่เรา ตรัสว่า จงอธิษฐานผ้าสะอาดผืนนี้ให้ตั้งมั่นดีโดยมนสิการว่า 
รโชหรณํๆ ผ้าสำหรับเช็ดธุลีๆ จงตั้งจิตให้มั่น นั่ง ณ ที่ควรข้างหนึ่ง 
เราพึงพระดำรัสของพระองค์แล้ว เกิดความยินดีในศาสนา ได้ 
บำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อบรรลุประโยชน์อันสูงสุด เราระลึกถึงชาติ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 301 

ก่อนๆ ได้ ชำระทิพยจักษุให้หมดจดแล้ว ได้บรรลุวิชชา ๓ 
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราได้ทำสำเร็จแล้ว พระจูฬปันถก 
เถระได้เนรมิตตนขึ้นพันหนึ่ง นึ่งอยู่ที่ชีวกัมพวันอันรื่นรมย์ จนถึง 
เวลาเขามาบอกนิมนต์ ครั้งนั้น พระศาสดาทรงส่งทูตไปบอกเวลา 
ภัตตาหารแก่เรา เมื่อทูตบอกเวลาภัตตาหารแล้ว เราได้เข้าไป 
เฝ็าโดยอากาศ ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแล้ว นึ่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ลำดับนั้น พระศาสดาทรงรับรองเราผู้ 
ถวายบังคมแล้วนึ่งอยู่ เราเป็นผู้ควรบูชาของโลกทั้งปวง เป็นผู้ 
ควรรับของอันเขานำมาบูชา เป็นนาบุญแห่งหมู่มนุษย์ ได้รับ 
ทักษิณาทานแล้ว. 

๕. กัปปเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระภัปปเถระ 

[๓๗๔] ร่างกายนี้เต็มไปด้วยของอากูลและของอันเป็นมลทินต่างๆ มี 
หลุมคูถใหญ่เป็นที่เกิด เป็นดุจบ่อนั้าครำอันมีมานมนาน เป็น 
ดุจ!เใหญ่ เป็นดุจแผลใหญ่ เต็มไปด้วยหนองและเลือด เต็มไปด้วย 
หลุมคูถ มีนั้าไหลออกเป็นนิตย์ มีของเน่าไหลออกทุกเมื่อ กายอัน 
เปือยเน่านี้รัดรึงด้วยเอ็นใหญ่ ๖๐ เสัน ฉาบทาด้วยเครื่องฉาบทา คือ 
เนื้อ หุ้มห่อด้วยเสื้อ คือ หนัง เป็นของหาประโยชน์มิได้ 
เป็นของสืบต่อเนื่องกันด้วยร่างกระดูก เกี่ยวร้อยด้วยด้าย ศึอเสัน 
เอ็น เปลี่ยนอิริยาบถได้ เพราะยังมีเครื่องประกอบพร้อม นรชน 
ผู้ย้งคลุกคลีอยู่ในกามคุณ เป็นผู้ตระเตรียมไปสู่ความตายเป็นนิตย์ เป็น 
ผู้ตั้งอยู่ในที่ใกล้มัจจุราช ชักต้องทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้เอง กายนี้ 
เองอวิชชาหุ้มห่อแล้ว ผูกรัดด้วยเครื่องผูก ๔ ประการ จมอยู่ 
ในห้วงนั้า คือ กิเลส ปกคลุมไว้ด้วยข่าย คือ กิเลสอันนอน 
เนื่องอยู่ในสันดาน ประกอบแล้วในนึวรฌ์ ๕ เพียบพร้อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 302 

ด้วยวิตก ประกอบด้วยรากเหง้าแห่งภพ คือ ตัณหา ปก 
ปิดด้วยเครื่องปกปิด คือ โมหะ หมุนไปอยู่ด้วยเครื่องหมุน คือ 
กรรม ร่างกายนี้ย่อมมีสมบัติกับวิบัติเป็นคู่กัน มีความเป็นต่างๆ กัน 
เป็นธรรมดา ปุถุชนคนอันธพาลเหล่าใด มายึดถือร่างกายนี้ว่าเป็น 
ของเรา ย่อมยังสงสารอันน่ากลัวให้เจริญ ปุถุชนเหล่านั้นย่อมถือเอา 
ภพใหม่อีก กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเหล่าใด ละเว้นร่างกายอันฉาบทาแล้ว 
ด้วยคูถ ดังบุรุษผู้ประสงค์ความสุขอยากมีชีวิตอยู่ เห็นอสรพิษแล้ว 
หลีกหนีไปฉะนั้น กุลบุตรเหล่านั้นละอวิชชาอันเป็นรากเหง้าแห่งภพแล้ว 
เป็นผู้ไม่มีอาสวะจักปรินิพพาน. 

๖. อุปเสนวังลันตปุตตเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระอุปเสนวังต้นตปุตตเถระ 
[๓๗๕] ภิกษุสัองเสพเสนาสนะอันสงัด ปราศจากเสียงอื้ออึง เป็นที่อยู่อาศัย 
แห่งสัตว์ร้ายเพราะการหลีกออกเร้นเป็นเหตุ ภิกษุพึงเก็บผ้ามาจากกอง 
หยากเยื่อ จากป่าช้า จากตรอกน้อยตรอกใหญ่ แล้วทำเป็นผ้านุ่งห่ม 
พึงทรงจีวรอันเศร้าหมอง ภิกษุควรทำใจให้ตํ่า คุ้มครองทวาร สำรวม 
ดีแล้ว เที่ยวไปบิณฑบาต ตามลำดับตรอก คือ ตามลำดับสกุล ภิกษุ 
พึงยินดีด้วยของๆ ตน แม้จะเป็นของเศร้าหมอง ไม่พึงปรารถนารส 
อาหารอย่างอื่นมาก เพราะใจของบุคคลผู้ติดในรสอาหาร ย่อมไม , ยินดี 
ในฌาน ภิกษุควรเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย สันโดษ ชอบสงัด เป็น 
มุนี ไม่คลุกคลีด้วยพวกคฤหัสถ์ และพวกบรรพชิตทั้งสอง ภิกษุผู้ 
เป็นบัณฑิต ควรแสดงตนให้เป็นคนม้าและคนใบ้ ไม่ควรพูดมากใน 
ท่ามกลางสงฆ์ ไม่ควรเช้าไปกล่าวว่าใครๆ ควรละเว้นการเข้ากระทบ 
กระทั้ง เป็นผู้สำรวมในพระปาติโมกข์ และพึงเป็นผู้รู้จักประมาณใน 
โภชนะ เป็นผู้ฉลาดในการเกิดขึ้นแห่งจิต มีนิมิตอันถือเอาแล้ว 
พึงประกอบสมถะและวิปัสสนาตามเวลาอันสมควรอยู่เนืองๆ พึง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 303 

เป็นบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรเป็นนิตย์ เป็นผู้ประกอบภาวนา 
ทุกเมื่อ ด้วยความตั้งใจว่า ถ้ายังไม , ถึงที่สุดทุกข์ ไม่พึงถึง 
ความวางใจ อาสวะทั้งปวงของภิกษุ ผู้ , ปรารถนาความบริสุทธิ” , 

เป็นอยู่อย่างนี้ ย่อมสิ้นไป และภิกษุนั้นย่อมบรรลุนิพพาน. 

๗. โคตมเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระโคตมเถระ 

[๓๗๖] บุคคลพึงรู้จักประโยชน์ของตน พึงตรวจตราดูคำสั่งสอนของพระ 
ศาสดา และพึงตรวจตราสิ่งที่สมควรแก , กุลบุตร ผู้เข้าถึงซึ่ง 
ความเป็นสมณะในศาสนานี้ การมีมิตรดี การสมาทานสิกขา 
ให้บริบูรณ์ การเชื่อฟ้งต่อครูทั้งหลาย ข้อนี้ถ้วนแต่สมควรแก , 

สมณะ ในศาสนานี้ความเคารพในพระพุทธเจ้า ความยำ 

เกรงในพระธรรมและพระสงฆ์ตามความเป็นจริงข้อนี้ถ้วนสมควร 

แก , สมณะ การประกอบในอาจาระและโคจร อาชีพที่หมดจด อัน 

บัณฑิตไม่ติเตียน การตั้งจิตไว้ชอบนี้ถ้วนแต่สมควรแก่สมณะ 

จาริตศีลและวาริตศีล การเปลี่ยนอิริยาบถอันน่าเลื่อมใส และ 

การประกอบในอธิจิต ก็ถ้วนแต่สมควรแก่สมณะ เสนาสนะ 

ป่าอันสงบ ปราศจากเสียงอึกทึก มุนีพึงคบหา นี้เป็นของสม 

ควรแก , สมณะ จตุปาริสุทธศีล พาหุสัจจะ การเลือกเฟ้น 

ธรรมตามความเป็นจริง การตรัสรู้อริยสัจ นี้ก็ล้'วนแต่สมควร 

แก , สมณะ ข้อที่บุคคลมาเจริญอนิจจสัญญาในสังขารทั้งปวงว่า สังขาร 

ทั้งปวงไม่เที่ยง เจริญอนัตตสัญญาว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา 

และเจริญอสุภสัญญาว่า กรัชกายนี้ไม , น่ายินดีในโลก นี้ก็ถ้วนแต่ 

สมควรแก่สมณะ การที่บุคคลมาเจริญโพชฌงค์ ๗ อิทธิบาท ๔ 

อินทรีย์ ๕ พละ ๕ และอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็ล้วนสมควรแก , สมณะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 304 

การที่บุคคลผู้เป็นมุนีมาละตัณหาทำลายอาสวะ พร้อมทั้งรากเหง้า เป็น 
ผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอยู่ ก็ล้วนแต่สมควรแก , สมณะ. 


ในทสกนิบาตนี้พระเถระ ๗ องค์ คือ พระกาพุ"ทายีเถระ ๑ 
พระเอกวิหาริยเถระ ๑ พระมหากัปปินเถระ ๑ พระจูฬปันถกเถระ ๑ 
พระกัปปเถระ ๑ พระอุปเสนวังลันตปุตตเถระ ๑ พระโคตมเถระ ๑ 
ได้เปล่งอุทานคาถาองค์ละ ๑๐ คาถา รวมเป็น ๗๐ คาถา ฉะนี้แล. 

จบ ทสกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 305 

เถรคาถา เอกาทสกนิบาต 
๑. สังกิจจเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระสังกิจจเถระ 

อุบาสกคนหนึ่ง ได้วอนขอให้กิจจสามเณรอยู่ในวิหารแห่งหนึ่งด้วยคาถาว่า 

[๓๗๗] ดูกรพ่อสามเณร จะมีประโยชน์อะไรในป่า ภูเขาชื่ออุชชุหานะ เป็น 
ที่ไม่สบายในฤดูฝน เพราะฉะนั้น ภูเขาอุชชุหานะจะมีประโยชน์ 
อะไรแก่ท่าน ลมหัวด้วนพัดมาอยู่ ท่านพอใจหรือ เพราะ 
ความเงียบสงัดเป็นที่ต้องการของผู้เจริญฌาน. 

สังกิจจสามเณรตอบว่า 

ลมหัวด้วนในฤดูฝนย่อมพัดผันเอาวลาหกไปฉันใด สัญญาอันประกอบ 
ด้วยวิเวก ย่อมคร่าเอาจิตของอาตมามาสู่ความสงัด ก็ฉันนั้น กาย 
คตาสติกัมมัฏฐาน อันประกอบด้วยความคลายกำหนัดในร่างกาย ย่อม 
เกิดขึ้นแก่อาตมาทันที เหมือนกาอันเป็นสัตว์เกิดแต่ฟองไข่มีสีดำ 
เที่ยวอาศัยอยู่ในป่าช้า ฉะนั้น บุคคลเหล่าอื่น ย่อมไม่รักษาบรรพชิต 
และบรรพชิตก็ไม่รักษาคนเหล่าอื่น ภิกษุนั้นแลเป็นผู้ไม , ห่วงใยในกาม 
ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นสุข แอ่งศิลา ซึ่งมีนั้าใส ประกอบด้วยหมู , ชะนี 
และค่างดารดาษไปด้วยสาหร่าย ย่อมยังอาตมาให้ยินดี การที่อาตมาอยู่ 
ในเสนาสนะป่า คือ ซอกเขาและถํ่าอันเป็นที่สงัด เป็นที่สัองเสพอาศัย 
แห่งมวลมฤค ย่อมท่าให้อาตมายินดี อาตมาไม , เคยรู้สึกถึงความดำริอันไม่ 
ประเสริฐ ประกอบด้วยโทษเลยว่า ขอสัตว์เหล่านี้จงถูกเบียดเบียน จง 
ถูกฆ่า จงได้รับทุกข์ อาตมาได้ท่าความคุ้นเคยกับพระศาสดาแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 306 

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อาตมาทำเสร็จแล้ว อาตมาปลงภาระอันหนัก 
ลงแล้ว ถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพแล้ว บรรลุถึงประโยชน์ที่กุลบุตร 
ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาต้องการแล้ว ถึงความสิ้นไปแห่ง 
สังโยชน์ทั้งปวงแล้ว อาตมาไม่ยินดีความตาย ไม่เพลิดเพลินความ 
เป็นอยู่ และรอเวลาอยู่ เหมือนลูกจ้างรอให้สิ้นเวลาทำงาน ฉะนั้น 
อาตมาไม่ยินดีความตาย ไม , เพลิดเพลินความเป็นอยู่ และเป็นผู้มี 
สติสัมปชัญญะ รอเวลาตายอยู่ ในเอกาทสนิบาตนี้พระสังกิจจเถระองค์ 
เดียวเท่านั้น ผู้เสร็จกิจแล้ว หมดอาสวะ ได้ภาษิตคาถาไว้ ๑๑ คาถา 
ล้วนฉะนี้แล. 

จบ เอกาทสกนิบาต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 307 

เถรคาถา ทวาทสกนิบาต 
๑. สีลวเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระสีลวเถระ 

[๓๗๘] ท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้ด้วยว่าศีลอันบุคคลศึกษาดีแล้ว 
สั่งสมดีแล้ว ย่อมนำสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้นักปราชญ์ 
เมื่อปรารถนาความสุข ๓ ประการ คือ ความสรรเสริญ ๑ การได้ 
ความปลื้มใจ ๑ ความบันเทิงในสวรรค์เมื่อละไปแล้ว ๑ พึง 
รักษาศีล ด้วยว , าผู้มีศีล มีความสำรวม ย่อมได้มิตรมาก 
ส่วนผู้ทุศีลประพฤติแต่กรรมอันลามก ย่อมแตกจากมิตร นรชน 
ผู้ทุศีล ย่อมได้รับการติเตียนและความเสียชื่อเสียง ส่วนผู้มีศีล 
ย่อมได้รับการสรรเสริญและชื่อเสียงทุกเมื่อ ศีลเป็นเบื้องต้น เป็น 
ที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธาน 
แห่งธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น พึงชำระศีลให้บริสุทธิ”'สังวร 
ศีลเป็นเครื่องกั้นความทุจริต ท่าจิตให้ร่าเริง เป็นท่าที่หยั่งลง 
มหาสมุทร คือ นิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งปวง เพราะฉะนั้น 
พึงชำระศีลให้บริสุทธิ”'ศีลเป็นกำลังหาเปรียบมิได้ เป็นอาวุธ 
อย่างสูงสุด เป็นอาภรณ์อันประเสริฐ เป็นเกราะอันน่าอัศจรรย์ 
ศีลเป็นสะพาน เป็นมหาอำนาจ เป็นกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยม เป็น 
เครื่องลูบไล้อันประเสริฐ บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมหอมฟ้งไปทั้ว 
ทุกทิศ ศีลเป็นกำลังอย่างเลิศ เป็นเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยม เป็น 
พาหนะอันประเสริฐยิ่งนัก เป็นเครื่องหอมฟ้งไปทั้วทิศานุทิศ คนพาล 
ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นในศีล ย่อมได้รับการนินทาในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ 
เมื่อตายไปแล้ว ย่อมได้รับทุกข์โทมนัสในอบายภูมิ ย่อมได้รับทุกข์ 
โทมนัสในที่ทั้วไป ธีรชนผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีในศีล ย่อมได้รับการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 308 

สรรเสริญในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครั้นตายไปแล้ว ก็ได้รับความสุข 
โสมนัสในสวรรค์ ย่อมรื่นเริงใจในที่ทุกสถานในโลกนี้ศีลเท่านั้นเป็น 
ยอดและผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดในโลกนี้ความชนะในมนุษยโลกและ 
เทวโลก ย่อมมีได้เพราะศีลและปัญญา. 

๒. สุนึตเถรคาถา 
คาถาภาษิตของพระสุนีตเถระ 

[๓๗๙] เราเกิดมาในสกุลตํ่า เป็นคนยากจน มีเครื่องบริโภคน้อย การงานของ 
เราเป็นการงานตํ่า เราเป็นคนเทดอกไม้ เราถูกมนุษย์เกลียดชัง ดูหมิ่น 
และแช่งด่า เราถ่อมตนไหว้หมู , ชนเป็นอันมาก ครั้งนั้น เราได้เห็น 
พระพุทธเจ้า ผู้เป็นมหาวีรบุรุษ ห้อมล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ เสด็จ 
เข้าไปสู่พระนครอันอุดม ของชาวมคธเพื่อบิณฑบาต เราจึงวางกระเช้า 
ลงแล้วเข้าไปถวายบังคม พระองค์ผู้เป็นอุดมบุรุษได้ประทับยืนอยู่เพื่อ 
อนุเคราะห์เรา ครั้งนั้นเราได้ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแล้ว 
ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วจึงทูลขอบรรพชากะพระองค์ผู้สูงสุด 
กว่าสัตว์ทั้งปวง ลำดับนั้น พระศาสดาผู้มีพระกรุณาอนุเคราะห์สัตว์โลก 
ทั้งปวง ได้ตรัสเรียกเราว่า จงเป็นภิกษุมาเถิด พระดำรัสนั้นเป็น 
อุปสมบทของเรา เมื่อเราอุปสมบทแล้ว อยู่ในป่าแต่ผู้เดียว ไม , เกียจ 
คร้าน ได้ท่าตามพระดำรัสของพระศาสดาผู้พิชิตมาร ที่ทรงสั่งสอนเรา 
ในราตรีปฐมยาม เราก็ระลึกถึงชาติก่อนๆ ได้ในมัชฌิมยาม ก็ได้ทิพย 
จักษุ ในปัจฉิมยาม เราก็ท่าลายกองแห่งความมืด คือ อวิชชาได้ ครั้น 
รุ่งราตรีพระอาทิตย์อุทัย เทพเจ้าเหล่าอินทร์และพรหมทั้งหลาย พากัน 
ประนมอัญชลีนมัสการเราพร้อมกับกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษอาชา 
ไนย ขอนอบน้อมต่อท่าน ข้าแต่ท่านผู้เป็นอุดมบุรุษ ขอนอบน้อมต่อ 
ท่าน ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านเป็นผู้สิ้นอาสวะ เป็นทัก 1 ขิไณยบุคคล 
ลำดับนั้น พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเราห้อมล้อมด้วยหมู่เทพเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 309 

จึงทรงยิ้มแย้ม แล้วได้ตรัสเนื้อความนี้ว่า บุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ 
เพราะคุณธรรม ๔ ประการ คือ ตบะ ๑ พรหมจรรย์ ๑ สัญญมะ ๑ 
ทมะ ๑ ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการ 
มีตบะเป็นต้นนั้นว่า เป็นพราหมณ์ผู้อุดม. 

ในทวาทสกนิบาตนี้พระเถระ ๒ รูป คือ พระสีลวเถระ ๑ พระสุนึต 
เถระ ๑ ล้วนแต่มีมท้ทธิถุทธ ได้ภาษิตคาถารูปละ ๑๒ คาถา รวมเป็น 
๒๔ คาถา ฉะนี้. 

จบ ทวาทสกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 310 

เถรคาถา เตรสกนิบาต 
๑. โสณโกฬิริสเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระโสณโกฬิริสเถระ 
[๓๘๐] ผู้ใดเป็นผู้สำเร็จความปรารถนา เป็นผู้สูงสุดในแว่นแคว้นของพระเจ้า 
อังคะ วันนี้ ผู้นั้นมีนามว่าโสณะ เป็นผู้เยี่ยมในธรรมทั้งหลาย 
เป็นผู้ถึงส่งแห่งทุกข์ ภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องตํ่า ๕ พึงละสังโยชน์ 
เบื้องบน ๕ และพึงเจริญอินทรีย์ ๕ ให้ยิ่ง ภิกษุผู้ล่วงธรรมเป็น 
เครื่องข้อง ๕ ท่านเรียกว่า ผู้ข้ามโอฆะได้แล้ว ศีล สมาธิ และ 
ปัญญา ของภิกษุผู้มีมานะเพียงดังว่าไม , อ้ออันยกขึ้นแล้ว ผู้ประมาท 
ยินดีในอายตนะอันมีในภายนอก ย่อมไม , ถึงความบริบูรณ์ กิจใดที่ 
ควรท่า ภิกษุเหล่านี้มาละทิ้งกิจอันนั้นเสีย แต่มาท่ากิจที่ไม่ควรท่า 
อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่านั้น ผู้มีมานะเพียงดังไม้อ้ออันยก 
ขึ้นแล้ว เป็นผู้ประมาท ส่วนภิกษุเหล่าใดปรารภกายคตาสติด้วยดีเป็น 
นิตย์ ภิกษุเหล่านั้นกระทำกรรมที่ควรท่าเนืองนิตย์ ย่อมไม่เสพกรรมมิใช่ 
กิจอาสวะของภิกษุเหล่านั้นผู้มีสติสัมปชัญญะ ย่อมถึงความสิ้นสูญ เมื่อ 
มีทางตรงพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้แล้ว ขอท่านทั้งหลายจงดำเนินไปเถิด 
อย่าพากันกลับ จงดักเตือนตนด้วยตนเอง พึงน้อมตนเข้าไปสู่นิพพาน 
เมื่อเราปรารภความเพียร พระศาสดาผู้มีพระจักษุยอดเยี่ยมในโลก ได้ 
ทรงแสดงธรรมอุปมาด้วยสายพิณสอนเรา เราพิงพระดำรัสของพระองค์ 
แล้ว ยินดีอยู่ในพระศาสนา ยังสมถภาวนาให้เกิดขึ้น เพื่อบรรลุ 
ประโยชน์อันสูงสุด เราบรรลุวิชชา ๓ แล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธ 
เจ้าเราได้ท่าเสร็จแล้ว จิตของเราผู้น้อมไปในเนกขัมมะ ในความวิเวก 
แห่งจิต ในความไม่เบียดเบียน ในความสิ้นไปแห่งอุปาทาน ในความ 
สิ้นตัณหาและในความไม , หลงใหลแห่งใจ ย่อมหลุดพ้นโดยชอบ เพราะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 311 

เห็นความเกิดขึ้นแห่งอายตนะ การสั่งสมย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผู้หลุด 
พ้นแล้วโดยชอบ มีจิตสงบระงับเสร็จกิจแล้ว กิจอื่นที่จะพึงทำอีกไม่มี 
ภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบ ย่อมไม่สะเทือนด้วยลม ฉันใด รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ทั้งสิ้น ทั้งที่เป็นอิฏฐารมณ์ และ 
อนิฏฐารมณ์ ย่อมไม่ทำจิตของบุคคลผู้คงที่ให้หวั่นไหวได้ ฉันนั้น จิต 
ของผู้คงที่นั้น เป็นจิตตั้งมั่นไม , หวั่นไหว ไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์ 
อะไรๆ เพราะผู้คงที่นั้นพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแห่งอารมณ์นั้น. 

ในเตรสกนิบาตนี้พระโสณโกฬิริสเถระผู้มีมหิทธิถุทธรูปเดียวเท่านั้น 
ได้ภาษิตคาถาไว้ ๑๓ คาถา ฉะนี้แล. 

จบ เตรสกนิบาต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 312 

เถรคาถา จุททสกนิบาต 
๑. เรวตเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระเรวตเถระ 

[๓๘๑] นับแต่เราออกบวชเป็นบรรพชิตแล้ว ไม , รู้สึกถึงความดำริอันไม่ประเสริฐ 
ประกอบด้วยโทษเลย ในระยะกาลนานที่เราบวชอยู่นี้เราไม , รู้สึกถึง 
ความดำริว่า ขอให้สัตว์เหล่านั้น จงถูกฆ่า ลูกเขาเบียดเบียน จงได้ 
รับทุกข์ เรารู้สึกแต่การเจริญเมตตาอันหาประมาณมิได้ อบรมสั่งสม 
ดีแล้วโดยลำดับ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว เราได้เป็นมิตร 
เป็นสหายของสัตว์ทั้งปวง เป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวง ยินดีแล้วใน 
การไม่เบียดเบียน เจริญเมตตาจิตอยู่ทุกเมื่อ เรายังจิตอันไม , ง่อนแง่น 
ไม่กำเริบให้บันเทิงอยู่ เจริญพรหมวิหารอันบุรุษผู้เลวทรามไม่ซ่องเสพ 
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้เข้าทุติยฌานอันไม่มีวิตกวิจาร 
ประกอบด้วยความเป็นผู้นิ่งเป็นอริยะ โดยแท้จริง ภูเขาศิลาล้วนไม , หวั่น 
ไหว ตั้งอยู่คงที่ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ย่อมไม , หวั่นไหวดุจบรรพต 
เพราะสิ้นโมหะ ความชั่วแม้มีประมาณเท่าปลายขนทราย ย่อมปรากฏ 
เหมือนประมาณท่าหมอกเมฆ แก , ท่านผู้ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน ผู้แสวง 
หาความสะอาดเป็นนิตย์ เมืองหน้าด่านเป็นเมืองอันเขาคุ้มครองแล้ว 
ทั้งภายในและภายนอก ฉันใด ท่านทั้งหลายจงคุ้มครองตนฉันนั้นเถิด 
ขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย เราไม่ยินดีต่อความตาย ไม , 

เพลิดเพลินต่อความเป็นอยู่ แต่เรารอเวลาตาย เหมือนลูกจ้างคอยให้ 
หมดเวลาทำงานฉะนั้น เราไม่ยินดีความตาย ไม่เพลิดเพลินความเป็น 
อยู่ แต่เรามีสติสัมปชัญญะ รอท่าเวลาตาย พระศาสดาเราคุ้นเคยแล้ว 
เราทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว ปลงภาระอันหนักลงแล้ว 
ถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพแล้ว ได้บรรลุถึงประโยชน์ที่กุลบุตรออกบวช 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 313 

เป็นบรรพชิตต้องการแล้ว บรรลุถึงความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวง ท่านทั้ง 
หลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นี้เป็นคำสอนของเรา เรา 
จักอำลาท่านทั้งหลายปรินิพพานในบัดนี้เพราะเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว 
จากกิเลสทั้งปวง. 

๒. โคทัตตเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระโคทัตตเถระ 

[๓๘๒] โคอาชาไนยที่ดี อันเขาเทียมแล้วที่แอกเกวียน ย่อมอาจนำแอกเกวียน 
ไปได้ ไม , ย่อท้อต่อภาระอันหนัก ไม่ทอดทั้งเกวียนอันเขาเทียมแล้ว 
แท้ฉันใด บุคคลเหล่าใดบริบูรณ์ด้วยปญญา เหมือนมหาสมุทรอันเต็ม 
ด้วยนี้า บุคคลเหล่านั้นย่อมไม , ดูหมิ่นผู้อื่น ฉันนั้น ย่อมเป็นดังอริยธรรม 
ของสัตว์ทั้งหลาย นรชนผู้ตกอยู , ในอำนาจของเวลา ตกอยู่ในอำนาจของ 
ภพน้อยภพใหญ่ ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศก คนพาลไม่ 
พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง ย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือ 
มีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุข ๑ มีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ ๑ ชน 
เหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในทุกขเวทนา ในสุขเวทนา และ 
ในอทุกขมสุขเวทนา ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม , หวั่นไหวเหมือนเสา 
เขื่อน เป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและไม่ฟุบลง ชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภ 
ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และ 
ทุกข์ทั้งหมด ดังหยาดนี้าไม่ติดอยู่บนใบบัว ฉะนั้น นักปราชญ์ทั้งหลาย 
มีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกแห่งไป การไม , ได้ลาภโดยชอบธรรมกับ 
การได้ลาภโดยไม , ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้ การไม , ได้ลาภอันชอบธรรม 
ประเสริฐกว่า การได้ลาภอันไม , ชอบธรรมจะประเสริฐอะไร คนไม่มี 
ความรู้ มียศ กับคนมีความรู้แต่ไม , มียศ คนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐ 
กว่า คนไม่มีความรู้มียศจะประเสริฐอะไร การสรรเสริฐจากคนพาลกับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 314 

การติเตียนจากนักปราชญ์ การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่า การ 
สรรเสริญจากคนพาลระประเสริฐอะไร ความสุขอันเกิดจากกามคุณกับ 
ความทุกข์อันเกิดจากวิเวก ความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่า 
ความสุขอันเกิดจากกามคุณจะประเสริฐอะไร ความเป็นอยู่โดยไม่ชอบ 
ธรรมกับความตายโดยธรรม ความตายโดยธรรมประเสริฐกว่า ความ 
เป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมจะประเสริฐอะไร ชนเหล่าใดละกามและความ 
โกรธได้แล้ว มีจิตสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ ไม่ติดอยู่ใน 
โลก ชนเหล่านั้นไม่มีความรักความชัง บุคคลเจริญโพชฌงค์ ๗ อินทรีย์ ๕ 
และพละ ๕ แล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยม หาอาสวะมิได้ ย่อม 
ปรินิพพาน. 

ในจุททสกนิบาตนี้พระเถระ ๒ รูปผู้มีถุทธิมาก คือ พระเรวตเถร ๑ 
พระโคทัตตเถระ ๑ ได้ภาษิตคาถารูปละ ๑๔ คาถา รวมเป็น ๒๘ คาถา 
ฉะนีแล. 

จบ จุททสกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 315 

เถรคาถา โสฬสกนิบาต 
๑. อัญญโกณฑัญญเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระอัญญาโกณฑฌูญเถระ 
[๓๘๓] ท้าวสักกเทวราช เมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของพระองค์ จึงตรัสพระคาถา 
ที่ ๑ ว่า 

ข้าพเจ้าได้ปังธรรมมีรสอันประเสริฐ จึงเกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่ง ธรรม 
อันคลายความกำหนัด เพราะไม่ยึดถือมั่นโดยประการทั้งปวง พระผู้เป็น 
เจ้าได้แสดงแล้ว 

ท้าวเธอตรัสชมเชยเทศนาของพระเถระดังนี้แล้ว ทรงนมัสการพระเถระ แล้วเสด็จ 
กลับไปสู่ที่อยู่ของพระองค์ ภายหลังวันหนึ่ง พระเถระเห็นวารจิตของปุถุชนบางจำพวก ซึ่งถูก 
มิจฉาวิตกครอบงำ และระลึกถึงกำสอนอันเป็นปฏิปักษ์ต่อมิจฉาวิตกนั้นแล้ว นึกถึงความที่คน 
มีใจอันพรากแล้วจากการปังทั้งปวง จึงได้ภาษิตคาถา ๒ คาถา อันแสดงซึ่งเนื้อความนั้นว่า 
อารมณ์อันวิจิตรมีอยู่ในโลกเป็นอันมาก ชรอยจะยํ่ายีบุคคลผู้คิดถึง 
อารมณ์ว่า งาม อันประกอบด้วยราคะในปฐพีมณฑลนี้ฝนตกลงมาใน 
ฤดูฝน พึงระงับธุลีที่ถูกลมพัดไปได้ ฉันใด เมื่อใด พระอริยสาวก 
พิจารณาเห็นด้วยปัญญา เมื่อนั้น ความดำริของพระอริยสาวกนั้นย่อม 
ระงับไปฉันนั้น เมื่อใด พระอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า สังขาร 
ทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อนั้น พระอริยสาวกนั้นย่อมหน่ายในทุกข์ นี้เป็น 
ทางแห่งความหมดจด เมื่อใด พระอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า 
สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ เมื่อนั้น พระอริยสาวกนั้นย่อมหน่ายในทุกข์ 
นี้เป็นทางแห่งความหมดจด เมื่อใด พระอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วย 
ปัญญาว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา เมื่อนั้นพระอริยสาวกนั้นย่อมหน่าย 
ในทกข์ นี้เป็นทางแห่งความหมดจด พระโกณฑัฌฌเถระองค์ใดเป็นผ้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 316 

ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า เป็นผู้มีความบากบั่นอย่างแรงกล้า ละความเกิด 
และความตายได้แล้ว เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยพรหมจรรย์อันได้ด้วยยาก พระ 
โกณฑฌูญเถระองค์นั้นได้ตัดบ่วง คือ โอฆะ ตาปูตรึงจิต อันบั่นคง 
และภูเขาที่ทำลายได้ยากแล้ว ข้ามไปถึงส่ง คือ นิพพาน เป็นผู้เพ่ง 
ฌาน หลุดพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร. 

ภายหลังวันหนึ่ง ท่านพระโกณฑัญญเถระได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นสัทธิริหาริกของท่าน 
เป็นผู้เกียจคร้าน มีความเพียรทราม มี , ใจพึง 1 ซ่าน มักใหญ่ใฝ่สูง เพราะการคบหาด้วยมิตร 
ชั่วช้า จึงไปยังที่นั้นด้วยฤทธ แล้วตักเตือนว่า ท่านอย่าท่าอย่างนี้ต่อไป ขอท่านจงละมิตรชั่วช้า 
เสียแล้วคบหากัลยาณมิตรท่าสมณธรรมเถิด ภิกษุนั้นไม่เชื่อฟ้งคำของท่าน ท่านจึงเกิดความ 
สลดใจ เมื่อจะติเตียนข้อปฏิบัติอันผิด และสรรเสริญการปฏิบัติชอบและการอยู่สงัด ด้วย 
ถ้อยคำอันเป็นบุคคลาธิษฐาน จึงได้ภาษิตคาถานี้ใจความว่า 

ภิกษุมีใจพึงซ่าน กลับกลอก คบหาแต่มิตรที่เลวทราม ลูกคลื่นซัดให้ 
จมอยู่ในห้วงนี้า คือ สงสาร ส่วนภิกษุมีใจไม่พึงซ่าน ไม่กลับกลอก 
มีปัญญารักษาตัวรอด สำรวมอินทรีย์ คบหากัลยาณมิตร เป็นนักปราชญ์ 
พึงท่าที่สุดแห่งทุกข์ได้ นรชนผู้ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปด้วยเสันเอ็นดัง 
เถาหญ้านาง เป็นผู้รู้จักประมาณในข้าวและนั้า มีใจไม่ย่อท้อ ลูกเหลือบ 
ยุงทั้งหลายกัดอยู่ในป่าใหญ่ ย่อมเป็นผู้มีสติอดกลั้น ได้อยู่ในป่านั้น 
เหมือนช้างที่อดทนต่อศาตราวุธในยุทธสงครามฉะนั้น เราไม่ยินดีความ 
ตาย ไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่ เรารอเวลาตาย เหมือนลูกจ้างรอให้ 
หมดเวลาท่างาน ฉะนั้น เราไม่ยินดีความตาย ไม่เพลิดเพลินความเป็น 
อยู่ แต่เรามีสติสัมปชัญญะรอเวลาตาย พระศาสดาเราได้คุ้นเคยแล้ว 
เราท่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว ปลงภาระอันหนักลงแล้ว 
ถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพขึ้นแล้ว ได้บรรลุถึงประโยชน์ที่กุลบุตรทั้ง 
หลายออกบวชเป็นบรรพชิตต้องการแล้ว เพราะฉะนั้น จะมีประโยชน์ 
อะไรด้วยสัทธิริหาริก ผู้ว่ายากแก่เรา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 317 

๒. อุทายีเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระอุทาขีเถระ 

[๓๘๔] เราเคยได้พิงมาจากพระอรหันต์ทั้งหลายว่า มนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อม 
บุคคลใด ผู้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เอง มีตนอันได้ 
แก ฝนแล้ว มีจิตตั้งมั่น ดำเนินไปในทางของพรหม ยินดีในการสงบ 
ระงับจิต ถึงส่งแห่งธรรมทั้งปวง แม้เทวดาทั้งหลายก็พากันนอบน้อม 
บุคคลนั้น เทวดาและมนุษย์ย่อมนอบน้อมพระสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์ 
ใด ผู้ก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง ออกจากป่า คือ กิเลสมาสู่นิพพาน 
ออกจากกามมายินดีในเนกขัมมะ เหมือนทองคำอันพ้นแล้วจากหินฉะนั้น 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นแล เป็นนาครุ่งเรือง พ้นโลกนี้ 
กับทั้งเทวโลก เหมือนขุนเขาหิมวันต์รุ่งเรืองล่วงภูเขาเหล่าอื่นฉะนั้น 
เราจักแสดงช้างอันประเสริฐ ซึ่งเป็นช้างมีชื่อโดยแท้จริง เป็นเยี่ยมกว่า 
บรรดาผู้มีชื่อว่าช้างทั้งหมด แก่ท่านทั้งหลาย เพราะผู้ใดไม่ทำบาป ผู้นั้น 
ชื่อว่า นาค ความสงบเสงี่ยมและการไม , เบียดเบียน ๒ อย่างนี้เป็น 
เท้าหน้าทั้งสองของนาค สติสัมปชัญญะเป็นเท้าหลัง ช้างตัวประเสริฐ 
ควรบูชา มีศรัทธาเป็นงวง มีอุเบกขาเป็นงาอันขาว มีสติเป็นคอ มี 
ปัญญาเครื่องพิจารณาค้นคว้าธรรมเป็นศีรษะ มีธรรม คือ สัมมาวาจา 
เป็นท้อง มีวิเวกเป็นหาง ช้างตัวประเสริฐ คือ พระพุทธเจ้านั้น เป็น 
ผู้มีปกติเพ่งฌาน ยินดีในนิพพาน มีชิตตั้งมั่นดีแล้วในภายใน คือ เมื่อ 
เดินก็มีจิตตั้งมั่น เมื่อยืนก็มีจิตตั้งมั่น นอนก็มีจิตตั้งมั่น แม้เมื่อนั่งก็มี 
จิตตั้งมั่น เป็นผู้สำรวมในที่ทั้งปวง อันนี้เป็นคุณสมบัติของช้างผู้ 
ประเสริฐ คือ พระพุทธเจ้า ช้างตัวประเสริฐ คือ พระพุทธเจ้านั้น 
บริโภคของอันหาโทษมิได้ ไม่บริโภคของที่มีโทษ ได้อาหารและเครื่อง 
นุ่งห่มแล้ว ก็ไม , สั่งสมไว้ ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวผูกพันน้อยใหญ่ทั้งสิ้น 
ไม่มีความห่วงใยเลย เที่ยวไปในที่ทุกแห่ง เปรียบเหมือนดอกบัวขาบ 
มีกลิ่นหอมหวานชวนให้รื่นรมย์ เกิดในนั้า เจริฌในนั้า ย่อมไม่ติดอย่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 318 

ด้วยนา ฉันใด พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลก อยู่ในโลกไม , ติดอยู่ 
ด้วยโลก เหมือนดอกปทุมไม่ติดอยู่ด้วยนั้า ฉันนั้น ไฟกองใหญ่ลุกโชน 
เมื่อหมดเชื้อก็ดับไป ก็เมื่อเล้ายังมีอยู่ เขาก็เรียกว่ากันว่า ไฟดับแล้ว 
ฉันใด อุปมาอันทำให้รู้เนื้อความแจ่มแจ้งนี้ วิญญชนทั้งหลายแสดงไว้ 
แล้ว ก็ฉันนั้น มหานาคทั้งหลายจักรู้แจ้งนาค อันพระพุทธเจ้าทรงแสดง 
แล้ว พุทธนาคเป็นผู้ปราศจาก ราคะ โทสะ และโมหะ หมดอาสวะ 
เมื่อละสรีระร่างกายนี้แล้ว ก็ชักไม่มีอาสวะปรินิพพาน. 

ในโสฬสกนิบาตนี้พระเถระผู้มีมหิทธิฤทธ ๒ รูป คือ พระโกณฑัญญ 
เถระ กับ พระอุทายีเถระ ได้ภาษิตคาถาไว้องค์ละ ๑๖ คาถา รวมเป็น 
๓๒ คาถา ฉะนึแล. 

จบ โสฬสกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 319 
เถรคาถาวีสตินิบาต 
๑. อธิมุตตเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระอธิมุตตเถระ 

[๓๘๕] พระอธิมุตตเถระถูกพวกโจรขับไว้ มิได้มีความกลัวหวาดเสียว มีหน้าผ่องใด 
เมื่อหัวหน้าโจรเห็นดังนั้น เกิดความอัศจรรย์ใจ จึงได้กล่าวคาถาสรรเสริญ ๒ คาถาว่า 
เมื่อก่อน เราจะฆ่าสัตว์เหล่าใดเพื่อบูชายัญ หรือเพื่อทรัพย์ ความกลัว 
ก็ย่อมเกิดแก , สัตว์เหล่านั้นทั้งสิ้น สัตว์เหล่านั้นย่อมพาอันหวาดหวั่น 
และบ่นเพ้อ แต่ความกลัวมิได้มีแก , ท่านเลย สีหน้าของท่านผ่องใสยิ่ง 
นัก เมื่อภัยใหญ่เห็นท่านนี้ปรากฏแล้ว เหตุไรท่านจึงไม่ครํ่าครวญเล่า. 

พระเถระเมื่อจะแสดงธรรม โดยมุ่งการตอบคำถามของนายโจรนั้น จึงได้กล่าวคาถา 
เหล่านี้ความว่า 

ดูกรนายโจร ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม , ห่วงใยในชีวิต ความกลัวทั้ง 
ปวงอันเราผู้สิ้นสังโยชน์ล่วงพ้นได้แล้ว เมื่อตัณหาเครื่องนำไท่สู่ภพสิ้น 
ไปแล้ว ความกลัวตายในป้จจุบันมิได้มีด้วยประการใดประการหนึ่งเลย 
ดุจบุรุษไม , กลัวความหนัก เพราะวางภาระแล้วฉะนั้น พรหมจรรย์เรา 
ประพฤติดีแล้ว แม้มรรคเราก็อบรมดีแล้ว เราไม่มีความกลัวตายเหมือน 
บุคคลไม่กลัวโรคเพราะโรคสิ้นไปแล้วฉะนั้น พรหมจรรย์เราประพฤติดี 
แล้ว แม้มรรคเราก็อบรมดีแล้ว ภพทั้งหลายอันไม , น่ายินดีเราได้เห็นแล้ว 
เหมือนบุคคลดื่มยาพิษแล้วคายทั้งฉะนั้น บุคคลผู้ถึงส่งแ'ห , งภพ ไม่มี 
ความถือมั่น เสร็จกิจแล้ว หมดอาสวะ ย่อมยินดีต่อความสิ้นอายุเหมือน 
บุคคลพ้นแล้วจากการถูกประหารฉะนั้น บุคคลผู้บรรลุธรรมอันสูงสุด 
แล้ว ไม่มีความต้องการอะไรในโลกทั้งหมด ย่อมไม่เศร้าโศกในเวลา 
ตาย ดจบคคลออกจากเรือนที่ถกไฟไหม้ฉะนั้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอย่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 320 

ในโลกนี้ก็ดี ภพที่สัตว์ย่อมได้ในโลกนี้ก็ดี พระพุทธเจ้าแสวงหาคุณ 
อันใหญ่ยิ่งได้ตรัสไว้ว่า สิ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นอิสระ ผู้ใดรู้แจ้งธรรมข้อนั้น 
เหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ผู้นี้นย่อมไม่ยึดถือภพอะไร ดัง 
บุคคลผู้ไม่จับก้อนเหล็กแดงอันร้อนโชน ฉะนั้น เราไม่มีความคิดว่า 
ได้เป็นมาแล้ว ชักเป็นต่อไป จะไม่เป็น หรือสังขารจักฉิบหายไป จะ 
ครํ่าครวญไปทำไมในเพราะสังขารนั้นเล่า ดูกรนายโจร ความกลัว 
ย่อมไม่มีแก , ผู้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้นแห่งธรรม 
อันบริสุทธ และความสืบต่อแห่งสังขารอันบริสุทสิ้เมื่อใดบุคคล 
พิจารณาเห็นโลกเสมอด้วยหญ้าและไม้ด้วยปัญญา เมื่อนั้น บุคคลนั้น 
ย่อมไม่ยึดถือว่าเป็นของเรา ย่อมไม , เศร้าโศกว่า ของเราไม , มี เรากลัด 
กลุ้มด้วยสรีระ ไม , ต้องการด้วยภพ ร่างกายนั้ชักแตกไป และชักไม่มี 
ร่างกายอื่น ล้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะทำกิจใดด้วยร่างกายของเรา ก็จง 
ทำกิจนั้นเถิด ความขัดเคืองและความรักใคร่ในสรีระนั้น จักไม่มีแก่เรา 
เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลาย ทำกิจตามปรารถนาด้วยร่างกายของเรานั้น. 

โจรทั้งหลายได้พิงคำของท่าน อันอัศจรรย์อันทำให้ขนลุกชูชันดังนั้น 
แล้ว จึงพากันวางศาตราวุธ แล้วกล่าวดังนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ความ 
ไม่เศร้าโศกที่ท่านได้นั้ เพราะท่านได้ทำกรรมอะไรไว้ หรือใครเป็น 
อาจารย์ของท่าน หรือเพราะอาศัยคำสิ่งสอนของใคร? 

พระเถระได้พิงดังนั้นแล้ว จึงได้กล่าวตอบว่า 

พระศาสดาผู้เป็นสัพพัญญ รู้เห็นธรรมทั้งปวง ชนะหมู่มารมีพระกรุณา 
ใหญ่ผู้รักษาพยาบาลชาวโลกทั้งปวง เป็นอาจารย์ของเรา ธรรมเครื่องให้ 
ถึงความสิ้นอาสวะอันยอดเยี่ยมนี้พระองค์ทรงแสดงไว้แล้ว ความไม่ 
เศร้าโศก เราได้เพราะอาศัยคำสิ่งสอนของพระองค์ พวกโจรพิงก้อยคำ 
อันเป็นสุภาษิตของพระเถระผู้เป็นถุาษีแล้ว พากันวางศาตราและอาวุธ 
บางพวกก็งดเว้นจากโจรกรรม บางพวกก็ขอบรรพชา โจรเหล่านั้นครั้นได้ 
บรรพาในศาสนาของพระสุคตแล้ว ได้เจริญโพชฌงค์และพลธรรมเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 321 

บัณฑิต มีจิตเฟืองฟูเบิกบาน มีอินทรีย์อันอบรมดีแล้ว ได้บรรลุสันตบท 
คือ นิพพานอันหาปัจจัยปรุงแต่งมิได้. 

๒. ปาราสริยเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระปาราสริยเถระ 

[๓๘๖] ความคิดได้มีแล้วแก , ภิกษุผู้ชื่อว่าปาราสริยะ ผู้เป็นสมณะนั่งอยู่แล้วแต่ 
ผู้เดียว มีจิตสงบสงัด เพ่งฌาน บุรุษพึงทำอะไรโดยลำดับ พึงประพฤติ 
วัตรอย่างไร ประพฤติมารยาทอย่างไร จึงชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตน และ 
ชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆ อินทรีย์ทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์และ 
ไม่ใช่ประโยชน์ แก่มนุษย์ทั้งหลาย อินทรีย์ที่ไม่รักษา ย่อมไม , เป็นไป 
เพื่อประโยชน์ อินทรีย์ที่รักษา ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ บุรุษผู้รักษา 
และคุ้มครองอินทรีย์นั่นแล จึงชื่อว่าเป็นผู้กระทำกิจของตน และชื่อว่า 
ไม่เบียดเบียนใครๆ ล้าผู้ใดไม , ห้ามจักขุนทรีย์ อันไปอยู่ในรูปทั้งหลาย 
ไม , เห็นโทษผู้นั้นย่อมไม , พ้นจากทุกข์ได้เลย อนึ่ง ผู้ใดไม , ห้ามโสตินทรีย์ 
อันเป็นไปอยู่ในเสียงทั้งหลาย ไม่เห็นโทษ ผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้ 
เลย ล้าผู้ใดไม , เห็นอุบายเครื่องสลักออก ซ่องเสพในกลิ่น ผู้นั้นเป็น 
ผู้หมกมุ่นอยู่ในกลิ่นย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ ผู้ใดมัวแต่คำนึงถึงรสเปรี่ , ยว 
รสหวานและรสขมเป็นผู้กำหนัดยินดีด้วยตัณหาในรส ไม , รู้สึกถึงความ 
คิดในใจอันเกิดขึ้นในขณะบรรพชาว่า ชักทำที่สุดทุกข์ ผู้นั้นย่อมไม่พ้น 
ไปจากทุกข์ ผู้ใดมัวนึกถึงโผฏฐัพพะอันสวยงาม ไม่ปฏิกูล ยินดีแล้ว 
ผู้นั้นย่อมได้ประสบทุกข์มีประการต่างๆ อันมีราคะเป็นเหตุ ก็ผู้ใดไม , 

อาจจะรักษาใจจากธรรมเหล่านี้ทุกข์อันเกิดจากกระแสอารมณ์ทั้ง ๕ นั้น 
ย่อมคิดตามผู้นั้นไป เพราะการไม , รักษาใจนั้น ร่างกายนี้เต็มไปด้วยหนอง 
เลือดและซากศพเป็นอันมาก เป็นของอันนายช่างผู้ฉลาดทำไว้ เป็นของ 
เกลี้ยงเกลาวิจิตรงดงามแต่ภายนอก ภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มี 
คูถเป็นต้น ดังสมุคฉะนั้น คนพาลย่อมไม , รู้สึกว่า ร่างกายนี้เป็นของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 322 

เผ็ดร้อน มีรสหวานเป็นที่ยินดี เกี่ยวพันด้วยความรัก เป็นทุกข์ เป็น 
ของฉาบไล้ไว้ด้วยสิ่งที่น่าชื่นใจ เหมือนมีดโกนอันทาแล้วด้วยนํ้าผึ้ง 
ฉะนั้น บุคคลผู้กำหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ 
ของหญิง ย่อมต้องประสบทุกข์มีประการต่างๆ กระแสตัณหาในหญิง 
ทั้งปวงย่อมไหลไปในทวารทั้ง ๕ ของบุรุษ ผู้ใดมีความเพียร อาจทำการ 
ป้องกันกระแสตัณหาเหล่านั้นได้ ผู้นั้นตั้งอยู่ , ในอรรถ ตั้งอยู่ในธรรม 
เป็นผู้ขยันมีปัญญาเครื่องพิจารณา ก็บุคคลควรเป็นผู้ยินดีทำกิจอันประ 
กอบด้วยอรรถและธรรม การประกอบด้วยกามารมณ์ย่อมทำให้จมอยู่ใน 
โลกบุคคลพึงเว้นกิจอันไร้ประโยชน์เสีย เมื่อรู้ว่า สิ่งนั้นไม่ควรทำแล้ว 
พึงเป็นผู้ไม , ประมาท มีปัญญาสอดส่องในสิ่งนั้น บุคคลพึงยึดเอาแต่กิจที่ 
ประกอบด้วยประโยชน์ และความยินดีอันประกอบด้วยธรรม แล้วพึง 
ประพฤติ เพราะว่าความยินดีในธรรมนั้นแล เป็นความยินดีสูงสุด 
ผู้ใดปรารถนาจะชิงเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยอุบายใหญ่น้อย ฆ่าผู้อื่น 
เบียดเบียนผู้อื่น ทำคนอื่นให้เศร้าโศก ฉกชิงเอาสิ่งของของคนอื่น 
ด้วยความทารุณร้ายกาจ การกระทำของผู้นั้น เป็นการกระทำอาศัยความ 
ยินดีในการประกอบด้วยความฉิบหาย บุคคลผู้มีกำลัง เมื่อผ่าไม้ ย่อม 
ตอกลิ่มด้วยลิ่ม ฉันใด ภิกษุผู้ฉลาดย่อมกำจัดอินทรีย์ ด้วยอินทรีย์ 
ฉันนั้น บุคคลผู้อบรมศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา กำจัด 
อินทรีย์ ๕ ด้วยอินทรีย์ ๕ แล้ว เป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์ไป บุคคลนั้น 
เป็นผู้ตั้งอยู่ในอรรถตั้งอยู่ในธรรม ทำตามกำสอนของพระพุทธเจ้า 
ทั้งปวง โดยประการทั้งปวง ย่อมได้รับความสุข. 

๓. เตลุกานึเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระเตลุกานึเถระ. 

[๓๘๗] เรามีความเพียรค้นคิดธรรมอยู่นาน ก็ไม , ได้ความสงบใจ จึงได้ถาม 
สมฌพราหมณ์ทั้งหลายว่า ใครหนอในโลกเป็นผู้ถึงป่งแล้ว ใครเล่า 
เป็นผู้ได้บรรลุธรรมอันหยั่งลงสู่อมตะ เราชักปฏิบัติธรรมของใคร ซึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 323 

เป็นเครื่องให้รู้แจ้งปรมัตถ์เราเป็นผู้มีความคด คือ กิเลสอันไปแล้วใน 
ภายใน เหมือนปลาที่กินเหยื่อฉะนั้น เราถูกผูกด้วยบ่วงใหญ่ คือ กิเลส 
เหมือนท้าวเวปจิตติอสูร ถูกผูกด้วยบ่วงของท้าวสักกะฉะนั้น เรากระชาก 
บ่วง คือ กิเลสนั้นไม , หลุด จึงไม่พ้นไปจากความโศกและความรํ่าไร 
ใครในโลกจะช่วยเราผู้ถูกผูกแล้วให้หลุดพ้น ประกาศทางเป็นเครื่อง 
ตรัสรู้ให้เรา เราจะรับสมณะหรือพราหมณ์ คนไหนไว้เป็นผู้แสดงธรรม 
อันกำจัดกิเลสได้จะปฏิบัติธรรมเครื่องนำไป ปราศจากชราและมรณะ 
ของใคร จิตของเราถูกร้อยไว้ด้วยความลังเลสงสัย ประกอบด้วยความ 
แข่งดีเป็นกำลัง ฉุนเฉียว ถึงความเป็นจิตกระด้างด้วยใจ เป็นเครื่อง 
รองรับตัณหา สงใดมธนู คอ ตัณหาเบ่นสมุฏฐานมประเภท ๓๐ เป็น 
ของมีอยู่ในโลก เป็นของหนัก ทำลายหทัยแล้วตั้งอยู่ ขอท่านจงดูสิ่ง 
นั้นเถิด การไม , ละทิฏฐิน้อยๆ อันลูกศร คือ ความดำริผิดให้อาจหาญ 
แล้ว เราถูกยิงด้วยลูกศร คือ ทิฏฐินั้น หวั่นไหวอยู่ เหมือนใบไม้ที่ 
ถูกลมพัดฉะนั้น กรรมอันลามก ตั้งขึ้นแล้วในภายในของเราย่อมพลัน 
ให้ผล กายอันเนื่องด้วยสัมผัส ๖ เกิดแล้วในที่ใด ย่อมแล่นไปในที่นั้น 
ทุกเมื่อ เราไม , เห็นหมอผู้ที่จะถอนลูกศรของเราได้เลย หมอไม่สามารถ 
จะเยียวยาเรา ด้วยศาตราอย่างอื่นต่างๆ ชนิด ใครไม่ต้องใช้ศาตรา 
ไม่ทำให้ร่างกายเราเป็นแผล ไม่เบียดเบียนร่างกายเราทั้งหมด ชักถอน 
ลูกศรอันเสียบอยู่ภายในหทัยของเราออกได้ ก็บุคคลผู้นั้นเป็นใหญ่ใน 
ธรรม เป็นผู้ประเสริฐ ลอยโทษอันเป็นพิษเสียได้ ช่วยยกเราผู้ตกไป 
ในห้วงนั้า คือ สงสารอันลึกขึ้นสู่บกได้ เราเป็นผู้จมอยู่ในห้วงนั้าใหญ่ 
อันเป็นที่สุดแห่งธุลี เป็นห้วงนั้าลาดไปด้วยมายา ริษยา ความแข่งดี 
และความง่วงเหงาหาวนอน ไม่มีใครจะนำออกได้ ความดำริทั้งหลาย 
อันอาศัยซึ่งราคะ เป็นเช่นกับห้วงนั้าใหญ่ มีเมฆ คือ อุทธัจจะเป็น 
เสียงกำรน มีสังโยชน์เป็นฝน ย่อมนำบุคคลผู้มีความเห็นผิดไปสู่สมุทร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 324 

คือ อบาย กระแสตัณหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวง ตัณหา 
เพียงดังเถาวัลย์เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ ใครจะพึงกั้นกระแสตัณหาเหล่านั้นได้ 
ใครเล่าจะตัดตัณหา อันเป็นดังเถาวัลย์นั้นได้ ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย 
ขอท่านทั้งหลายจงท่าส่งอันเป็นเครื่องกั้นกระแส ตัณหาเหล่านั้นเถิด 
อย่าให้กระแสตัณหาอันเกิดแต่ใจ พัดท่านทั้งหลายไปเร็วพลัน ดัง 
กระแสนา พัดต้นไม้อันตั้งอยู่ริมส่งฉะนั้น พระศาสดาผู้มีอาวุธ คือ 
ปัญญา ผู้อันหมู , ถุาษีอาศัยแล้วเป็นที่พึ่งแก , เราผู้มีภัยเกิดแล้ว ผู้แสวงหา 
พึ่ง คือ นิพพานจากที่มิใช่ส่ง พระองค์ได้ทรงประทานบันไดอันนาย 
ช่างท่าดีแล้วบริสุทธิทาด้วยไม้แก่น คือ ธรรม เป็นบันไดมั่นคงแก , เรา 
ผู้ถูกกระแสตัณหาพัดไปอยู่ และได้ตรัสเตือนเราว่า อย่ากลัวเลย 
เราได้ขึ้นสู่ปราสาท คือ สติปัฏฐานแล้ว พิจารณาเห็นหมู , สัตว์ผู้ยินดี 
ในร่างกายของตน ที่เราได้สำคัญในกาลก่อนโดยเป็นแก่นสาร ก็เมื่อใด 
เราได้เห็นทางอันเป็นอุบายขึ้นสู่เรือ เมื่อนั้นเราจักไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตน 
ได้เห็นท่า คือ อริยมรรคอันอุดม พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันสูง 
สุดเพื่อไม , ให้บาปธรรมทั้งหลาย มีทิฏฐิและมานะเป็นต้น ซึ่งเป็นดัง 
ลูกศรเกิดในตน เกิดแต่ตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพ เป็นไปได้ พระพุทธ 
เจ้าทรงกำจัดโทษอันเป็นพิษได้ ทรงบรรเทากิเลสเครื่องร้อยกรองของเรา 
อันนอนเนื่องอยู่ในสันดานอันตั้งอยู่แล้วในใจของเราตลอดกาลนาน. 

๔. รัฏฐปาลเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระรัฏปาลเถระ. 

[๓๘๘] เชิญดูอัตภาพอันธรรมดาตกแต่งให้วิจิตร มีกายเป็นแผลอันกระลูก ๓๐๐ 
ท่อนยกขึ้นแล้ว กระสับกระส่าย คนพาลพากันดำริหวังมาก อันไม่มี 
ความยั่งยืนตั้งมั่น เชิญดูรูปอันปัจจัยกระท่าให้วิจิตรด้วยแก้วมณีและ 
กุณฑล หุ้มด้วยหนังมีร่างกระลูกอยู่ภายใน งามพร้อมไปด้วยผ้าต่างๆ 
มีเท้าทั้งสองอันฉาบทาด้วยครั่งสด มีหน้าอันไล้ทาด้วยฝ่น สามารถ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 325 

ทำให้คนพาลลุ่มหลงได้ แต่ไม่สามารถทำให้ผู้แสวงหาส่งโน้นลุ่มหลง 
ผมทั้งหลาย อันบุคคลตบแต่งเป็นลอนคล้ายกระดานหมากรุก นัยน์ตา 
ทั้งสองอันหยอดด้วยยาตา สามารถทำให้คนพาลลุ่มหลงได้ แต่ไม่ 
สามารถทำให้ผู้แสวงหาส่งโน้นลุ่มหลง กายอันเข้อยเน่าอันบุคคลตบแต่ง 
แล้วเหมือนกล่องยาตาใหม่ๆ วิจิตรด้วยลวดลายต่างๆ สามารถทำให้ 
คนพาลลุ่มหลงได้ แต่ไม่สามารถทำให้ผู้แสวงหาส่งโน้นลุ่มหลง นาย 
พรานเนื้อลักบ่วงไว้ แต่เนื้อไม่ติดบ่วง เมื่อนายพรานเนื้อครํ่าครวญอยู่ 
พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อแล้วหนีไป บ่วงของนายพรานขาดไปแล้ว 
เนื้อไม่ติดบ่วง เมื่อนายพรานเศร้าโศกอยู่ พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อ 
แล้วหนีไป เราเห็นหมู่มนุษย์ที่มีทรัพย์ในโลกนี้ได้ทรัพย์แล้วไม , ให้ทาน 
เพราะความลุ่มหลง ได้ทรัพย์แล้วทำการสั่งสมไว้ และปรารถนาอยากได้ 
ยิ่งขึ้นไป พระราชากดขี่ช่วงชิงเอาแผ่นดินครอบครองแผ่นดินอันมีสาคร 
เป็นที่สุด ตลอดส่งสมุทรข้างนี้แล้ว ไม , รู้จักอิ่ม ยังปรารถนาชัก 
ครอบครองส่งสมุทรข้างโน้นอีกต่อไป พระราชาก็ดี มนุษย์เหล่าอื่นเป็น 
อันมากก็ดี ผู้ยังไม , ปราศจากตัณหา ย่อมเข้าถึงความตาย ยังไม่เต็มความ 
ประสงค์ ก็พากันละทิ้งร่างกายไป ความอิ่มด้วยกามทั้งหลาย ย่อมไม่มี 
ในโลกเลย หมู่ญาติพากันสยายผมร้องไห้ครํ่าครวญถึงผู้นั้น และพันว่า 
ทำอย่างไรหนอ พวกญาติของเราจึงจะไม่ตาย ครั้นพวกญาติตายแล้ว ก็ 
เอาผ้าห่อนำไปเผาเสียที่เชิงตะกอน ผู้ที่ตายไปนั้นถูกเขาแทงด้วยหลาว 
เผาด้วยไฟ ละโภคะทั้งหลาย มีแต่ผ้าผืนเดียวติดตัวไป เมื่อบุคคลจะตาย 
ย่อมไม่มีญาติหรือมิตรสหายช่วยต้านทานได้ พวกที่รับมรดกก็มาขนเอา 
ทรัพย์ของผู้ตายนั้นไป ส่วนสัตว์ที่ตายย่อมไปตามยถากรรม เมื่อตาย 
ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรๆ คือ พวกบุตร ภริยา ทรัพย์ แว่นแคว้น 
สิ่งใดๆ จะติดตามไม่ได้เลย บุคคลจะได้อายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาไม่ จะละ 
ความแก , ไปแม้เพราะทรัพย์ก็หาไม , นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนั้นแล 
ว่าเป็นของน้อย ไม่ยั่งยืน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ทั้งคนมั่งมี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 326 

และคนยากจน ย่อมถูกต้องผัสสะเหมือนกัน ทั้งคนพาลและคนฉลาด 
ก็ต้องถูกผัสสะเหมือนกันทั้งนั้น แต่คนพาลถูกอารมณ์ที่ไม , พอใจ 
เบียดเบียน ย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความเป็นพาล ส่วนนักปราชญ์อัน 
ผัสสะถูกต้องแล้ว ย่อมไม , หวั่นไหว เพราะฉะนั้นและ ปัญญาจึงจัดว่า 
ประเสริฐกว่าทรัพย์ เพราะปัญญาเป็นเหตุให้บรรลุนิพพาน แต่คนพาล 
ไม่ปรารถนาจะบรรลุ พากันทำกรรมชั่วต่างๆ อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ 
เพราะความหลง ผู้ใดทำกรรมชั่วแล้ว ผู้นั้นจะต้องเวียนตายเวียนเกิด 
อยู่ในวัฏสงสารรํ่าไป บุคคลผู้มีปัญญาน้อย เมื่อมาเชื่อต่อการทำของ 
บุคคลผู้ที่ทำความชั่วนั้น ก็จะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่รํ่าไปเหมือนกัน 
โจรผู้มีธรรมอันชั่วช้า ถูกเขาจับได้พร้อมทั้งของกลางย่อมเดือดร้อน 
เพราะกรรมของตน ฉันใด หมู , สัตว์ผู้มีธรรมอันชั่วช้า ละไปแล้ว ย่อม 
เดือดร้อนในปรโลกเพราะกรรมของตน ฉะนั้น กามทั้งหลายงามวิจิตร 
มีรสอร่อย น่ารื่นรมย์ใจ ย่อมยํ่ายีจิตด้วยรูปแปลกๆ ดูกรมหาบพิตร 
เพราะอาตมภาพได้เห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย จึงออกบวช สัตว์ทั้งหลาย 
ทั้งหนุ่มทั้งแก , ย่อมตกไปเพราะร่างกายแตก เหมือนผลไม้หล่น ฉะนั้น 
ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพเห็นความไม่เที่ยงแม้ข้อนี้จึงออกบวชความ 
เป็นสมณะอันไม่ผิดนั้นแล ประเสริฐ อาตมภาพออกบวชด้วยศรัทธา 
เข้าถึงการปฏิบัติชอบในศาสนาของพระชินเจ้า บรรพชาของอาตมภาพ 

1 1 "" “ 1 ' นี้ นี้ “ V 

ไม่มีโทษ อาตมภาพไม่เป็นหนีบริโภคโภชนะ อาตมภาพเห็นกามทังหลาย 
โดยเป็นของอันไฟติดทั่วแล้ว เห็นทองทั้งหลายโดยเป็นศาตรา เห็นทุกข์ 
จำเดิมแต่ก้าวลงในครรภ์ เห็นภัยใหญ่ในนรก จึงออกบวช อาตมภาพ 
เห็นโทษอย่างนี้แล้วได้ความสังเวชในกาลนั้น ในกาลนั้นอาตมภาพ 
เป็นผู้ถูกถูกศร คือ ราคะเป็นต้นแทงแล้ว บัดนี้บรรลุถึงความสิ้นอาสวะ 
แล้ว พระศาสดาอันอาตมภาพคุ้นเคยแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
อาตมภาพทำสำเร็จแล้ว อาตมภาพได้ปลงภาระอันหนักลงแล้ว ถอน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 327 

ตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพขึ้นแล้ว บรรลุถึงประโยชน์ ที่กุลบุตรออกบวช 
เป็นบรรพชิตต้องการนั้นแล้ว บรรลุถึงความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงแล้ว. 

๕. มาลุงกยปุตตเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระมาลุงกยเถระ. 

[๓๘๙] เมื่อบุคคลได้เห็นรูปแล้ว มัวใส่ใจถึงรูปนั้นว่าเป็นนิมิตที่น่ารัก สติก็ 
ลุ่มหลง เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ ทั้งยึด 
มั่นรูปนั้นด้วย เวทนามิใช่น้อยซึ่งมีรูปเป็นแดนเกิด ย่อมเจริญมากขึ้น 
แก , ผู้นั้น อภิชฌาและวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตของผู้นั้นให้เดือดร้อน 
ความทุกข์ย่อมเป็นไปแก , ผู้นั้น ผู้มัวกำถึงรูปอยู่อย่างนั้น พระผู้มีพระภาค 
ตรัสผู้นั้นว่า เป็นผู้ห่างไกลนิพพาน เมื่อบุคคลได้ฟ้งเสียงแล้ว มัวใส่ใจ 
ถึงเสียงนั้นว่าเป็นนิมิตที่น่ารัก สติก็ลุ่มหลง เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้นั้น 
ย่อมมีธิตกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ ทั้งยึดมั่นเสียงนั้นด้วย เวทนามิใช่น้อย 
ซึ่งมีเสียงเป็นแดนเกิด ย่อมเจริญมากขึ้นแก่ผู้นั้น อภิชฌาและวิหิงสา 
ย่อมเบียดเบียนชิตของผู้นั้นให้เดือดร้อน ความทุกข์ย่อมเป็นไปแก่ผู้นั้น 
ผู้มัวคำนึงถึงเสียงอยู่อย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสผู้นั้นว่า เป็นผู้ห่างไกล 
นิพพาน เมื่อบุคคลได้ดมกลิ่นแล้ว มัวใส่ใจถึงกลิ่นนั้นว่าเป็นนิมิตที่ 
น่ารัก สติก็ลุ่มหลง เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัดเพลิดเพลิน 
อยู่ ทั้งยึดมั่นกลิ่นนั้น ด้วยเวทนามิใช่น้อยซึ่งมีกลิ่นเป็นแดนเกิด ย่อม 
เจริญมากขึ้นแก่ผู้นั้น อภิชฌาและวิหิงสาย่อมเบียดเบียนจิตของผู้นั้น 
ให้เดือดร้อน ความทุกข์ย่อมเป็นไปแก่ผู้นั้น ผู้มัวคำนึงถึงกลิ่นอยู่อย่าง 
นั้น พระผู้มีพระภาคตรัสผู้นั้นว่า เป็นผู้ห่างไกลนิพพาน เมื่อบุคคลใด 
ลิ้มรสแล้ว มัวใส่ใจถึงรสนั้นว่าเป็นนิมิตที่น่ารัก สดึก็ลุ่มหลง เมื่อเป็น 
เช่นนั้น ผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ ทั้งยึดมั่นรสนั้นด้วย 
เวทนามิใช่น้อยซึ่งมีรสเป็นแดนเกิด ย่อมเจริญมากขึ้นแก , ผู้นั้น อภิชฌา 
และวิหิงสาย่อมเบียดเบียนชิตของผ้นั้นให้เดือดร้อน ความทกข์ย่อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 328 

เป็นไปแก , ผู้นั้น ผู้มัวคำนึงถึงรสอยู่อย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสผู้นั้น 
ว่า เป็นผู้ห่างไกลนิพพาน เมื่อบุคคลถูกต้องผัสสะแล้ว มัวใส่ใจถึง 
ผัสสะนั้นว่าเป็นนิมิตที่น่ารัก เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัด 
เพลิดเพลินอยู่ ทั้งยึดมั่นผัสสะนั้นด้วย เวทนามิใช่น้อยซึ่งมีผัสสะ 
เป็นแดนเกิด ย่อมเจริญมากขึ้นแก่ผู้นั้น อภิชฌาและวิหิงสาย่อมเบียด 
เบียนจิตของผู้นั้นให้เดือดร้อน ความทุกข์ย่อมเป็นไปแก่ผู้นั้น ผู้มัว 
คำนึงถึงผัสสะอยู่อย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสผู้นั้นว่า เป็นผู้ห่างไกล 
นิพพาน เมื่อบุคคลรู้ธรรมารมณ์แล้ว มัวใส่ใจถึงธรรมารมณ์นั้นว่าเป็น 
มิตรที่น่ารัก สติก็มีลุ่มหลง เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้นั้นย่อมมีจิตกำหนัด 
เพลิดเพลินอยู่ ทั้งยึดมั่นธรรมารมณ์นั้นอยู่ เวทนามิใช่น้อยซึ่งมีธรรมา 
รมณ์เป็นแดนเกิด ย่อมเจริญขึ้นมากแก่ผู้นั้น อภิชฌาและวิหิงสาย่อม 
เบียดเบียนจิตของผู้นั้นให้เดือดร้อน ความทุกข์ย่อมเป็นไปแก , ผู้นั้น 
ผู้มัวคำนึงถึงธรรมารมณ์อยู่อย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสผู้นั้นว่า เป็น 
ผู้ห่างไกลนิพพาน ส่วนผู้ใดเห็นรูปแล้วเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้า ผู้นั้นไม , 

กำหนัดยินดีในรูป เป็นผู้มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ ทั้งไม , ยึดมั่น 
รูปนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเป็นต้น ย่อมไม่เป็นไปแก , พระโยคี ผู้พิจารณา 
เห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น หรือแม้กิเลสทั้งปวงของ 
พระโยคีผู้เสวยเวทนาอยู่ ย่อมสิ้นไป ก่อรากขึ้นไม , ได้ ฉันใด ผู้นั้นมี 
สติประพฤติอยู่ ก็ฉันนั้น ทุกข์ย่อมไม่เป็นไปแก , ผู้นั้น ผู้ไม่คำนึงถึง 
อย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสผู้นั้นว่า มีในที่ใกล้นิพพาน ผู้ใดได้พิง 
มีเสียงแล้วเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้า ผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในเสียง เป็นผู้ 
จิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์ ทั้งไม่ยึดมั่นเสียงนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌา 
เป็นต้น ย่อมไม่เป็นไปแก่พระโยคีผู้ได้พิงเสียง โดยความเป็นของไม่ 
เที่ยงเป็นต้น กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผู้เสวยเวทนาอยู่ ย่อมสิ้นไป 
ก่อรากขึ้นไม , ได้ ฉันใด ผู้นั้นเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ ก็ฉันนั้น ทุกข์ 
ย่อมไม่เป็นไปแก่ผู้นั้น ผู้ไม่คำนึงถึงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสผู้นั้น 
ว่า มีในที่ใกล้นิพพาน ผ้ใดได้ดมกลิ่นแล้ว เป็นผ้มีสติเฉพาะหน้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 329 

ผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในกลิ่น เป็นผู้มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ 
ทั้งไม่ยึดมั่นกลิ่นนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเป็นต้น ย่อมไม่เป็นไปแก , พระ 
โยคีผู้ดมกลิ่นโดยความเป็นของไม , เที่ยงเป็นต้น หรือแม้กิเลสทั้งปวง 
ของพระโยคีผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมสิ้นไป ก่อรากขึ้นไม , ได้ ฉันใด ผู้นั้น 
เป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ ก็ฉันนั้น ทุกข์ย่อมไม่เป็นไปแก่ผู้นั้น ผู้ไม , คำนึงถึง 
อยู่อย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสผู้นั้นว่า มีในที่ใกล้นิพพาน ผู้ใดได้ 
ลิ้มรสแล้ว เป็นผู้มีสติเฉพาะหน้า ผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในรส เป็น 
ผู้มีชิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ ทั้งไม่ยึดมั่นรสนั้น กิเลสชาติมี 
อภิชฌาเป็นต้น ย่อมไม่เป็นไปแก่พระโยคีผู้ลิ้มรส โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยงเป็นต้น กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมสิ้นไป 
ก่อรากขึ้นไม , ได้ ฉันใด ผู้นั้นเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ ก็ฉันนั้น ทุกข์ย่อม 
ไม่เป็นไปแก่ผู้นั้น ผู้ไม่คำนึงถึงอย่างนั้น ผู้ใดถูกต้องผัสสะแล้วเป็น 
ผู้มีสติเฉพาะหน้า ผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในผัสสะ เป็นผู้มี'จิตคลาย 
กำหนัดเสวยอารมณ์อยู่ ทั้งไม่ยึดมั่นผัสสะนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌา 
เป็นต้น ย่อมไม่เป็นไปแก่พระโยคีผู้ถูกต้องผัสสะ โดยความเป็นของ 
ไม่เที่ยงเป็นต้น กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมสิ้นไปไม่ 
ก่อรากขึ้นได้ ฉันใด ผู้นั้นเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ ก็ฉันนั้น ทุกข์ย่อม 
ไม่เป็นไปแก , ผู้นั้น ผู้ไม่คำนึงถึงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสผู้นั้นว่า 
มีในที่ใกล้นิพพาน ผู้ใดรู้แจ้งธรรมารมณ์แล้วเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้า 
ผู้นั้นไม่กำหนัดยินดีในธรรมารมณ์ เป็นผู้มี'จิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์ 
อยู่ ทั้งไม่ยึดมั่นธรรมารมณ์นั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเป็นต้น ย่อมไม่ 
เป็นไปแก่พระโยคีผู้รู้แจ้งธรรมารมณ์ โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น 
หรือแม้กิเลสทั้งปวง ของพระโยคีผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมสิ้นไป ไม , ก่อราก 
ขึ้นได้ ฉันใด ผู้นั้นเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ ก็ฉันนั้น ทุกข์ย่อมไม่เป็น 
ไปแก่ผู้นั้น ผู้ไม่คำนึงถึงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสผู้นั้นว่า มีในที่ 
ใกล้นิพพาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 330 

๖. เสลเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระเสลเถระ 

[๓๙๐] พระเสลเถระเมื่อครั้งยังเป็นพราหมณ์ได้กล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคด้วยคาถา ๖ 
คาถา ความว่า 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ผู้ทรงมีพระวิริยภาพ มีพระสรีระกาย 
สมบูรณ์ มีพระรัศมีงดงามชวนให้น่าดูยิ่งนัก พระฉวีวรรณณ็ปล่งปลั่ง 
ดังทองคำ พระเขี้ยวแก้วทั้งซ้ายขวาก็สุกใส ด้วยว่าลักษณะแห่งมหาบุรุษ 
เหล่าใด ย่อมมีปรากฏแก่พระอริยเจ้า หรือพระบรมจักรพรรดิ ผู้เป็น 
นระเกิดแล้วโดยชอบ ลักษณะแห่งมหาบุรุษเหล่านั้น ย่อมมีปรากฏใน 
พระกายของพระองค์ครบทุกสิ่ง พระองค์มีดวงพระเนตรแจ่มใส พระ 
พักตร์ผุดผ่อง พระวรกายทั้งสูงทั้งกว้างและตั้งตรง มีพระเดชรุ่งโรจน์ 
อยู่ในท่ามกลางแห่งหมู , พระสมณะ ปานดังดวงอาทิตย์ฉะนั้น พระองค์ 
ทรงเป็นภิกษุที่มีคุณสมบัติงดงามน่าชม มีพระฉวีวรรณผุดผ่องงดงามดัง 
ทองคำ พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยพระวรรณะและพระลักษณะอันอุดมถึง 
อย่างนี้ จะมัวมาเป็นสมณะอยู่ทำไมกัน พระองค์ควรจะเป็นพระราชา 
หรือไม่ก็จักรพรรดิราชันย์ผู้ประเสริฐ ทรงปราบปรามไพรีชนะแล้วเสด็จ 
ผ่านพิภพ เป็นบรมเอกราชในสากลชมพูทวีป มีสมุทรสาครสี่เป็นขอบ 
เขต ข้าแต่พระโคดม ขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นผ่านราชสมบัติ เป็นองค์ 
ราชาธิราชจอมมนุษย์นิกรทั้งหลาย ตามพระราชประเพณีของกบัตราธิราช 
โดยพระชาติที่ได้เสวยราชย์ อันมีหมู , เสวกามาตย์โดยเสด็จตามพระองค์ 
มาเถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 

ดูกรเสลพราหมณ์ เราเป็นพระราชาอยู่แล้ว คือ เป็นธรรมราชายอด 
เยี่ยม เรายังจักรอันใครๆ ให้เป็นไปไม , ได้ให้เป็นไปโดยธรรม. 

เสลพราหมณ์ได้กราบทูลด้วยคาถา ๒ คาถาว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 331 

ข้าแต่พระโคดม พระองค์ทรงปฏิญาณว่า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม ทั้งยังได้ตรัสยืนยันว่า จะทรงยังจักรให้เป็น 
ไปโดยธรรม ใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ เป็นสาวกผู้ประพฤติ 
ตามพระองค์ผู้เป็นศาสดา ใครจะประกาศธรรมจักรที่พระองค์ทรงประกาศ 
แล้วให้เป็นไปตามได้. 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 

ดูกรเสลพราหมณ์สารีบุตรผู้อนุชาตบุตรของตถาคต จะประกาศธรรม 
จักรอันยอดเยี่ยมที่เราประกาศแล้ว ดูกรพราหมณ์ เรารู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ 
ยิ่งแล้ว เจริญธรรมที่ควรเจริญแล้ว ละธรรมที่ควรละแล้ว เหตุนั้น 
เราจึงเป็นพระพุทธเจ้า ดูกรพราหมณ์ ท่านจงนำความเคลือบแคลงในเรา 
ออกเสีย จงน้อมใจเชื่อเถิด เพราะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนืองๆ 
ที่ปรากฏขึ้นในโลก เป็นการหาได้ยาก ดูกรพราหมณ์ เราเป็นพระพุทธเจ้า 
เป็นหมอผ่าตัดลูกศร คือ กิเลสชั้นเยี่ยม เราเป็นผู้ประเสริฐดังพรหม 
ไม่มีผู้เสมอเหมือน เป็นผู้ยํ่ายีมารและเสนามาร ทำให้หมู , สัตว์ผู้มิใช่ 
มิตรทุกๆ จำพวกไว้ในอำนาจ ได้ เป็นผู้มีภัยแต่ที่ไหนๆ เบิกบานอยู่. 

เสลพราหมณ์กราบทูลว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระองค์ทรงสดับคำของข้าพระองค์นี้ก่อน 
พระตถาคตผู้มีพระจักษุเป็นแพทย์ผ่าตัดลูกศร ทรงมีความเพียรยิ่งใหญ่ 
ได้ตรัสพระวาจาเหมือนราชสีห์บันลือสีหนาทในป่า ใครได้เห็นพระองค์ 
ผู้ประเสริฐดังพรหม ไม่มีใครเสมอเหมือน ทรงยํ่าขีมารและเสนามาร 
ได้แล้ว จะไม่พึงเลื่อมใสเล่า แม้คนที่เกิดในเหล่ากอคนดำ ก็ย่อม 
เลื่อมใส ผู้ใดปรารถนาจะตามฉันมา ก็เชิญตามมา หรือไม่ปรารถนา 
ก็จงกลับไปเถิด แต่ตัวฉันจะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญา 
อย่างประเสริฐนี้ละ. 

พอเสลพราหมณ์ผู้อาจารย์พูดจบลง ทันใดนั้นเอง มาณพอันเตวาสิก ๓๐๐ คนเป็นผู้ 
มุ่งจะบวชเหมือนกัน จึงกล่าวคาถาว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - 

ถ้าท่านอาจารย์ชอบใจคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แม้ข้าพเจ้า 
ทั้งหลายก็จะพากันบวชในสำนักของพระพุทธเจ้า ผู้มีพระปัญญาอย่าง 
ประเสริฐ. 

เสลพราหมณ์กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พราหมณ์ ๓๐๐ คนนี้ พากันประนมอัญชลีทูลขอ 
บรรพชาว่า ข้าพระองค์ทั้งหลายชักประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพร 
องค์ พระเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด พรหมจรรย์เรากล่าวดีแล้ว อันผู้บรรลุจะ 
พึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล เพราะการบวชในศาสนานี้ไม , ไร้ผล 
แก่บุคคลผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่. 

ครั้นพระเสลเถระได้บรรลุอรหัตแล้ว จึงเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค เมื่อจะประ 
อรหัตผลที่ตนได้บรรลุ จึงกล่าวคาถา ๔ คาถา ความว่า 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุ นับแต่วันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายถึง 
สรณคมน์ล่วงไปแล้วได้ ๗ วัน ครบ ๘ วันเข้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลาย 
เป็นผู้มีอินทรีย์อันแกแล้ว ในศาสนาของพระองค์ พระองค์เป็นผู้ตื่น 
แล้วและยังทรงปลุกผู้อื่นให้ตื่นได้อีกด้วย พระองค์เป็นครูผู้สั่งสอนแก , 
ทวยเทพแลมนุษย์ทั้งหลาย เป็นจอมปราชญ์ ทรงครอบงำมารและ 
เสนามาร ทรงตัดอนุสัยได้แล้ว ทรงข้ามห้วงแห่งสังสารวัฏได้แล้ว ทรง 
ยังหมู , สัตว์นี้ให้ข้ามห้วงแห่งสังสารวัฏได้ด้วย ทรงก้าวล่วงอุปธิได้แล้ว 
ทรงท่าลายอาสวะทั้งหลายได้แล้ว ทรงเป็นผู้ไม , มีความยึดมื่น ทรงละ 
ความขลาดกลัวต , อภัยได้แล้ว เหมือนสีหราชผู้ไม่ครั่นคร้ามต่อหมู่เนื้อ 
ฉะนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้า ภิกษุ ๓๐๐ รูปเหล่านี้พากันมายืน 
ประนมอัญชลีอยู่พร้อมหน้า ขอพระองค์โปรดทรงเหยียดฝ่าพระบาททั้ง 
สองมาเถิด ภิกษุผู้ประเสริฐทั้งหลายจะขอถวายบังคมพระองค์ผู้เป็น 


หน้าที่ 332 


0^ 

0^ 


กาศ 


ศาสดา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 333 

๗. ภัททิยกาลิโคธาปุตตเถรคาถา 

คาถาสุภาษิตของพระภัททิยเถระ 

[๓๙๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนข้าพระองค์จะไปไหนก็ขึ้นคอช้างไป แม้ 
จะนุ่งห่มผ้า ก็นุ่งห่มแต่ผ้าที่ส่งมาจากแคว้นกาสีมีเนื้ออันละเอียด แม้ 
จะบริโภค ก็บริโภคแต่อาหารล้วนเป็นข้าวสาลี พร้อมด้วยเนื้ออัน 
สะอาดมีโอชารส ถึงกระนั้น ความสุขนั้นก็หาได้ทำจิตของข้าพระองค์ 
ให้ยินดีเหมือนความสุขในวิเวกในบัดนี้ไม่ แต่เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ผู้มี 
นามว่าภัททิยะเป็นโอรสของพระนางกาลิโคธา เป็นผู้เจริญ ประกอบด้วย 
ความเพียร ยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบิณฑบาต ไม , ลือมั่นใน 
สิ่งใดๆ เพ่งฌานอยู่ บัดนี้ข้าพระองค์ผู้ชื่อว่าภัททิยะ เป็นโอรสของ 
พระนางกาลิโคธาถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ประกอบด้วยความ 
เพียร ยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการบิณฑบาต ไม , ลือมั่นในสิ่งใดๆ 
เพ่งฌานอยู่ บัดนี้ข้าพระองค์ลือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ประกอบ 
ด้วยความเพียร ... บัดนี้ข้าพระองค์ใช้แต่ผ้าไตรจีวรเป็นวัตร ประกอบ 
ด้วยความเพียร ... บัดนี้ข้าพระองค์ลือการเที่ยวบิณฑบาต ไปตามลำดับ 
ตรอกเป็นวัตร ประกอบความเพียร ... บัดนี้ข้าพระองค์ลือการนั่งฉันบน 
อาสนะแห่งเดียวเป็นวัตร ประกอบด้วยความเพียร ... บัดนี้ข้าพระองค์ 
ลือการฉันอาหารเฉพาะในบาตรเป็นวัตร ประกอบด้วยความเพียร -.. บัดนี้ 
ข้าพระองค์ลือการฉันอาหารที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัตร ประกอบ 
ด้วยความเพียร -.. บัดนี้ซ้าพระองค์ลือการอยู่ป่าเป็นวัตร ประกอบด้วย 
ความเพียร -.. บัดนี้ข้าพระองค์ลือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร ประกอบด้วย 
ความเพียร -.. บัดนี้ข้าพระองค์ลือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร ประกอบด้วย 
ความเพียร -.. บัดนี้ข้าพระองค์ลือการอยู่แต่ในป่าช้าเป็นวัตร ประกอบ 
ด้วยความเพียร -.. บัดนี้ข้าพระองค์ลือการอยู่ในเสนาสนะตามที่ท่านจัด 
ให้อย่างไรเป็นวัตร ประกอบด้วยความเพียร ... บัดนี้ข้าพระองค์ลือ 
การไม่นอนเป็นวัตร ประกอบด้วยความเพียร -.. บัดนี้ข้าพระองค์ลือการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 334 

เป็นผู้มักน้อยเป็นวัตร ประกอบด้วยความเพียร ... บัดนี้ข้าพระองค์ถือ 
การเป็นผู้สันโดษเป็นวัตรประกอบด้วยความเพียร...บัดนี้ข้าพระองค์ 
ถือการเป็นผู้ชอบสงัดเป็นวัตร ประกอบด้วยความเพียร -.. บัดนี้ข้า 
พระองค์ถือการไม่คลุกคลีด้วยหมู , คณะเป็นวัตร ประกอบด้วยความเพียร 
... บัดนี้ข้าพระองค์นามว่าภัททิยะเป็นโอรสของพระนางกาลิโคธา เป็น 
ผู้ปรารภความเพียร ประกอบด้วยความเพียร ยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วย 
การเที่ยวบิณฑบาต ไม , ถือมั่นในสิ่งใดๆ เพ่งฌานอยู่ ข้าพระองค์ละทิ้ง 
เครื่องราชูปโภค คือ จานทองคำอันมีราคา ๑๐๐ ตำลึง ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยลวดลายอย่างงดงาม วิจิตรไปด้วยภาพทิ้งภายในและภายนอกนับ 
ได้ตั้ง ๑๐๐ มาใช้บาตรดินใบนี้นี้เป็นการอภิเษกครั้งที่สอง แต่ก่อน 
ข้าพระองค์มีหมู่ทหารถือดาบรักษาบนป้อมและกำแพง ที่ล้อมรอบซึ่งอาจ 
มองเห็นได้ไกล และที่ซุ้มประตูพระนครอย่างแน่นหนา ก็ยังมีความ 
หวาดเสียวอยู่เป็นนิตย์ บัดนี้ข้าพระองค์ผู้มีชื่อว่าภัททิยะ เป็นโอรส 
ของพระนางกาลิโคธาเป็นผู้เจริญ ไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียว ละความ 
ขลาด กลัวภัยได้แล้ว มาหยั่งลงสู่ป่า เพ่งฌานอยู่ ข้าพระองค์ตั้งมั่นอยู่ 
ในศีลขันธ์ เจริญสติปัญญา ได้บรรลุถึงความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทิ้งปวง 
โดยลำดับ. 

๘. องคุลิมาลเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระองคุลิมาลเถระ 

[๓๙๒] พระองคุลิมาลเถระ สมัยเมื่อยังเป็นโจร ได้กล่าวคาถากราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
ดูกรสมณะ ท่านสิกำลังเดินอยู่ กลับกล่าวว่า เราหยุดแล้ว ส่วน 
ข้าพเจ้าหยุดแล้ว ท่านกลับกล่าวว่าไม , หยุด ดูกรสมณะ ข้าพเจ้าขอถาม 
ความข้อนี้กะท่าน ท่านกำลังเดินอยู่เพราะเหตุไร ท่านจึงกล่าวว่าหยุดแล้ว 
ข้าพเจ้าสิหยุดแล้ว ท่านกลับกล่าวว่าไม , หยุด? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 335 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 

ดูกรองคุลิมาล เราวางอาชญาในสัตว์ทั้งปวงแล้ว ส่วนท่านสิยังไม่สำรวม 
ในสัตว์ทั้งหลาย ฉะนั้น เราจึงชื่อว่าหยุดแล้ว ส่วนท่านชื่อว่ายังไม , หยุด. 

องคุลิมาลโจรกราบทูลว่า 

พระองค์เป็นสมณะที่ชาวโลกกับทั้งเทวโลกบูชาด้วยเครื่องบูชามากมาย ผู้ 
ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เพิ่งจะเสด็จมาถึงป่าใหญ่เพื่อโปรดข้าพระองค์ 
โดยกาลนานหนอ ข้าพระองค์ได้สดับพระคาถา ซึ่งประกอบด้วยเหตุผล 
ของพระองค์แล้ว จักละเลิกบาปกรรมตั้งพันเสีย. 

พระสังคีติกาจารย์ได้กล่าวคาถาไว้ ๒ คาถา ความว่า 

ครั้นองคุลิมาลโจรกราบทูลดังนี้แล้ว ก็โยนดาบและอาวุธทั้งหมดทั้งลง 
ในหนองนี้า บ่อนาและในเหว ได้ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระสุคต 
เจ้า แล้วทูลขอบรรพชากะพระพุทธเจ้า ณ ที่นั้นเอง ทันใดนั้นแล 
พระพุทธเจ้าประกอบไปด้วยพระมหากรุณา ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 
เป็นศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลก ได้ตรัสว่า จงเป็นภิกษุมาเถิด เท่านี้ 
ความเป็นภิกษุได้มีแก่องคุลิมาลโจรนั้น ในขณะนั้นทีเดียว. 

เมื่อท่านพระองคุลิมาลได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ได้บรรลุอรหัตแล้วเสวยวิมุตติสุขอยู่ 
เกิดปีติโสมนัส ได้กล่าวคาถาด้วยสามารถอุทานนี้ความว่า 

ผู้ใดเคยประมาทในตอนต้น ภายหลังเขาไม่ประมาท ผู้นั้นย่อมท่าโลกนี้ 
ให้สว่างไสว เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากหมอก ฉะนั้น บาปกรรมที่ 
ท่าไว้แล้ว อันผู้ใดย่อมปิดกั้นไว้ด้วยกุศล ผู้นั้นย่อมท่าโลกนี้ให้สว่าง 
ไสว เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากหมอก ฉะนั้น ภิกษุใดแล แม้จะ 
ยังหนุ่ม ประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้น ย่อมท่า 
โลกนี้ให้สว่างไสว เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากหมอก ฉะนั้น ก็ผู้ที่ 
เป็นข้าศึกต่อเรา ขอจงฟ้งธรรมกถาที่เราได้ฟ้งแล้วในสำนักของพระ 
ศาสดา ขอจงประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา ขอจงคบหา 
กับมนุษย์ผู้เป็นสัตบุรุษ ซึ่งถือมื่นแต่ธรรมอย่างเดียว ก็ผู้ที่เป็นข้าศึกต่อ 
เรา ขอเชิญฟ้งธรรมของท่านผู้กล่าวสรรเสริญความอดทน ผู้มีปกติ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 336 

สรรเสริญความไม่พิโรธ ตามเวลาอันสมควร และขอจงปฏิบัติตาม 
ธรรมอันสมควรแก่ธรรมนั้นเถิด ขออย่าเบียดเบียนเราและชาวประชา 
หรือว่าสัตว์อื่นใดเลย พึงบรรลุความสงบอย่างเยี่ยม และพึงรักษาสัตว์ 
ทั้งปวงให้เป็นเหมือนบุตรที่รักเถิด ก็ชาวนาที่ต้องการนั้าย่อมไขนั้าไป 
ช่างศรย่อมดัดลูกศร ช่างไม้ย่อมถากไม้ บัณฑิตย่อม'ฟิกตน คนบางพวก 
แกช้างและม้าเป็นต้น ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยขอบ้าง ด้วยแซ่บ้าง ส่วน 
เราเป็นผู้อันพระศาสดาผู้คงที่ทรงแกแล้ว โดยไม , ได้ทรงใช้อาญาและ 
ศาตรา เมื่อก่อนเรามีชื่อว่า อหิงสกะ ผู้ไม่เบียดเบียน แต่เรายัง 
เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ วันนี้เราเป็นผู้มีชื่อจริง ไม่เบียดเบียนใคร แต่ก่อน 
เราเป็นโจรลือชาทั่วไปว่า องคุลิมาล ถูกห้วงนี้าใหญ่พัดไปจนได้มาพบ 
พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งเข้า ครั้งก่อน เรามีมือเปือนด้วยโลหิตลือชื่อไป 
ทุกพิศว่า องคุลิมาล แต่บัดนี้องคุลิมาลได้มาพบพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่ 
พึ่งเช้าแล้ว ถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ขึ้นได้แล้ว เราได้ 
ท่ากรรมเช่นนั้นอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุคติเป็นอันมาก จึงต้องมารับผล 
กรรมที่ท่าไว้ แต่บัดนี้เราบริโภคโภชนะโดยไม่เป็นหนี้ คนพาลผู้มี 
ปัญญาทราม ย่อมประกอบตามความประมาท ส่วนนักปราชญ์ ย่อม 
รักษาความไม , ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์อันประเสริฐสุด ฉะนั้น ท่าน 
ทั้งหลายอย่าประกอบตามความประมาท อย่าประกอบความสนิทสนม 
ด้วยความยินดีในกาม เพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ ย่อมถึงความสุข 
อันไพบูลย์ การที่เรามาสู่สำนักของพระศาสดาเป็นการมาดีแล้ว มิใช่ว่า 
เป็นการมาไม่ดี การที่เราคิดจะบวชในสำนักของพระศาสดานี้ ก็ไม่ใช่ 
เป็นความคิดที่เลวเลย เพราะเป็นการเข้าถึงธรรมอันประเสริฐ ในธรรม 
ทั้งหลายที่พระศาสดาทรงจำแนกดีแล้ว การที่เรามาสู่สำนักของพระ 
ศาสดานี้เป็นการมาดีแล้ว มิใช่ว่าเป็นการมาไม่ดี การที่เราคิดจะมาบวช 
ในสำนักของพระศาสดานี้ ก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่เลวเลย เพราะเราได้ 
บรรลุวิชชา ๓ ตามลำดับ ได้ท่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 337 

แต่ก่อนเราอยู่ในป่า โคนไม้ ภูเขา หรือในถํ้าทุกๆ แห่ง มีใจหวาด 
เสียวอยู่เป็นนิตย์ เราผู้อันพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้วไม , ไปในบ่วง 
มาร จะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นสุข เมื่อก่อนเรามีเชื้อชาติเป็นพราหมณ์ 
มีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ”ทง ๒ ฝ่าย บัดนี้เราเป็นโอรสของ 
พระสุคตศาสดา ผู้เป็นธรรมราชา เราเป็นผู้ปราศจากตัณหาแล้ว ไม , ถือ 
มั่น คุ้มครองทวารสำรวมดีแล้ว เราตัดรากเง่าของทุกข์ได้แล้ว บรรลุ 
ถึงความสิ้นอาสวะแล้ว เรามีความคุ้นเคยกับพระศาสดา ทำคำสอนของ 
พระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว ปลงภาระอันหนักลงแล้ว ถอนตัณหาเครื่องนำ 
ไปสู่ภพขึ้นแล้ว. 

๙. อนุรุทธเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระอนุรุทธเถระ 

[๓๙๓] พระอนุรุทธะละพระชนกชนนี พระประยูรญาติ ละเบญจกามคุณได้แล้ว 
เพ่งฌานอยู่ บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยการฟ้อนรำขับร้อง มีดนตรีบรรเลง 
ปลุกให้รื่นเริงใจอยู่ทุกคํ่าเช้า ก็ไม , บรรลุถึงความบริสุทธด้วยการฟ้อนรำ 
ขับร้องนั้นได้ เพราะยังเป็นผู้ยินดีในกามคุณอันเป็นวิสัยแห่งมาร พระ 
อนุรุทธะก้าวล่วงเบญจกามคุณนั้นเสียแล้ว ยินดีในพระพุทธศาสนา 
ก้าวล่วงโอฆะทั้งปวงแล้ว เพ่งฌานอยู่ พระอนุรุทธะได้ก้าวล่วงกามคุณ 
เหล่านี้คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ อันน่ารื่นรมย์ใจแล้ว 
เพ่งฌานอยู่ พระอนุรุทธะเป็นนักปราชญ์ หาอาสวะมิได้ผู้เดียว ไม่มี 
เพื่อนสอง กลับจากบิณฑบาตแล้วเที่ยวแสวงหาผ้าบังสุกุลอยู่ พระ 
อนุรุทธะเป็นนักปราชญ์มีปรีชา หาอาสวะมิได้ เที่ยวเลือกหาเอาแต่ผ้าบัง 
สุกุล ครั้นได้มาแล้ว ก็มาซักย้อมเอาเองแล้วนุ่งห่ม บาปธรรมอันเศร้า 
หมอง เหล่านี้ ย่อมมีแก่ภิกษุผู้มักมาก ไม , สันโดษ ระคนด้วยหมู , มี'จิตฟ้ง 
ซ่าน อนึ่ง ภิกษุใดเป็นผู้มีสติ มักน้อย สันโดษ ไม่มีความขัดเคือง 
ยินดีในวิเวก ชอบสงัด ปรารภความเพียรเป็นนิตย์ กุศลธรรมซึ่งเป็นฝ่าย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 338 

ให้ตรัสรู้เหล่านี้ ย่อมมีแก , ภิกษุนั้น ทั้งพระสัมมาส้มพุทธเจ้าผู้ทรงแสวง 
หาคุณอันยิ่งใหญ่ ก็ตรัสสรรเสริญภิกษุนั้นว่า เป็นผู้หมดอาสวะ พระ 
ศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดำริของเราแล้ว เสด็จมาหาเรา 
ด้วยมโนมยิทธิทางกาย เมื่อใด ความดำริได้มีแก่เรา เมื่อนั้น พระ 
พุทธเจ้าทรงทราบความดำริของเราแล้ว ได้เสด็จเข้ามาหาเราด้วยพระฤทธ 
แล้วทรงแสดงธรรมอันยิ่งแก่เรา พระพุทธเจ้าผู้ทรงยินดีในธรรมเครื่อง 
ไม่เนิ่นช้า ได้ทรงแสดงธรรมเครื่องไม่เนิ่นช้าแก , เรา เรารู้ทั่วถึงพระธรรม 
เทศนาของพระองค์แล้ว เป็นผู้ยินดีในพระศาสนา ปฏิบัติตามคำพรํ่า 
สอนอยู่ เราบรรลุวิชชา ๓ โดยลำดับ ได้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
เสร็จแล้วเราถือการไม่นอนเป็นวัตรมาเป็นเวลา๕๕ปีเรากำจัดความ 
ง่วงเหงาหาวนอนมาแล้วเป็นเวลา๒๕ปีในเวลาที่พระผู้มีพระภาคจะ 
เสด็จดับข้นธปรินิพพาน ภิกษุทั้งหลายถามเราว่า พระผู้มีพระภาค 
ปรินิพพานแล้วหรือยัง เราได้ตอบว่า ลมหายใจออกและหายใจเข้ามิได้ 
มีแก , พระผู้มีพระภาค ผู้มีพระหฤทัยตั้งมื่น คงที่ แต่พระองค์ยังไม่ 
ปรินิพพานก่อน พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุ ผู้ไม่มีตัณหาเป็นเครื่องทำ 
ใจให้หวั่นไหว ทรงทำนิพพานให้เป็นอารมณ์คือ เสด็จออกจากจตุตถ 
ฌาน แล้วจึงจะเสด็จปรินิพพาน พระผู้มีพระภาคทรงอดกลั้นเวทนา ด้วย 
พระหฤทัยอันเบิกบาน ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคผู้เป็นดวงประทีปของชาว 
โลกกับทั้งเทวโลก เสด็จดับข้นธปรินิพพาน ความพ้นพิเศษแห่งพระ 
หฤทัยได้มีขึ้นแล้ว บัดนั้ธรรมเหล่านั้อันมีสัมผัสเป็นที่ ๕ ของพระมหา 
มุนีได้สิ้นสุดลงแล้ว ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว 
จิตและเจตสิกธรรมเหล่าอื่นชักไม่มีอีกต่อไป 
ดูกรเทวดา บัดนี้การอยู่อีกต่อไปด้วยอำนาจการอุบัติในเทพนิกาย ย่อม 
ไม่มี ชาติสงสารสิ้นไปแล้ว บัดนี้ การเกิดในภพใหม่มิได้มี ภิกษุใด 
รู้แจ้งมนุษยโลก เทวโลก พร้อมทั้งพรหมโลกอันมีประเภทตั้งพัน ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 339 

ในเวลาครู , เดียว ทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในคุณ คือ อิทธิฤทธ และ , ในจุติ 
และอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นย่อมเห็นเทพเจ้าทั้งหลายได้ตาม 
ความประสงค์ เมื่อก่อนเรามีนามว่าอันนภาระเป็นคนยากจน เที่ยวหารับ 
จ้างเลี้ยงชีพ ได้ถวายอาหารแด่พระอุปริฏฐปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นสมณะ 
เรืองยศ เพราะบุญกรรมที่ได้ทำมาแล้ว เราจึงได้มาเกิดในศากยตระกูล 
พระประยูรญาติขนานนามให้เราว่า อนุรุทธะ เป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วย 
การฟ้อนรำและขับร้อง มีเครื่องดนตรีบรรเลงปลุกให้รื่นเริงใจอยู่ทุกคํ่า 
เช้า ต่อมา เราได้เห็นพระบรมศาสดาสัมมาส้มพุทธเจ้า ผู้ไม , มีภัย แต่ 
ที่ไหนๆ ได้ยังจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ท่านแล้ว ออกบวชเป็นบรรพ 
ชิต เราระลึกถึงชาติก่อนๆ ได้ เราได้เคยเป็นท้าวสักกรินทร์เทวราชอยู่ 
ในดาวดึงส์เทพพิภพมาแล้ว เราได้ปราบปรามไพรีพ่ายแพ้แล้ว ขึ้นผ่าน 
สมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมมนุษย์นิกร ในชมพูทวีปมีสมุทรสาคร 
ทั้ง ๔ เป็นขอบเขต ๗ ครั้ง ได้ปกครองปวงประชานิการโดยธรรม 
ด้วยไม , ต้องใช้อาชญาหรือศาตราใดๆ เราระลึกชาติหนหลังในคราวที่อยู่ 
ในมนุษยโลกได้ดังนี้คือ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ ชาติ เป็นพระอินทร์ 
๗ ชาติ รวมการท่องเที่ยวอยู่เป็น ๑๔ ชาติด้วยกัน ในเมื่อสมาธิอัน 
ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นธรรมอันเอกปรากฏขึ้น ที่เราได้เพราะความสงบ 
ระงับกิเลส ทิพยจักษุของเราจึงบริสุทธเราดำรงอยู่ในฌานอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๕ ประการ รู้จุติและอุบัติ การมา การไป ความเป็นอย่างนี้และ 
ความเป็นอย่างลื่น ของสัตว์ทั้งหลาย เรามีความคุ้นเคยกับพระบรม 
ศาสดามาแล้วเป็นอย่างดี เราได้ท่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว 
ปลงภาระอันหนักลงได้แล้ว ถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพขึ้นได้แล้ว 
เป็นผู้ไม่มีอาสวะ ชักนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ภายใต้พุ่ม 
กอไม้ไผ่ใกล้บ้านเวฬุวคามแห่งแคว้นวัชชี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - 

๑๐. ปาราสริยเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระปาราสริยเถระ 

[๓๙๔] พระปาราสริยเถระผู้เป็นสมณะ มีจิตแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียว 
ผู้สงบระงับ ชอบสงัด เจริญฌานอยู่ในป่าใหญ่ ฤดูดอกไม้ผลิ ได้มี 
ความคิดว่า ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษ ทรงเป็นนาถะ 
ของโลกยังทรงพระชนมชีพอยู่ ความประพฤติของภิกษุทั้งหลายเป็น 
อย่างหนึ่ง เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้ว เดี๋ยวนี้ปรากฏเป็น 
อย่างหนึ่ง คือภิกษุทั้งหลายแต่ปางก่อน เป็นผู้สันโดษด้วยป้จจัยตามมี 
ตามได้ นุ่งห่มผ้าเป็นปริมณฑล ก็เพียงเพื่อจะป้องกันความหนาวอัน 
เกิดแต่ลม และปกปิดความละอายเท่านั้น ภิกษุทั้งหลายแต่ปางก่อน 
ขบฉันอาหารประณีตก็ตาม เศร้าหมองก็ตาม น้อยก็ตาม มากก็ตาม 
ก็เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้น ไม่ติดไม่พัวพันเลย ภิกษุทั้งหลาย 
แต่ปางก่อน (แม้จะถูกความเจ็บไข้ครอบงำ) ไม่ขวนขวายหาเภสัช 
ปัจจัยอันเป็นบริการแก , ชีวิต เหมือนการขวนขวายในความสิ้นไปแห่ง 
อาสวะทั้งหลาย ท่านเหล่านั้นขวนขวายพอกพูนวิเวก มุ่งแต่เรื่องวิเวก 
อยู่ในป่า โคนไม้ ซอกเขาและถํ้าเท่านั้น ภิกษุทั้งหลายแต่ปางก่อน 
เป็นผู้อ่อนน้อม มีศรัทธาตั้งมั่น เลี้ยงง่าย อ่อนโยน มีนี้าใจไม่ 
กระด้าง ไม่ปราศจากสติ ปากไม่ร้าย เปลี่ยนแปลงความคิดอันเป็น 
ประโยชน์ของตนแลผู้อื่น เพราะเหตุนั้น ภิกษุแต่ปางก่อน เป็นผู้มี 1 ข้อ 
ปฏิบัติในการก้าวไปข้างหน้า ถอยกลับมาข้างหลัง การบริโภคปัจจัย 
การสัองเสพโคจร และมีอิริยาบถ ละมุนละไม ก่อให้เกิดความเลื่อมใส 
เหมือนปากไม่ร้าย เปลี่ยนแปลงตามความคิดอันเป็นประโยชน์ของตน 
และผู้อื่น เพราะเหตุนั้น ภิกษุแต่ปางก่อน เป็นผู้มีข้อปฏิบัติในการ 
ก้าวไปข้างหน้า ถอยกลับมาข้างหลัง การบริโภคปัจจัย การลัองเสพ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 341 

โคจร และมีอิริยาบถละมุนละไม ก่อให้เกิดความเลื่อมใส เหมือนสาย 
นั้ามันเหลวไหลออกจากปากภาชนะไม่ขาดสาย ฉะนั้น บัดนี้ท่าน 
เหล่านั้น สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้ว มักเจริญฌานเป็นอันมาก ประกอบแล้ว 
ด้วยฌานใหญ่เป็นพระเถระผู้คงที่พากันนิพพานไปเสียหมดแล้ว บัดนี้ 
ท่านเช่นนั้นเหลืออยู่น้อยเต็มที เพราะความสิ้นไปแห่งกุศลธรรมและ 
ปัญญา คำสั่งสอนของพระชินสีห์ อันประกอบแล้วด้วยอาการอัน 
ประเสริฐทุกอย่าง จะสิ้นไปในเวลาที่ควรจะท่าให้ธรรมทั้งหลายอันลามก 
และกิเลสทั้งหลายสงบไป ภิกษุเหล่าใดปรารถนาความเพียรเพื่อความ 
สงัด ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีพระสัทธรรมที่เหลือเป็นข้อปฏิบัติ 
กิเลสเหล่านั้นเจริญงอกงามขึ้น ย่อมครอบงำคนพาลเป็นอันมากไว้ใน 
อำนาจ ดังจะเล่นกับพวกคนพาล เหมือนปีศาจเข้าสิงคนท่าให้เป็นน้า 
เพ้อคลั่งอยู่ ฉะนั้น นรชนเหล่านั้นถูกกิเลสครอบงำ ท่องเที่ยวไปมา 
ในสงสารเพราะกิเลสนั้นๆ ยึดลือในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นตัวตนเพราะกิเลส 
เป็นเหตุ พากันละทั้งพระสัทธรรมเสียท่าการทะเลาะซึ่งกันและกัน ยึด 
ลือตามความเห็นของตน สำคัญว่าสิ่งนี้เท่านั้นประเสริฐ นรชนทั้งหลายที่ 
ละทิ้งทรัพย์สมบัติ บุตรและภรรยา ออกบวชแล้วพากันท่ากรรมที่ไม่ 
ควรท่า แม้เพราะเหตุแห่งภักษาหารเพียงทัพพีเดียว ภิกษุทั้งหลายฉัน 
ภัตตาหารเต็มอิ่มแล้ว ถึงเวลานอนก็นอนหงาย ตื่นแล้วก็กล่าวแต่ 
ถ้อยคำที่พระศาสดาทรงติเตียน ภิกษุผู้มีจิตไม , สงบในภายใน พากัน 
เรียนท่าแต่ศิลปะที่ไม่ควรทำ มีการประดับร่มเป็นต้น ย่อมไม , หวัง 
ประโยชน์ในทางบำเพ็ญสมณธรรมเสียเลย ภิกษุทั้งหลายผู้มุ่งแต่สิ่งของ 
ดีๆ ให้มาก จึงนำเอาดินเหนียวน้าง นี้ามันน้าง จุรณเจิมน้าง นั้าน้าง 
ที่นั่งที่นอนน้าง อาหารน้าง ไม้สึฟ้นน้าง ผลมะขวิดน้าง ดอกไม้น้าง 
ของควรเคี้ยวบ้าง บิณฑบาตน้าง ผลมะม่วงน้าง ผลมะขามป้อมบ้าง 
ไปให้แก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายพากันประกอบเภสัชเหมือนพวก 
หมอรักษาโรค ท่ากิจน้อยใหญ่อย่างคฤหัสถ์ตบแต่งร่างกายเหมือนหญิง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 342 

แพศยา ประพฤติตนเหมือนกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ บริโภคอามิสด้วยอุบาย 
เป็นอันมาก คือทำให้คนหลงเชื่อ หลอกลวง เป็นพยานโกงตามโรง 
ศาลใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆ อย่างนักเลง ภิกษุเหล่านั้น บริโภคอามิสด้วย 
การพูดเลียบเคียงเป็นอันมาก เที่ยวแส่หาปัจจัยโดยใช้อุบายต่างๆ ล่อ 
ลวงโดยปริยายเพียงเล็กน้อย รวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมากเพราะเหตุ 
แห่งอาชีพ ย่อมยังบริษัทให้บำเรอตนเพราะเหตุแห่งการงาน แต่มิให้ 
บำรุงโดยธรรม เที่ยวแสดงธรรมตามถิ่นต่างๆ เพราะเหตุแห่งลาภ มิใช่ 
เพราะมุ่งประโยชน์ ภิกษุเหล่านั้นทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแห่งลาภ 
สงฆ์ เป็นผู้เหินห่างจากอริยสงฆ์ เลี้ยงชีวิตด้วยการอาศัยลาภของผู้อื่น 
ไม่มีหิริ ไม , ละอาย จริงอย่างนั้น ภิกษุบางพวก ไม่ประพฤติตาม 
สมณธรรมเสียเลย เป็นเพียงคนโล้น คลุมร่างไว้ด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ 
เท่านั้น ปรารถนาแต่การสรรเสริญถ่ายเดียว มุ่งหวังแต่ลาภและสักการะ 
เมื่อธรรมเป็นเครื่องทำลายมีประการต่างๆ เป็นไปอยู่อย่างนี้ การบรรลุ 
ธรรมที่ยังไม , ได้บรรลุ หรือการตามรักษาธรรมที่ได้บรรลุแล้ว ไม , ใช่ทำได้ 
ง่าย เหมือนเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่ มุนีพึงตั้งสติเที่ยวไปใน 
บ้านเหมือนกับบุรุษผู้ไม , ได้สวมรองเท้า ตั้งสติเที่ยวไปในถิ่นที่มีหนาม 
ฉะนั้น พระโยคีเมื่อตามระลึกถึงวิปัสสนาที่ปรารภมาแล้วในกาลก่อน 
ไม่ทอดทิ้งวัตรสำหรับภาวนาวิธีเหล่านั้นเสีย ถึงเวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้าย 
ภายหลัง แตกพึงบรรลุอมตบทได้ พระปาราสริยเถระผู้เป็นสมณะมี 
อินทรีย์อันอบรมแล้ว เป็นพราหมณ์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีภพ 
ใหม่สิ้นไปแล้ว ครั้นกล่าววิธีปฏิบัติอย่างนี้แล้ว ปรินิพพานใน 
สาลวัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 343 
รวมพระเถระ 

ในวีสตินิบาตนี้พระเถระ ๑๐ รูปนี้คือ พระอธิมุตตเถระ ๑ พระ 
ปาราสริยเถระ ๑ พระเตลุกานึเถระ ๑ พระรัฐบาลเถระ ๑ พระมาลุงกย 
ปุตตเถระ ๑ พระเสลเถระ ๑ พระภัททิยกาลิโคธาปุตตเถระ ๑ พระองคุ 
ลิมาลเถระ ๑ พระอนุรุทธเถระ ๑ พระปารสริยเถระ ๑ ประกาศคาถาไว้ดี 
เรียบร้อยแล้ว รวมคาถาได้ ๒๔๕ พระคาถา. 

จบวีสตินิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 344 

เถรคาถา ติงสนิบาต 
๑. ปุสสเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระปุสสเถระ 

[๓๙๕] ถุาษีมีชื่อตามโคตรว่า ป้ฌฑรสะ ได้เห็นภิกษุเป็นอันมาก ที่น่าเลื่อมใส 
มีตนอันอบรมแล้ว สำรวมด้วยดี จึงได้ถามพระปุสสเถระว่า ในอนาคต 
ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จักมีความพอใจอย่างไร มีความประสงค์อย่างไร 
กระผมถามแล้วขอจงบอกความข้อนั้นแก , กระผมเถิด? 

พระปุสสเถระจึงกล่าวตอบด้วยคาถาเหล่านี้ความว่า 

ดูกรปัฌฑรสถุาษี ขอเชิญปังคำของอาตมา จงจำคำของอาตมาให้ดี 
อาตมาจะบอกซึ่งข้อความที่ท่านถามถึงอนาคต คือในกาลข้างหน้า ภิกษุ 
เป็นอันมากจักเป็นคนมักโกรธ มักผูกโกรธไว้ ลบหลู่คุณท่าน หัวดื้อ 
โอ้อวด ริษยา มีวาทะต่างๆ กัน ชักเป็นผู้มีมานะในธรรมที่ยังไม , รู้ทั้วถึง 
คิดว่าตื้นในธรรมที่ลึกซึ้ง เป็นคนเบา ไม่เคารพธรรม ไม่มีความเคารพ 
กันและกัน ในกาลข้างหน้า โทษเป็นอันมากจักเกิดขึ้นในหมู , สัตวโลก 
ก็เพราะภิกษุทั้งหลายผู้'ใร้ปัญญา จักทำธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วนี้ 
ให้เศร้าหมอง ทั้งพวกภิกษุที่มีคุณอันเลว โวหารชัด แกล้วกล้า มี 
กำลังมาก ปากกล้า ไม , ได้ศึกษาเล่าเรียน ก็จักมีขึ้นในสังฆมณฑล 
ภิกษุทั้งหลายในสังฆมณฑล แม้ที่มีคุณความดี มีโวหารโดยสมควรแก่ 
เนื้อความ มีความละอายบาป ไม่ต้องการอะไรๆ ก็จักมีคำลังน้อย 
ภิกษุทั้งหลายในอนาคตที่ทรามปัญญา ก็จะพากันยินดีเงินทอง ไร , นา 
ที่ดิน แพะ แกะ และคนใช้หญิงชาย จักเป็นคนโง่มุ่งแต่จะยกโทษ 
ผู้อื่น ไม่ดำรงมั่นอยู่ในศีล ถือตัว โหดร้าย เที่ยวยินดีแก่การทะเลาะ 
วิวาท จักมีใจฟ้งซ่าน นุ่งห่มแต่จีวรที่ย้อมสีเขียวแดง เป็นคนลวงโลก 
กระด้าง เป็นผ้แส่ , หาแต่ลาภผล เที่ยวชเขา คือมานะ ทำตนดั่งพระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 345 

อริยเจ้าท่องเที่ยวไปอยู่ เป็นผู้แต่งผมด้วยนํ้ามัน ทำให้มีเสันละเอียด 
เหลาะแหละ ให้ยาหยอดและทาตา มีร่างกายคลุมด้วยจีวรที่ย้อมด้วยสี 
งา สัญจรไปตามตรอกน้อยใหญ่ ชักพากันเกลียดชังผ้าอันย้อมด้วยนั้า 
ฝาดเป็นของไม่น่าเกลียด พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วยินดียิ่งนัก 
เป็นธงชัยของพระอรหันต์ พอใจแต่ในผ้าขาวๆ ชักเป็นผู้มุ่งแต่ลาภผล 
เป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียรเลวทราม เห็นการอยู่ป่าอันสงัดเป็น 
ความลำบาก ชักใคร่อยู่ในเสนาสนะที่ใกล้บ้าน ภิกษุเหล่าใดยินดีมิจฉา 
ชีพ ชักได้ลาภเสมอๆ ชักพากันประพลุติตามภิกษุเหล่านั้น (เที่ยวคบหา 
ราชสกุลเป็นต้นเพื่อให้เกิดลาภแก , ตน) ไม , สำรวมอินทรีย์ เที่ยวไป 
อนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลายจะไม , บูชาพวกภิกษุที่มีลาภน้อย ชัก 
ไม่สมคบภิกษุที่เป็นนักปราชญ์มีศีลเป็นที่รัก จักทรงผ้าสีแดง ที่ชนชาว 
มิลักขะชอบย้อมใช้ พากันติเตียนผ้าอันเป็นธงชัยของตนเสีย บางพวก 
ก็นุ่งห่มด้าสีขาวอันเป็นธงของพวกเดียรถีย์ อนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุ 
เหล่านั้นชักไม , เคารพในผ้ากาสาวะ ชักไม่พิจารณาในอุบายอันแยบคาย 
บริโภคผ้ากาสาวะ เมื่อทุกข์ครอบงำ ถูกลูกศรแทงเข้าแล้ว ก็ไม , 

พิจารณาโดยแยบคาย แสดงอาการยุ่งยากในใจออกมา มีแต่เสียงโอด 
ครวญอย่างใหญ่หลวง เปรียบเหมือนช้างฉัททันต์ ได้เห็นผ้ากาสาวะ 
อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ ที่นายโสณุตระพราน นุ่งห่มไปในคราว 
นั้น ก็ไม่กล้าทำร้าย ได้กล่าวคาถาอันประกอบด้วยประโยชน์มากมาย 
ว่า ผู้ใดยังมีกิเลสดุจนั้าฝาด ปราศจากทมะและสัจจะชักนุ่งผ้ากาสาวะ 
ผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ ส่วนผู้ใดคายกิเลสดุจนั้าฝาดออกแล้ว 
ตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างมื่นคง ประกอบด้วยทมะและสัจจะ ผู้นั้นจึงสมควรจะ 
นุ่งห่มผ้ากาสาวะโดยแท้ ผู้ใดมีศีลวิบัติ มีปัญญาทราม ไม , สำรวมอินทรีย์ 
กระทำตามความใคร่อย่างเดียว มีจิตฟ้งซ่าน ไม่ขวนขวายในทางที่ควร 
ผู้นั้นไม่สมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ ส่วนผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีล ปราศจาก 
ราคะ มีใจตั้งมั่น มีความดำริในใจผ่องใส ผู้นั้นสมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 346 

โดยแท้ ผู้ใดไม่มีศีล ผู้นั้นเป็นคนพาล มีจิตใจฟ้งซ่าน มีมานะฟูขึ้นเหมือน 
ไม้อ้อ ย่อมสมควรจะนุ่งห่มแต่ผ้าขาวเท่านั้น จักควรนุ่งผ้าห่มผ้ากาสาวะ 
อย่างไร อนึ่ง ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายในอนาคต จักเป็นผู้มีจิตใจชั่ว 
ร้าย ไม , เอื้อเฟือ จักข่มขี่ภิกษุทั้งหลายผู้คงที่ มีเมตตาจิต แม้ภิกษุ 
ทั้งหลายที่เป็นคนโง่เขลา มีปัญญาทราม ไม่สำรวมอินทรีย์ กระทำ 
ตามความใคร่ ถึงพระเถระให้ศึกษาการใช้สอยผ้าจีวร ก็จักไม่เชื่อฟืง 
พวกภิกษุที่โง , เขลาเหล่านั้น อันพระเถระทั้งหลายให้การศึกษาแล้วเหมือน 
อย่างนั้น ชักไม่เคารพกันและกัน ไม่เอื้อเฟือในพระอุปัชฌายาจารย์ 
จักเป็นเหมือนม้าพิการไม , เอื้อเฟือนายสารถี ฉะนั้น ในกาลภายหลังแต่ 
ตติยสังคายนา ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย ในอนาคต จักปฏิบัติอย่างนี้. 

ครั้นพระปุสสเถระแสดงมหาภัยอันจะบังเกิดขึ้น ในกาลภายหลังอย่างนี้แล้ว เมื่อจะ 
ให้โอวาทภิกษุที่ประชุมกัน ณ ที่นั้นอีก จึงได้กล่าวคาถา ๓ คาถา ความว่า 

ภัยอย่างใหญ่หลวงที่จะทำอันตรายต่อข้อปฏิบัติ ย่อมมาในอนาคตอย่างนี้ 
ก่อน ขอท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ว่าง่าย จงพูดแต่ถ้อยคำที่สละสลวย 
มีความเคารพกันและกัน มีจิตเมตตากรุณาต่อกัน จงสำรวมในศีล 
ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวบากบั่นอย่างมื่นเป็นนิตย์ ขอท่าน 
ทั้งหลายจงเห็นความประมาท โดยความเป็นภัย และจงเห็นความไม , 

ประมาทโดยความเป็นของปลอดภัย แล้วจงอบรมอัฏฐังคิกมรรค เมื่อ 
ทำได้ดังนี้แล้ว ย่อมจะบรรลุนิพพานอันเป็นทางไม่เกิดไม่ตาย. 

๒. สารีปุตตเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระสารีบุตรเถระ 

พระสารีบุตรเถระ ครั้นสำเร็จแห่งสาวกบารมีญาณ ดำรงอยู่ในตำแหน่งพระธรรมเสนาบดี 
อย่างนี้แล้ว เมื่อจะทำประโยชน์แก่หมู , สัตว์ วันหนึ่งเมื่อพยากรณ์อรหัตผลโดยมุขะ คือ 
ประกาศความประพฤติของตนแก , เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย จึงได้กล่าวคาถาความว่า 

[๓๙๖] ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีล สงบระงับ มีสติ มีความดำริชอบ ไม่ประมาท 
ยินดีแต่เฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมภายใน มีใจบั่นคงอย่างยิ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 347 

อยู่ผู้เดียว ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ ปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าภิกษุ 
ภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตาม ไม่ควรติดใจจน 
เกินไป ควรเป็นผู้มีท้องพร่อง มีอาหารพอประมาณ มีสติอยู่ การ 
บริโภคอาหารยังอีก ๔-๕ คำจะอิ่ม ควรงดเสีย แล้วดื่มนั้าเป็นการ 
สมควรเพื่ออยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยว อนึ่งการนุ่งห่มจีวรอันเป็น 
กัปปิยะ นับว่าเป็นประโยชน์ ชัดว่าพอ เป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจ 
เด็ดเดี่ยว การนึ่งขัดสมาธินับว่าพอ เป็นการอยู่สบายของภิกษุ ผู้มี , ใจเด็ด 
เดี่ยว ภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นสุข โดยความเป็นทุกข์ พิจารณาเห็น 
ทุกข์โดยความเป็นลูกศรปักอยู่ที่ร่าง ความถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนใน 
อทุกขมสุขเวทนา ไม , ได้มีแก , ภิกษุนั้น จะพึงดีดอยู่ในโลกอย่างใด 
ด้วยกิเลสอะไร ภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกเกียจคร้าน มีความเพียร 
เลวทราม ได้สดับน้อย ไม่เอื้อเพ้อ อย่าได้มาในสำนักของเราแม้ใน 
กาลไหนๆ เลย จะมีประโยชน์อะไรด้วยการให้โอวาทบุคคลเช่นนั้นใน 
หมู , สัตว์โลกนี้อนึ่ง ขอให้ภิกษุผู้เป็นพหูสูต เป็นปราชญ์ตั้งมั่นอยู่ใน 
ศีล ประกอบใจให้สงบระงับเป็นเนืองนิตย์ จงมาประดิษฐานอยู่บน 
ศีรษะของเราเถิด ภิกษุใดประกอบด้วยธรรมเครื่องเนิ่นช้า ยินดีใน 
ธรรมเครื่องเนิ่นช้า ภิกษุนั้นย่อมพลาดนิพพานคันเป็นธรรมเกษมจาก 
โยคะอย่างยอดเยี่ยม ส่วนภิกษุใด ละธรรมเครื่องเนิ่นช้าได้แล้ว ยินดี 
ในอริยมรรคอันเป็นทางไม , มีธรรมเครื่องเนิ่นช้า ภิกษุนั้น ย่อมบรรลุ 
นิพพานอันเป็นธรรมเกษม จากโยคะอย่างยอดเยี่ยม พระอรหันต์ทั้ง 
หลาย อยู่ในสถานที่ใด เป็นม้านหรือป่าก็ตามที่ดอนหรือที่ลุ่มก็ตาม 
สถานที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรมย์ คนผู้แสวงหากามย่อมไม , ยินดีใน 
ป่าอันน่ารื่นรมย์เช่นใด ท่านผู้ปราศจากความกำหนัด จักยินดีในป่าอัน 
น่ารื่นรมย์เช่นนั้น เพราะท่านเหล่านั้นไม่เป็นผู้แสวงหากาม บุคคลควร 
เห็นท่านผู้มีปัญญาชี้โทษมีปกติกล่าวข่มขี่ เหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ 
ควรคบบัณฑิตเช่นนั้น เพราะว่าเมื่อคบกับบัณฑิตเช่นนั้น ย่อมมีแต่ 
ความดีไม่มีชั่วเลย ปราชญ์ก็ควรโอวาทสั่งสอน ควรห้ามผู้อื่นจากธรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 348 

ที่มิ'ใช่'ของสัตบุรุษ แต่บุคคลเห็นปานนั้น ย่อมเป็นที่รักใคร่ของสัตบุรุษ 
เท่านั้น ไม่เป็นที่รักใคร , ของอสัตบุรุษ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้แล้ว 
มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นอยู่ เมื่อพระองค์กำลังทรงแสดง 
ธรรมอยู่ เราผู้มุ่งประโยชน์ตั้งใจพีง การตั้งใจฟ้ง ฟ้งของเรานั้น 
ไม , ไร้ประโยชน์ เราเป็นผู้หมดอาสวะ เป็นผู้หลุดพ้นพิเศษ เราไม , 

ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อปุพเพนิวาสญาณ ทิพจักขุญาณ เจโตปริยญาณ 
อิทธิวิธี จุตูปปาตญาณ ทิพโสตญาณ อันเป็นธาตุบริสุทธิ ๙ มาแต่ปางก่อน 
เลย แต่คุณธรรมของสาวกทั้งหมดได้มีขึ้นแก่เรา พร้อมลับการบรรลุ 
มรรคผล เหมือนคุณธรรม คือ พระสัพพัญญตญาณ ได้มีแก , พระพุทธ 
เจ้า ฉะนั้น มียักษ์ตนหนึ่งมากล่าวว่า มีภิกษุหัวโล้นรูปหนึ่งชื่ออุปติสสะ 
เป็นพระเถระผู้อุดมด้วยปัญญา ห่มผ้าสังฆาฏินึ่งเข้าฌานอยู่ที่โคนไม้ 
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กำลังเข้าสมาบัติอันไม่มีวิตกในขณะ 
ถูกยักษ์ตีศีรษะ ก็ยังประกอบด้วยธรรมคือความนึ่งอย่างประเสริฐ ภูเขา 
หินล้วนตั้งมื่นไม , หวั่นไหว ฉันใด ภิกษุย่อมไม , หวั่นไหวเหมือน 
ภูเขาเพราะสินโมหะ ก็ฉันนั้น ความชั่วช้าเพียงเท่าปลายขนทราย ย่อม 
ปรากฏเหมือนเท่าก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า แก่ภิกษุผู้ไม่มีกิเลส 
เครื่องยั่วยวน แสวงหาความสะอาดเป็นนิตย์ เราไม่ยินดีต่อความตาย 
และชีวิต เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะชักละทิ้งร่างกายนี้ไป ไม่ยินดีต่อ 
ความตายและชีวิต รอคอยเวลาตายอยู่ เหมือนลูกจ้างรอให้หมดเวลา 
ท่างาน ฉะนั้น ความตายนี้มีแน , นอนในสองคราว คือ ในเวลาแก่ 
หรือในเวลาหนุ่ม ที่จะไม่ตายเลยย่อมไม , มี เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลาย 
จงบำเพ็ญแต่สัมมาปฏิบัติเถิด ขอจงอย่าได้ปฏิบัติผิดพินาศเสียเลย 
ขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย เมืองที่ตั้งอยู่ชายแดน เขาคุ้ม 
ครองป้องกันดีทั้งภายนอกและภายในฉันใด ท่านทั้งหลายก็จงคุ้มครอง 
ตนฉันนั้นเถิด ขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย เพราะผู้มีขณะ 
อันล่วงเลยไปเสียแล้ว ต้องพากันไปเศร้าโศกยัดเขียดอยู่ในนรก ภิกษุ 
ด้สงบระงับ งดเว้นโทษเครื่องเศร้าหมองใจได้อย่างเด็ดขาด มีปกติพด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 349 

ด้วยปัญญา ไม่ฟ้ง 1 ซ่าน ย่อมกำจัดบาปธรรมได้เหมือนลมพัดใบไม้ล่วง 
หล่นไป ฉะนั้น ภิกษุผู้สงบระงับ งดเว้นจากโทษเครื่องเศร้าหมอง 
ใจได้อย่างเด็ดขาด มีปกติพูดด้วยปัญญา ไม่พึง 1 ซ่าน ได้ลอยบาปธรรม 
เสียได้ เหมือนลมพัดใบไม้ล่วงหล่นไป ฉะนั้น ภิกษุผู้สงบระงับละเว้น 
กองกิเลสและกองทุกข์ ที่เป็นเหตุทำให้เกิดความคับแค้น มีใจผ่องใส 
ไม่ขุ่นมัว มีศีลงาม เป็นนักปราชญ์ พึงทำที่สุดทุกข์ได้ บุคคลไม่ควร 
คุ้นเคย ในบุคคลบางพวกจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตาม หรือเบื้องต้น 
เขาจะเป็นคนดี ตอนปลายเป็นคนไม , ดีก็ตาม นิวรณ์ ๕ คือกามฉันทะ ๑ 
พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ เป็นธรรมเครื่อง 
เศร้าหมองชิต สมาธิของภิกษุผู้มีปกติชอบอยู่ด้วยความไม่ประมาท 
ไม , หวั่นไหวด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ด้วยมีผู้สักการะ ๑ ด้วยไม , มี 
ผู้สักการะ ๑ นักปราชญ์เรียกบุคคลผู้เพ่งธรรมอยู่เป็นปกติ พากเพียร 
เป็นเนืองนิตย์ พิจารณาเห็นด้วยปัญญาสุขุม สิ้นความยึดถือและความ 
ยินดีว่า เป็นสัตบุรุษ มหาสมุทร ๑ แผ่นดิน ๑ ภูเขา ๑ และ 
แม้ลม ๑ ไม่ควรเปรียบเทียบความหลุดพ้นกิเลสอย่างประเสริฐของพระ 
ศาสดาเลย พระเถระผู้ยังพระธรรมจักรอันพระศาสดาให้เป็นไปแล้ว 
ให้เป็นไปตาม ผู้มีปัญญามาก มีจิตมั่นคง เป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดินและ 
ไฟย่อมไม่ยินดียินร้าย ภิกษุผู้บรรลุปัญญาบารมีธรรมแล้ว มีปัญญา 
เครื่องตรัสรู้มาก เป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ ไม , ใช่เป็นคนเขลา ทั้งไม่เหมือน 
คนเขลา เป็นผู้ดับความทุกข์ร้อนได้ทุกเมื่อ ท่องเที่ยวไปอยู่ เรามีความคุ้น 
เคยกับพระศาสดามาก เราทำกำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว ปลง 
ภาระหนักลงได้แล้ว ถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพแล้ว ท่านทั้งหลาย 
จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นี้เป็นอนุศาสนึย์ของเรา เรา 
พ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้ว ชักปรินิพพาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 350 

๓. อานันทเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระอานันทเถระ 

[๓๙๗] บัณฑิต ไม่ควรทำตนให้เป็นมิตรสหายกับคนที่ชอบส่อเสียด มักโกรธ 
ตระหนี่ และผู้ปรารถนาให้ผู้อื่นพินาศ เพราะการสมาคมกับคนชั่ว 
เป็นความลามก แต่บัณฑิตควรทำตนให้เป็นมิตรสหายกับคนผู้มีศรัทธา 
มีศีลน่ารัก มีปัญญา และเป็นคนได้สดับเล่าเรียนมามาก เพราะการ 
สมาคมกับคนดี ย่อมมีแต่ความเจริญอย่างเดียว เชิญดูร่างกายอันมี 
กระลูก ๓๐๐ ท่อน ซึ่งมีเอ็นใหญ่น้อยผูกขึ้นเป็นโครงตั้งไว้ อันบุญกรรม 
ตบแต่งให้วิจิตร มีแผลทั่วทุกแห่ง กระสับกระส่าย คนโง่เขลาพากัน 
ดำริเป็นอันมาก ไม่มีความยั่งยืนตั้งมั่น พระอานนทเถระผู้โคตมโคตร 
เป็นผู้ได้สดับมามาก มีถ้อยคำไพเราะ เป็นผู้อุปฐากพระพุทธเจ้า 
ปรงภาระลงแล้ว บรรลุอรหัต สำเร็จการนอน พระอานนทเถระสิ้นอาสวะ 
แล้ว ปราศจากกิเลสเครื่องเกาะเกี่ยวแล้ว ล่วงธรรมเป็นเครื่องข้อง 
แล้ว ดับสนิท ถึงส่งแห่งชาติและชรา ทรงไว้แต่ร่างกายอันมีในที่สุด 
ธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพระอาทิตย์ตั้งอยู่แล้ว 
ในบุคคลใด บุคคลนั้น คือ พระอานนทเถระผู้โคตมะ ชื่อว่าย่อมตั้งอยู่ 
ในมรรคเป็นทางไปสู่นิพพาน พระอานนทเถระได้เรียนธรรมจาก 
พระพุทธเจ้ามา ๘๒,00๐ ธรรมขันธ์ ได้เรียนมาจากสำนักภิกษุมีพระธรรม 
เสนาบดีเป็นต้น ๒,๐๐๐ ธรรมขันธ์จึงรวมเป็นที่คล่องปากขึ้นใจ 
๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์ คนที่เป็นชายมีการศึกษาเล่าเรียนมาน้อย ย่อม 
แก่เปล่า เหมือนกับโคที่กำลังแต่เขาไม , ได้ใช้งาน ฉะนั้น เนื้อย่อม 
เจริญแก่เขา ปัญญาไม่เจริญแก่เขา ผู้ใดเล่าเรียนมามาก ลูหมิ่นผู้ที่ 
ศึกษาเล่าเรียนมาน้อยด้วยการสดับ แต่เขาไม , ได้ปฏิบัติตามที่เล่าเรียนมา 
ย่อมปรากฏแก่เรา เหมือนคนตาบอดถือดวงไฟไป ฉะนั้น บุคคลควร 
เข้าไปนั่งใกล้ผ้ที่ศึกษามามาก แต่ไม่ควรทำสตะที่ตนได้มาให้พินาศ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 351 

เพราะสุตะที่ตนได้มานั้น เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ เพราะฉะนั้น 
จึงควรเป็นผู้ทรงธรรม บุคคลผู้รู้อักษรทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลาย รู้อรรถ 
แห่งภาษิต ฉลาดในนิรุติและบท ย่อมเล่าเรียนธรรมให้เป็นการเล่าเรียนดี 
และพิจารณาเบื้อความ เป็นผู้กระทำความพอใจ ด้วยความอดทน 
พยายามพิจารณา ตั้งความเพียรในเวลาพยายาม มีจิตตั้งมั่นด้วยดี 
ในภายใน บุคคลควรคบหาท่านผู้เป็นพหูสูต ทรงธรรม มีปัญญา เป็น 
สาวกของพระพุทธเจ้า หวังการรู้แจ้ง ธรรมเช่นนั้นเถิด บุคคลผู้เป็น 
พหูสูต ทรงธรรม เป็นผู้รักษาคลังพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้า ผู้ทรง 
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นดวงตาของโลกมั่วไป ผู้ที่เป็นพหูสูตนั้น 
เป็นผู้อันมหาชนควรบูชา ภิกษุมีธรรมเป็นที่ยินดี ยินดีแล้วในธรรม 
ค้นคว้าธรรม ระลึกถึงธรรม ย่อมไม , เสื่อมไปจากสัทธรรม เมื่อกายและ 
ชีวิตของตนเสื่อมไป ภิกษุผู้หนักในความตระหนี่กาย ติดอยู่ด้วยความ 
สุขทางร่างกาย ไม่ขวานขวายบำเพ็ญเพียร ความผาสุกทางสมณะจักมี 
แต่ที่ไหน ทิศทั้งหมดไม , ปรากฏ ธรรมทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้า 
ในเมื่อท่านธรรมเสนาบดีผู้เป็นกัลยาณมิตร นิพพานแล้ว โลกทั้งหมด 
นี้ปรากฏเหมือนความมืดมน กายคตาสติย่อมนำมาซึ่งประโยชน์โดย 
ส่วนเดียว ฉันใด กัลยาณมิตรเช่นนั้น ย่อมไม , มีแก , ภิกษุผู้มีสหาย 
ล่วงลับไปแล้ว มีพระศาสดานิพพานไปแล้ว ฉันนั้น มิตรเก่าพากัน 
ล่วงลับไปแล้ว จิตของเราไม่สมาคมด้วยมิตรใหม่ วันนี้เราจะเพ่งฌาน 
อยู่ผู้เดียว เหมือนกับนกที่อยู่ในรังในฤดูฝน ฉะนั้น. 

พระผู้มีพระภาคตรัสกะพระอานนท์ด้วยพระคาถา ๑ พระคาถา ความว่า 
เธออย่าห้ามประชาชนเป็นอันมาก ที่พากันมาแต่ต่างประเทศ ในเมื่อ 
ล่วงเวลาเทศนาเลย เพราะประชุมชนเหล่านั้นเป็นผู้มุ่งจะฟ้งธรรม 
จงเข้ามาหาเราได้ เวลานี้เป็นเวลาที่จะเห็นเรา. 

พระอานนทเถระจึงกล่าวเป็นคาถาต่อไปว่า 

พระศาสดาผู้มีพระจักษุ ทรงประทานโอกาสให้ประชุมชนที่พากันมาแต่ 
ต่างประเทศ ในเมื่อล่วงเวลาเทศนา ไม่ทรงห้ามเมื่อเรายังเป็นพระเสข- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 352 

บุคคลอยู่๒๕ปีกามสัญญาไม่เกิดขึ้นเลยเชิญดูความที่ธรรมเป็นธรรมดี 
เมื่อเรายังเป็นพระเสขบุคคลอยู่ ๒๕ ปี โทสสัญญาไม่เกิดขึ้นเลย เชิญดู 
ความที่ธรรมเป็นธรรมดี เราได้อุปฐากพระผู้มีพระภาคด้วยเมตตากายกรรม 
เหมือนพระฉายาติดตามพระองค์อยู่๒๕ปีเราอุปฐากพระผู้มีพระภาค 
ด้วยเมตตาวจีกรรมเหมือนพระฉายาติดตามพระองค์อยู่๒๕ปีเรา 
อุปฐากพระผู้มีพระภาคด้วยเมตตา มโนกรรม เหมือนพระฉายาติดตาม 
พระองค์อยู่๒๕ปีเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดำเนินไปเราก็ได้เดินตาม 
ไปเบื้องพระปฤษฎางค์ของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ 
ฌานเกิดขึ้นแก , เรา เราเป็นผู้มีกิจที่จะต้องทำ ยังเป็นพระเสขะ ยังไม่ 
บรรลุอรหัต พระศาสดาพระองค์ใดเป็นผู้ทรงอนุเคราะห์เรา พระศาสดา 
พระองค์นั้น ได้เสด็จปรินิพพานไปเสียก่อนแล้ว เมื่อพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าผู้ถือความเป็นผู้ประเสริฐโดยอาการทั้งปวง เสด็จปรินิพพาน 
แล้ว ครั้งนั้น ได้เกิดมีความหวาดเสียวและได้เกิดขนพองสยองเกล้า. 

พระสังคีติกาจารย์เมื่อจะสรรเสริญพระอานนทเถระ ได้รจนาคาถา ๓ คาถา ความว่า 
พระอานนทเถระเป็นพหูสูต ทรงธรรม เป็นผู้รักษาคลังพระธรรมของ 
พระพุทธเจ้า ผู้ทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นดวงตาของโลก 
ทั่วไป ปรินิพพานไปเสียแล้ว พระอานนทเถระเป็นพหูสูต ทรงธรรม 
เป็นผู้รักษาคลังพระธรรม ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 
เป็นดวงตาของชาวโลกทั่วไป เป็นผู้กำจัดความมืดมนที่เป็นเหตุทำให้ 
ดังคนตาบอดได้แล้ว พระอานนทเถระเป็นผู้มีคติ มีสติและฐิติ เป็นผู้ 
แสวงคุณ เป็นผู้ทรงจำพระสัทธรรมไว้ได้เป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะ. 

พระอานนทเถระ ก่อนแต่นิพพานได้กล่าวคาถา ความว่า 

เรามีความคุ้นเคยกับพระศาสดา เราทำกำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสด็จ 
แล้ว ปลงภาระหนักลงแล้ว ถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพได้แล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 353 

พระเถระ ๓ รูปนี้คือ พระปุสสเถระ ๑ พระสารีบุตรเถระ ๑ พระอานนทเถระ ๑ 
ท่านนิพนธ์คาถาไว้ในติงสนิบาตนั้น รวม ๑๐๕ คาถา ฉะนั้นแล. 

จบ ติงสนิบาต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 354 

เถรคาถา จัตตาฬีสนิบาต 
๑. มหากัสสปเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระมหากัสสปเถระ 
[๓๙๘] ผู้มีปัญญาเห็นว่า ไม่ควรอยู่คลุกคลีด้วยหมู่ เพราะเป็นเหตุทำใจให้ 
พึง 1 ซ่าน ได้สมาธิโดยยาก การสงเคราะห์ชนต่างๆ เป็นความลำบาก 
ดังนี้จึงไม่ชอบใจหมู่คณะ นักปราชญ์ไม่ควรเกี่ยวข้องกับตระกูล 
ทั้งหลาย เพราะเป็นเหตุทำใจให้พึงซ่าน ได้สมาธิโดยยาก ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับตระกูลนั้น ย่อมต้องขวนขวายในการเข้าไปสู่ตระกูล มักติด 
รสอาหาร ย่อมละทิ้งประโยชน์อันจะนำความสุขมาให้ นักปราชญ์ 
ได้กล่าวการกราบไหว้และการบูชาในตระกูลทั้งหลาย ว่าเป็นเปือกตม 
และเป็นลูกศรที่ละเอียดถอนได้ยาก บุรุษผู้เลวทรามย่อมละสักการะได้ 
ยากยิ่ง เราลงจากเสนาสนะแล้วก็เข้าไปบิณฑบาตยังนคร เราได้เข้าไป 
หาบุรุษโรคเรื้อน ผู้กำลังบริโภคอาหารด้วยความอ่อนน้อม บุรุษโรคเรื้อน 
นั้น ได้น้อมเข้าซึ่งคำข้าวด้วยมือโรคเรื้อน เมื่อเขาใส่คำข้าวลง นิ้วมือ 
ของเขาก็ขาดตกลงในบาตรของเรานี้เราอาศัยชายคาเรือน ฉันข้าวนั้น 
อยู่ ในเวลาที่กำลังฉันและฉันเสร็จแล้ว เรามิได้มีความเกลียดชังเลย 
ภิกษุใดไม่ดูหมิ่นปัจจัยทั้งสี่ คือ อาหารบิณฑบาตที่จะพึงลุกขึ้นยืนรับ ๑ 
บังสุกุลจีวร ๑ เสนาสนะคือโคนไม้ ๑ ยาดองด้วยนี้ามูตรเน่า ๑ ภิกษุ 
นั้นแล สามารถจะอยู่ในจาตุรทิศได้ในเวลาแก , ภิกษุบางพวกเมื่อขึ้นเขา 
ย่อมลำบาก แต่พระมหากัสสปะผู้เป็นทายาสของพระพุทธเจ้า เป็นผู้มีสติ 
สัมปชัญญะ แม้ในเวลาแก , เป็นผู้แข็งแรงด้วยกำลังแห่งถุทธ ย่อมขึ้นไปได้ 
ตามสบาย พระมหากัสสปะผู้หมดอุปาทาน ละความหวาดกลัวภัยได้แล้ว 
กลับจากบิณฑบาตแล้ว ขึ้นสู่ภูเขา เพ่งฌานอยู่ พระมหากัสสปะผู้หมด 
อุปาทานเมื่อสัตว์ทั้งหลายลูกไพ่ไหม้อยู่ เป็นผู้ดับไพ่ได้แล้ว กลับจาก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 355 

บิณฑบาตแล้ว ขึ้นสู่ภูเขา เพ่งฌานอยู่ พระมหากัสสปะผู้หมดอุปทาน 
ทำกิจเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ กลับจากบิณฑบาตแล้ว ขึ้นสู่ภูเขา เพ่งฌาน 
อยู่ ภูมิภาคอันประกอบด้วยระเบียบแห่งต้นคุ่มทั้งหลาย น่ารื่นรมย์ใจ 
กึกก้องด้วยเสียงช้างร้อง น่ารื่นรมย์ ล้วนแล้วด้วยภูเขา ย่อมทำให้เรา 
ยินดี ภูเขามีสึเขียวดุจเมฆงดงาม มีธารนํ้าเย็นใสสะอาด ดารดาษไป 
ด้วยหญ้ามีสึ เหมือนแมลงทับทิมทอง ย่อมยังเราให้รื่นรมย์ ภูเขา 
อันสูงตระหง่านแทบจดเมฆเขียวชะอุ , ม เปรียบปานดังปราสาท กึกก้อง 
ด้วยเสียงช้างร้อง น่ารื่นรมย์นัก ย่อมยังเราให้ยินดี ภูเขาที่ฝนตกรด 
แล้ว มีพื้นน่ารื่นรมย์ เป็นที่อาศัยของเหล่าถุาษี เซ็งแซ่ด้วยเสียงนกยูง 
ย่อมยังเราให้รื่นรมย์ สถานที่เหล่านั้นเหมาะสำหรับเราผู้ยินดีในการเพ่ง 
ฌาน มีใจเด็ดเดี่ยว มีสติ เหมาะสำหรับเราผู้ใคร่ประโยชน์ รักษาตน 
ดีแล้ว ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เหมาะสำหรับเราผู้ปรารถนาความผาสุก 
มีใจเด็ดเดี่ยว เหมาะสำหรับเราผู้ปรารถนา ประกอบความเพียร มีใจ 
แน่วแน่ ศึกษาอยู่ ภูเขาที่มีสีดังดอกผักตบ ปกคลุมด้วยหมู่เมฆบน 
ท้องฟ้า เกลื่อนกล่นด้วยหมู่นกต่างๆ ย่อมยังเราให้รื่นรมย์ภูเขาอัน 
ไม่เกลื่อนกล่นด้วยผู้คน มีแต่หมู่เนื้ออาศัย ดารดาษด้วยหมู่นกต่างๆ 
ย่อมยังเราให้รื่นรมย์ ภูเขาที่มีทั้าใสสะอาด มีแผ่นหินเป็นแท่งทึบ 
เกลื่อนกล่นด้วยค่างและมฤคชาติ ดารดาษไปด้วยสาหร่าย ย่อมยังเรา 
ให้รื่นรมย์ เราผู้มีจิตตั้งมั่น พิจารณาเห็นธรรมโดยชอบ ย่อมไม , มี 
ความยินดีด้วยดนตรีเครื่อง ๕ เช่นนั้น ภิกษุไม่พึงทำการงานให้มากนัก 
พึงเว้นคนผู้มิใช่กัลยาณมิตรเสีย ไม่ควรขวนขวายในลาภผล ท่านผู้ 
ปฏิบัติเช่นนั้น ย่อมจะต้องขวนขวายและติดในรสอาหาร ย่อมละทั้ง 
ประโยชน์อันจะนำความสุขมาให้ ภิกษุไม , พึงทำการงานให้มากนัก 
พึงเว้นสิ่งที่ไม , เป็นประโยชน์เสีย เมื่อภิกษุขวนขวายในการงานมาก 
ก็จะต้องเยียวยาร่างกายลำบาก ผู้มีร่างกายลำบากนั้น ย่อมไม , ได้ 
ประสบความสงบใจ ภิกษุไม , รู้สึกตนด้วยเหตุสักว่าการท่องบ่นพุทธ 
วจนะ ย่อมท่องเที่ยวชคอ สำศัฌตนประเสริชกว่าผ้ลื่น ผ้ใด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 356 

บิณฑบาตไม่ประเสริฐ เป็นพาล แต่สำคัญตนว่าประเสริฐกว่าเขาเสมอเขา 
นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญผู้นั้น ซึ่งเป็นผู้มีใจกระด้างเลย ผู้ใด 
ไม , หวั่นไหวเพราะมานะ ๓ อย่าง คือ ว่าเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขา ๑ 
เสมอเขา ๑ เลวกว่าเขา ๑ นักปราชญ์ทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญผู้นั้นแหละ 
ว่า เป็นผู้มีปัญญา มีวาจาจริง ตั้งมั่นดีแล้วในศีลทั้งหลาย และว่าประกอบ 
ด้วยความสงบใจ ภิกษุใดไม่มีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้เหินห่างจากพระสัทธรรม เหมือนฟ้ากับดิน ฉะนั้น 
ภิกษุเหล่าใดเข้าไปตั้งหิริและโอตตัปปะไว้ชอบทุกเมื่อ มีพรหมจรรย์อัน 
งอกงาม ภิกษุเหล่านั้นมีภพใหม่สิ้นแล้ว ภิกษุผู้ยังมีใจฟ้งซ่าน กลับกลอก 
ถึงจะนุ่งห่มผ้าบังสุกุล ภิกษุนั้นย่อมไม , งดงามด้วยผ้าบังสุกุลนั้น เหมือน 
กับวานรคลุมด้วยหนังราชสีห์ ฉะนั้น ส่วนภิกษุผู้มีใจไม , ฟ้งซ่าน ไม่ 
กลับกลอก มีปัญญา เครื่องรักษาตน สำรวมอินทรีย์ ย่อมงดงามเพราะ 
ผ้าบังสุกุล ดังราชสีห์ในถํ้า ฉะนั้น เทพเจ้าผู้มีถุทธิ ๙ มีเกียรติยศเป็นอันมาก 
ประมาณหมื่นและพรหมทั้งปวง ได้พากันมายืนประนมอัญชลี นอบน้อม 
ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ผู้มีปัญญามาก ผู้มีฌานใหญ่ มีใจตั้งมั่น 
เปล่งวาจาว่า ข้าแต่ท่านบุรุษอาชาไนย ขอนอบน้อมแด่ท่าน ข้าแต่ 
ท่านผู้เป็นอุดมบุรุษ ขอนอบน้อมแด่ท่าน ท่านย่อมเข้าฌานอยู่ เพราะ 
อาศัยอารมณ์ใด ข้าพเจ้าทั้งหลาย ย่อมรู้ไม , ถึงอารมณ์เหล่านั้นของท่าน 
นำอัศจรรย์จริงหนอ วิสัยของท่านผู้รู้ทั้งหลาย ถึกซึ้งยิ่งนัก ข้าพเจ้า 
ทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ นับว่าเป็นผู้เฉียบแหลม ดุจนายขมังธนู 
ก็ยังรู้ไม , ถึง ความยิ้มแย้มได้ปรากฏมีแด่ท่านพระกัปปนเถระ เพราะ 
ได้เห็นท่านพระสารีบุตร ผู้ควรแก่สักการะบูชา อันหมู , ทวยเทพบูชาอยู่ 
เช่นนั้น ในเวลานั้น ตลอดมั่วพุทธอาณาเขต ยกเว้นแต่สมเด็จพระ 
มหามุนีองค์เดียวเท่านั้น เราเป็นผู้ประเสริฐสุดในทางธุดงคคุฌ ไม่มี 
ใครเทียบเท่าเลย เราเป็นด้ค้นเคยกับพระบรมศาสดา เราทำคำสอนของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 357 

พระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว ปลงภาระอันหนักลงแล้ว ถอนตัณหาเครื่องนำ 
ไปสู่ภพขึ้นได้แล้ว พระสมฌโคดมผู้ทรงพระคุณหาปริมาณมิได้ มีพระนัย 
น้อมไปในเนกขัมมะ ทรงสลัดภพทั้ง ๓ ออกได้แล้ว ย่อมไม่ทรง 
ติดอยู่ด้วยจีวรบิณฑบาตและเสนาสนะ เปรียบเหมือนบัวไม่ติดอยู่ด้วยนํ้า 
ฉะนั้น พระองค์ทรงเป็นจอมนักปราชญ์ มีสติปัฏฐานเป็นพระศอ 
มีศรัทธาเป็นพระอรหัตถ์ มีปัญญาเป็นพระเศียร ทรงพระปรีชามาก 
ทรงดับเสียแล้วซึ่งกิเลสแลกองทุกข์ตลอดกาลทุกเมื่อ. 

ในจัตตาฬีสนิบาตนี้มีพระมหากัสสปเถระองค์เดียวเท่านั้น ได้ภาษิต 
คาถาไว้ ๔๐ คาถา. 

จัตตาฬีสนิบาตจบบริบูรณ์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 358 

เถรคาถา ปัญญาสนิบาต 
๑. ตาลปุฏเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระตาลปุฏเถระ 

[๓๙๙] เมื่อไรหนอ เราจึงจักได้อยู่แต่ผู้เดียว ไม่มีตัณหาเป็นเพื่อนสอง ณ 
ภูเขาและซอกเขา เมื่อไรหนอ เราจึงจักพิจารณาเห็นแจ้งภพทั้งปวง 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอ 
เมื่อไรหนอ เราจึงจักได้เป็นนักปราชญ์ นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์อัน 
เศร้าหมอง ไม่มีความยึดมื่น ไม่มีความหวัง เป็นผู้ฆ่าราคะ โทสะ 
และโมหะได้แล้ว เที่ยวไปตามป่าใหญ่อย่างสบาย ความตรึกเช่นนี้ 
ของเราชักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักได้เห็นแจ้งซึ่งร่างกายนี้ 
อันเป็นของไม่เที่ยง เป็นรังแห่งโรค คือความตาย ถูกความตายและความ 
เสื่อมโทรมปีบคั้นแล้ว เป็นผู้ปราศจากภัย อาศัยอยู่ในป่าแต่ผู้เดียว 
ความตรึกเช่นนี้ของเราชักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ จักเราจึงได้ถือ 
เอาซึ่งดาบอันคมกริบ คืออริยมรรคอันสำเร็จด้วยปัญญา แล้วตัดเสีย 
ซึ่งลดาชาติ คือ ตัณหาอันก่อให้เกิดภัย นำมาซึ่งทุกข์ เป็นเหตุให้คิด 
วนเวียนไปในอารมณ์ภายนอก ความตรึกเช่นนึของเราชักสำเร็จเมื่อไรหนอ 
เมื่อไรหนอ เราจึงจักได้ถือเอาซึ่งศาตราอันสำเร็จด้วยปัญญา มีเดชานุภาพ 
มากของถุาษี คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยสาวก แล้ว 
หักราญเสียซึ่งกิเลสมารพร้อมทั้งเสนาโดยเร็วพลัน เหนือเถรอาสน์มี 
ลีลาศดังราชสีห์ ความตรึกเช่นนี้ของเราชักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ 
นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ผู้มีความหนักแน่นในธรรม ผู้'คงที่มีปกติ 
เห็นตามความเป็นจริง มีอินทรีย์อันชนะแล้ว ชักเห็นว่าเราบำเพ็ญเพียร 
ความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ ความเกียจคร้าน 
ความหิวกระหายลม แดด เหลือบ ยุง และสัตว์เสือกคลานทั้งหลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 359 

จึงจักไม่เบียดเบียนเรา ตามซอกเขา ข้อนั้นเป็นความประสงค์ของเรา 
ความตรึกเช่นนี้ของเราสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เรา'จึงชักเป็นผู้มี 
จิตมื่นคง มีสติ ได้บรรลุอริยสัจ ๔ ที่เห็นได้แสนยาก อันพระผู้มี 
พระภาคผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงทราบแล้วด้วยปัญญา ความตรึก 
เช่นนี้ของเราชักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงชักประกอบด้วย 
ความสงบระงับ จากเครื่องเร่าร้อนใจในเพราะรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ที่เรายังไม , รู้เท่าถึง พิจารณาเห็นด้วยปัญญา 
ความตรึกเช่นนี้ของเราชักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราเมื่อถูก 
ว่ากล่าวติเตียนด้วยถ้อยคำชั่วหยาบแล้ว ชักไม่เดือดร้อนใจเพราะถ้อยคำ 
ชั่วหยาบนั้น อนึ่ง ถึงเขาจะสรรเสริญก็ชักไม่ยินดี เพราะถ้อยคำ 
เช่นนั้น ความตรึกเช่นนี้ของเราชักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ 
เราจึงชักพิจารณาเห็นสภาพภายใน กล่าวคือ เบญจขันธ์และรูปธรรม 
เหล่าอื่น ที่ยังไม่รู้ทั่วถึง และสภาพภายนอก คือ ต้นไม้ หญ้า และ 
และลดาชาติ ว่าเป็นสภาพเสมอกัน ความตรึกเช่นนี้ของเราชักสำเร็จ 
เมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ ฝนที่ตกในเวลาปัจจุสมัย ชักตกรด 
เราผู้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ผู้ปฏิบัติอยู่ในมัคคปฏิปทาที่นักปราชญ์มี 
พระพุทธเจ้าเป็นต้น ดำเนินไปแล้วด้วยนี้าใหม่อยู่ในป่า ความตรึกเช่น 
นี้ของเราชักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงชักได้พิงเสียงรํ่า 
ร้องแห่งนกยูง และทิชาชาติในป่าและซอกเขา ลุกขึ้นจากการนอน 
แล้ว พิจารณาธรรมโดยความไม่เที่ยงเพื่อบรรลุอมตธรรม ความตรึก 
เช่นนี้ของเราชักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงชักข้ามพ้นแม่ 
นี้าคงคา ยมุนา สรัสสดี ที่ไหลไปกระทั่งถึงบาดาล เป็นปาก 
นี้าใหญ่น่ากลัวนัก ไปได้ด้วยถุทธโดยไม่ติดขัด ความตรึกเช่นนี้ 
ของเราชักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงชักงดเว้นความเห็น 
ว่านิมิตงามทั้งปวงเสียโดยเด็ดขาด ขวนขวายอยู่ในฌาน แล้วท่า 
ลายความพอใจในกามคุณทั้งหลายเสียได้ เหมือนช้างท่าลายเสาตลุง 
และโซ่เหล็กแล้ว เที่ยวไปในสงคราม ฉะนั้น ความตรึกเช่นนี้ของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 360 

เราจักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักละความพอใจในกาม 
คุณ ได้บรรลุคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 
แล้วเกิดความยินดีเปรียบเหมือนลูกหนี้ผู้ขัดสน เมื่อถูกเจ้าหนี้บีบคั้น 
แล้ว แสวงหาทรัพย์มาได้และชำระหนี้เสร็จแล้ว พึงดีใจ ฉะนั้น 
ความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอ ดูกรจิต ท่านได้อ้อน 
วอนเราเป็นเวลาหลายปีแล้ว ว่าท่านไม่สมควรอยู่ครองเรือนเลย บัด 
นี้เราก็ได้บวชสมประสงค์แล้ว เหตุไฉนท่านจึงละทิ้งสมถะวิปัสสนา 
มัวแต่เกียจคร้านอยู่เล่า ดูกรจิต ท่านได้อ้อนวอนเรามาแล้วมิใช่หรือว่า 
ฝูงนกยูงมีขนปีกอันแพรวพราว และเสียงกึกก้องแห่งธารนี้าตกตาม 
ซอกเขา ชักยังท่านผู้เพ่งฌานอยู่ในป่าให้เพลิดเพลิน เรายอมสละญาติ 
และมิตรที่รักใคร่ในตระกูล สลัดความยินดีในการเล่นและกามคุณในโลก 
ได้หมดแล้ว ได้เข้าถึงป่าและบรรพชาเพศนี้แล้ว ดูกรชิต ส่วน 
ท่านไม่ยินดีต่อเราผู้ดำเนินตามเสียเลย เมื่อเราพิจารณาเห็นว่าจิตนี้เป็น 
ของเรา ไม , ใช่ของผู้อื่น จะประโยชน์อะไรด้วยการร้องไห้รํ่าพิไร 
ในเวลาท่าสงครามกับกิเลสมาร เพราะจิตทิ้งหมดนี้เป็นธรรมชาติหวั่น 
ไหว ดังนี้จึงได้ออกบวช แสวงหาทางอันไม่ตาย พระสัมมาส้ม 
พุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นจอมท้าวสักกเทวราช เป็น 
จอมสารถีแกนระ ตรัสสุภาษิตไว้ว่า จิตนี้กวัดแกว่งเช่นวานร ห้าม 
ได้แสนยาก เพราะยังไม่ปราศจากความกำหนัด ปุถุชนทิ้งหลายผู้ไม , รู้ 
เท่าทัน พัวพันอยู่ในกามทั้งหลายอันล้วนแต่เป็นของงดงาม มีรส 
อร่อย น่ารื่นรมย์ใจ เขาเหล่านั้นเป็นผู้แสวงหาภพใหม่ กระท่า 
แต่สิ่งไร้ประโยชน์ ชื่อว่าประสงค์ทุกข์ ย่อมถูกชิตนำไปสู่นรกโดย 
แท้ ดูกรชิต แต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราไว้ว่า ท่านจงเป็นผู้แวด 
ล้อมด้วยเสียงรํ่าร้องแห่งนกยูง และนกกะเรียน อีกทิ้งเสือเหลือง 
และเสือโคร่งอยู่ในป่า ท่านจงสละความห่วงใยในร่างกาย อย่ามีความ 
อาลัยเลย ดูกรจิต แต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่า จงอุตส่าห์เจริญ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 361 

ฌาน อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ และสมาธิภาวนา จงบรรลุ 
วิชชา ๒ ในพระพุทธศาสนา ดูกรจิต แต่ก่อนท่านเคยแนะนำเรา 
ว่า จงเจริญอัฏฐังคิกมรรคเพื่อบรรลุนิพพาน อันเป็นทางนำสัตว์ออก 
จากโลก ให้ถึงความสิ้นทุกข์ทั้งปวง เป็นเครื่องชำระล้างกิเลส 
ทั้งปวง ดูกรจิต แต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่า จงพิจารณาเห็นเบญจ 
ขันธ์โดยอุบายอันแยบคายว่า เป็นทุกข์ จงละเหตุอันก่อให้เกิดทุกข์ จง 
ท่าที่สุดแห่งทุกข์ในอัตภาพนี้เถิด ดูกรจิต แต่ก่อนท่านเคยแนะนำเรา 
ว่า จงพิจารณาเบญจขันธ์โดยอุบายอันแยบคายว่า เป็นของไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ เป็นของว่างเปล่า หาตัวตนมิได้ เป็นของวิบัติและว่า 
เป็นผู้ฆ่า จงดับมโนวิจารณ์เสียโดยแยบคายเถิด ดูกรจิต แต่ก่อน 
ท่านเคยแนะนำเราว่า จงปลงผมและหนวดแล้ว ถือเอาเพศสมณะมี 
รูปลักษณะอันแปลก ต้องถูกเขาสาบแช่ง ถือเอาบาตรเที่ยวภิกษา 
ตามตระกูล จงประกอบตนอยู่ในคำสอนของพระบรมศาสดาผู้แสวงหา 
คุณอันยิ่งใหญ่เถิด ดูกรชิต แต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่า จงสำรวม 
ระวังเมื่อเวลาเที่ยวไปบิณฑบาตตามระหว่างตรอก อย่ามีใจเกี่ยวข้อง 
ในตระกูลและกามารมณ์ทั้งหลาย เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเว้นจาก 
โทษฉะนั้น ดูกรจิต แต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่า จงยินดีใน 
ธุดงคคุณทั้ง ๕ ถืออยู่ในป่าเป็นวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร 
ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร ถือนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ถือการไม , นอน 
เป็นวัตร ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด บุคคลผู้ต้องการผลไม้ ปลูกต้นไม้ 
ไว้แล้ว เก็บผลไม , ได้ ก็ประสงค์จะโค่นต้นไม้นั้นเสีย ฉันใด ดูกร 
จิต ท่านแนะนำเราผู้ใดให้หวั่นไหวในความไม่เที่ยง ท่านจงท่าเราผู้นั้ 
ให้เหมือนกับบุคคลผู้ปลูกต้นไม้ไว้ฉะนั้นเถิด ดูกรชิตผู้หารูปมิได้ ไป 
ได้ในที่ไกล เที่ยวไปแต่ผู้เดียว บัดนี้เราจักไม่ทำตามคำของท่านแล้ว 
เพราะว่ากามทั้งหลายล้วนเป็นทุกข์ มีผลเผ็ดร้อน เป็นภัยใหญ่หลวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 362 

เราจักมีใจมุ่งนิพพานเท่านั้น เราไม , ได้ออกบวชเพราะหมดบุญ เพราะ 
ไม่มีความละอาย เพราะเหตุแห่งจิต เพราะเหตุแห่งการทำผิดต่อชาติ 
บ้านเมือง หรือเพราะเหตุแห่งอาชีพ ดูกรจิต ท่านได้รับรองกับเรา 
ไว้ว่า ชักอยู่ในอำนาจของเรามิใช่หรือ ดูกรจิต ท่านได้แนะนำเราไว้ 
ในครั้งนั้นว่า ความเป็นผู้มักน้อย การละความลบหลู่คุณท่าน และ 
ความสงบระงับทุกข์ สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ แต่บัดนี้ท่านกลับเป็น 
ผู้มีความมักมากขึ้น เราไม , อาจกลับไปสู่ตัณหา ราคะ ความรัก ความ 
ชัง รูปอันสวยงาม สุขเวทนา และเบญจกามคุณ อันเป็นของ 
ชอบใจที่เราคายเสียแล้วอีก ดูกรจิต เราได้ปฏิบัติตามถ้อยคำของท่าน 
ในภพทั้งปวงแล้ว เราไม , ได้มีความขุ่นเคืองต่อท่านหลายชาติมาแล้ว 
เพราะความที่ท่านมีความกตัญญ จึงปรากฏมีอัตภาพนี้ขึ้นอีก ท่านทำ 
ให้เราต้องท่องเที่ยวไปในกองทุกข์มาช้านานแล้ว ดูกรชิต ท่านทำเรา 
ให้เป็นพราหมณ์ก็มี เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มี เพราะอำนาจแห่งท่าน 
บางคราวเราเป็นแพทย์ เป็นศูทร เป็นเทพเจ้าก็มี เพราะอำนาจแห่งท่าน 
เพราะเหตุแห่งท่าน มีท่านเป็นมูลเหตุ เราเป็นอสูร บางคราวเป็น 
สัตว์นรก บางคราวเป็นสัตว์ติรัจฉาน บางคราวเป็นเปรต ท่านได้ประทุษ 
ร้ายเรามาบ่อยๆ มิใช่หรือ บัดนี้เราชักไม , ให้ท่านทำเหมือนกาลก่อนอีก 
ละ แบ้เพียงครู , เดียว ท่านได้ส่อลวงเราเหมือนกับคนคนบ้าได้ทำความผิด 
ให้แก่เรามาแล้วมิใช่หรือ จิตนี้แต่ก่อนเคยเที่ยวจาริกไปในอารมณ์ต่างๆ 
ตามความประสงค์ ตามความใคร่ ตามความสบาย วันนี้ เราชักข่มจิตนั้นไว้ 
โดยอุบายอันชอบดังนายหัตถาจารย์ข่มช้างตัวตกมันไว้ด้วยขอ ฉะนั้น พระ 
ศาสดาของเราได้ทรงตั้งโลกนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน 
ไม่เป็นแก่นสาร ดูกรชิต ท่านจงพาเราบ่ายหน้าไปในศาสนาของพระ 
ชินสีห์ จงพาเราข้ามจากห้วงใหญ่ที่ข้ามได้แสนยาก ดูกรชิต เรือน 
คืออัตภาพของท่านนี้ไม่เป็นเหมือนกาลก่อนเสียแล้ว เพราะเราชัก 
ไม่เป็นไปตามอำนาจของท่านอีกต่อไป เราได้บวชในศาสนาของพระ 
พุทธเจ้าผู้แสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่แล้ว สมณะทั้งหลายผู้ทรงความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 363 

พินาศไม่เป็นเช่นเรา ภูเขา มหาสมุทร แม่นํ้าคงคาเป็นต้น แผ่นดิน 
ทิศใหญ่สี่ ทิศน้อยสี่ ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และภพสาม ล้วน 
เป็นสภาพไม่เที่ยง มีแต่ถูกเบียดเบียนอยู่เสมอ ดูกรจิต ท่านจะไป ณ 
ที่ไหนเล่าจึงจะมีความสุขรื่นรมย์ ดูกรจิต เบื้องหน้าแต่ชิตของเราตั้งมั่น 
แล้ว ท่านจักทำอะไรแก่เราได้ เราไม่เป็นไปตามอำนาจของท่านแล้ว 
บุคคลไม่ควรถูกต้องไล้สองปาก คือร่างกายอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาด 
มีช่อง ๙ แห่ง เป็นที่ไหลออก น่าติเตียน ท่านผู้ไปสู่เรือนคือถํ้าที่แอม 
ภูเขาอันสวยงามตามธรรมชาติ เป็นที่อาศัยอยู่แห่งสัตว์ป่า คือ หมูและ 
กวาง และในป่าที่ฝนตกใหม่ๆ จักได้ความรื่นรมย์ใจ ณ ที่นั้น ฝูงนกยูง 
มีขนที่คอเขียว มีหงอนและปีกงาม ลำแพนหางมีแวววิจิตรนัก ส่ง 
สำเนียงก้องกังวาลไพเราะจับใจ จักยังท่านผู้บำเพ็ญฌานอยู่ในป่าให้ 
ร่าเริงได้ เมื่อฝนตนหญ้างอกยาวประมาณ ๔ นิ้ว ท้องฟ้างามแจ่มใส 
ไม่มีเมฆปกคลุม เมื่อท่านทำตนให้เสมอด้วยไม้แล้ว นอนอยู่เหนือหญ้า 
ระหว่างภูเขานั้น จะรู้สึกอ่อนนุ่มดังสำลี เราจักกระทำให้เหมือนผู้ใหญ่ 
จะยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ บุคคลผู้ไม่เกียจคร้าน ย่อมกระทำจิต 
ของตนให้ควรแก่การงาน ฉันใด เราจักกระทำจิต ฉันนั้น เหมือน 
บุคคลเลื่อนถุงใส่แมวไว้ ฉะนั้นเราชักทำให้เหมือนผู้ใหญ่ จักยินดีด้วย 
ปัจจัยตามมีตามได้ จักนำท่านไปสู่อำนาจของเราด้วยความเพียรเหมือน 
นายหัตถาจารย์ผู้ฉลาด นำช้างที่ซับมันไปสู่อำนาจของตนด้วยขอ ฉะนั้น 
เราย่อมสามารถที่จะดำเนินตามหนทางอันเกษมสุข ซึ่งเป็นทางอันบุคคล 
ผู้ตามรักษาจิต ได้ดำเนินมาแล้วทุกสมัย ด้วยหทัยอันเที่ยงตรงที่ท่าน'ฟิกฝน 
ไว้ดีแล้ว มั่นคงแล้ว เปรียบเหมือนนายหัตถาจารย์สามารถจะดำเนินไป 
ตามภูมิสถานที่ปลอดภัย ด้วยม้าที่!เกดีแล้ว ฉะนั้น เราจักผูกชิตไว้ใน 
อารมณ์ คือ กรรมฐานด้วยกำลังภาวนา เหมือนนายหัตถาจรรย์ มัดช้างไว้ 
ที่เสาตลุงด้วยเชือกอันมั่นคง ฉะนั้น จิตที่เราคุ้มครองดีแล้ว อบรมดีแล้ว 
ด้วยสติ ชักเป็นชิตอันตัณหาเป็นต้น ไม , อาศัยในภพทั้งปวง ท่านจงตัด 
ทางดำเนินที่ผิดเสียด้วยปฌฌา ข่มใจให้ดำเนินไปในทางที่ถกด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 364 

ความเพียร ได้เห็นแจ้งทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป แล้วจัก 
ได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้า ผู้มักแสดงธรรมอันประเสริฐ ดูกรจิต 
ท่านได้นำเอาให้เป็นไปตามอำนาจของความเข้าใจผิด ๔ ประการ เหมือน 
บุคคลจูงเด็กชาวบ้านวิ่งวนไป ฉะนั้น ท่านควรคบหาพระสัมมาส้ม 
พุทธเจ้า ผู้ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวและเครื่องผูกเสียได้ เพียบพร้อมด้วย 
พระมหากรุณา เป็นจอมปราชญ์มิใช่หรือ มฤคชาติเข้าไปยังภูเขาอันน่า 
รื่นรมย์ ประกอบด้วยนั้าและดอกไม้ เที่ยวไปในป่าอันงดงามตามลำพัง 
ใจ ฉันใด ดูกรชิต ท่านก็จักรื่นรมย์อยู่ในภูเขาที่ไม , เกลื่อนกล่น ด้วย 
ผู้คนตามลำพังใจ ฉันนั้น เมื่อท่านไม , ยินดีอยู่ที่ภูเขานั้น ท่านก็จักต้อง 
เสื่อมโดยไม , ต้องสงสัย ดูกรจิต หญิงชายเหล่าใดประพฤติตามความ 
พอใจ ตามอำนาจของท่านแล้วเสวยความสุขใดอันอาศัยเบญจกามคุณ 
หญิงชายเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้โง , เขลา ตกอยู่ในอำนาจของมาร เป็นผู้ 
เพลิดเพลินอยู่ในภพน้อย ภพใหญ่ และชื่อว่าเป็นสาวกของท่าน. 

จบ ตาลปุฏเถรคาถา 


พระตาลปุฏเถระองค์เดียวเท่านั้น ได้ภาษิตคาถาไว้ในปัญญาสนิบาตนี้ 
รวมเป็นคาถา ๕๕ คาถา ฉะนี้แล. 

ปัญญาสนิบาต จบบริบูรณ์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 365 

เถรคาถา สัฏฐิกนิบาต 
๑. มหาโมคคัลลานเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระมหาโมคคัลลานเถระ 
[๔๐๐] พระมหาโมคคัลลานเถระ ได้ภาษิตคาถา ๔ คาถาเบื้องต้น ความว่า 
ภิกษุผู้ถือการอยู , ป่าเป็นวัตร ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ยินดี 
เฉพาะอาหารที่มีอยู่ในบาตรอันเนื่องแต่การแสวงหา มีจิตใจมั่นคงด้วย 
ดีในภายใน พึงทำลายเสนาแห่งพระยามัจจุราชเสียได้ ภิกษุผู้ถือ 
การอยู่ในป่าเป็นวัตร ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ยินดีเฉพาะ 
อาหารที่มีอยู่ในบาตรอันเนื่องแต่การเสาะแสวงหา พึงกำจัดเสนาแห่ง 
พระยามัจจุราชเสียได้ เหมือนกุญชรทำลายเรือนไม้อ้อ ฉะนั้น ภิกษุ 
ผู้ถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร มีความพากเพียรเป็นนิตย์ยินดี 
เฉพาะอาหารในบาตรอันเนื่องแต่การแสวงหา มีจิตใจมั่นคงด้วยดี พึง 
ทำลายเสนาแห่งพระยามัจจุราชเสียได้ ภิกษุทั้งหลายผู้ถือการอยู่โคน 
ไม้เป็นวัตร มีความพากเพียรเป็นนิตย์ ยินดีเฉพาะอาหารในบาตร 
อันเนื่องแต่การแสวงหา พึงกำจัดเสนาแห่งพระยามัจจุราชเสียได้ เหมือน 
ช้างกุญชรทำลายเรือนไม้อ้อ ฉะนั้น. 

อีก ๔ คาถาต่อไป ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระได้ภาษิตไว้ ด้วยอำนาจ 
สอนหญิงเพศยาซึ่งมาเล้าโลมท่านว่า 

เราติเตียนกระท่อม คือสรีระร่างอันสำเร็จด้วยโครงกระดูก อันฉาบทา 
ด้วยเนื้อ ร้อยรัดด้วยเสันเอ็น เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น 
น่าเกลียด ที่คนทั่วๆ ไปเข้าใจว่าเป็นของผู้อื่นและเป็นของตน ในร่างกาย 
ของเธอเช่นคับถุงอันเต็มไปด้วยคูถ มีหนังหุ้มห่อปกปิดไว้เหมือนนาง 
ปีศาจ มี!]ที่อก มีช่องเก้าช่องเป็นที่ไหลออกเนืองนิตย์ ภิกษุควรละเว้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 366 

สรีระของเธออันมีช่องเก้าช่อง เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น ดังชายหนุ่มผู้ชอบ 
สะอาด หลีกเลี่ยงมูตรคูถไปจนห่างไกล ฉะนั้น หากว่าคนพึงรู้จักสรีระ 
ของเธอเช่นเดียวกับฉันรู้จัก ก็จะพากันหลบหลีกเธอไปเสียห่างไกล 
เหมือนบุคคลผู้ชอบสะอาดเห็นหลุมคูถในฤดูฝนแล้ว หลีกเลี่ยงไปเสีย 
ห่างไกล ฉะนั้น. 

เมื่อหญิงแพศยาคนนั้นได้พึงดังนี้แล้ว ก็เกิดความสลดใจ จึงตอบพระเถระเป็นคาถา 
ความว่า 

ข้าแต่สมณะผู้มีความเพียรมาก ท่านพูดอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้น แต่คน 
บางจำพวกยังจมอยู่ในร่างกายอันนี้เหมือนกับโคเฒ่าที่จมอยู่ในตม 
ฉะนั้น. 

พระมหาโมคคัลลานเถระเมื่อจะชี้แจงให้นางรู้ว่า การประพฤติตามใจชอบเช่นนี้ไม่มี 
ประโยชน์ มีแต่นำโทษมาให้โดยถ่ายเดียว จึงกล่าวเป็นคาถา ๒ คาถาความว่า 

ผู้ใดประสงค์ย้อมอากาศด้วยขมิ้น หรือด้วยนี้าย้อมอย่างอื่น การกระทำ 
ของผู้นั้นก็ลำบากเปล่าๆ จิต 1 ของเรานี้ก็เสมอกับอากาศ เป็นจิตตั้งมั่น 
ด้วยดีในภายใน เพราะฉะนั้น เธออย่ามาหวังความรักที่มีอยู่ในดวงจิต 
อันลามกของเธอจากฉันเลย เหมือนตัวแมลงถลาเข้าสู่กองไฟย่อมถึงความ 
พินาศ ฉะนั้น เธอจงลูร่างกายอันกระลูก ๓๐๐ ท่อนยกขึ้นตั้งไว้ มีแผล 
ทั่วๆ ไป อันบุญกรรมกระทำให้วิจิตร กระสับกระส่าย พวกคนพาลพา 
กันดำริโดยมาก ไม่มีความยั่งยืนมั่นคงอยู่เลยนี้เถิด. 

พระมหาโมคคัลลานะ ปรารภการนิพพานของพระสารีบุตรเถระเป็นเหตุจึงกล่าวคาถา 
ขึ้น ๔ คาถาความว่า 

เมื่อท่านพระสารีบุตรเถระ ผู้เพียบพร้อมไปด้วยอุฏฐานะ เป็นอันมาก 
มีศีลสังวรเป็นต้น นิพพานไปแล้ว ก็เกิดเหตุน่าสะพึงกลัว ขนพอง 
สยองเกล้า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อม 
ไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับ 
เป็นสุข ชนเหล่าใดพิจารณาเห็นเบญจขันธ์ โดยความเป็นของแปรปรวน 
และโดยไม่ใช่ตัวตน ชนเหล่านั้น ชื่อว่าแทงตลอดธรรมอันละเอียด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 367 

เหมือนนายขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกด้วยลูกศร ฉะนั้น อนึ่ง ชนผู้มี 
ความเพียรเหล่าใด พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปร 
ปรวนและโดยไม่ใช่ตัวตน ชนผู้มีความเพียรเหล่านั้น ชื่อว่าแทงตลอด 
ธรรมอันละเอียด เหมือนนายขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกด้วยลูกศร ฉะนั้น. 

ะมหาโมคอัลลานะปรารภพระติสสเถระ จึงกล่าวเป็นคาถาหนึ่งคาถาความว่า 
ภิกษุผู้มีสติ ควรรีบละเว้นความพอใจรักใคร่ในกามารมณ์เสีย เหมือน 
บุคคลรีบถอนหอกออกจากตน และเหมือนบุคคลรีบดับไฟซึ่งไหม้อยู่ 
บนศีรษะตน ฉะนั้น ภิกษุผู้มีสติควรรีบละเว้นความกำหนัดในภพเสีย 
เหมือนบุคคลรีบถอนหอกออกจากกายตน และเหมือนบุคคลที่รีบดับไฟ 
ซึ่งไหม้อยู่บนศีรษะตน ฉะนั้น เราเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคซึ่งได้ทรงอบรม 
พระองค์มาแล้วผู้ทรงไว้ซึ่งพระสรีระอันมีในที่สุดทรงตักเตือนแล้ว จึงทำ 
ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาให้หวั่นไหวด้วยปลายนิ้วเท้า บุคคล 
ปรารภความเพียรอันย่อหย่อนแล้วพึงบรรลุนิพพาน อันเป็นเหตุปลด 
เปลื้อง กิเลส เครื่อง ร้อยกรอง ทั้งปวงด้วยกำลังความเพียร อันน้อยก็หาไม่ 
แต่พึงบรรลุได้ด้วยความเพียรชอบ ๕ ประการ ก็ภิกษุหนุ่มนี้นับว่าเป็น 
บุรุษผู้สูงสุดชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้ว ทรงร่างกายอันมีในที่สุด 
สายฟ้าทั้งหลายฟาดลงไปตามช่องภูเขาเวภารบรรพต และภูเขาปัณฑว 
บรรพต ส่วนอาตมาเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า ผู้ไม่มีใครเปรียบ ผู้คงที่ 
ได้เข้าไปสู่ช่องภูเขาเจริญฌานอยู่ อาตมาเป็นผู้สงบระงับ ยินดีแต่ใน 
ธรรมอันเป็นเครื่องเข้าไปสงบระงับ อยู่แต่ในเสนาสนะอันสงัด เป็นมุนี 
เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ เป็นผู้อันท้าวมหาพรหมพร้อมทั้ง 
เทวดากราบไหว้ ดูกรพราหมณ์ ท่านจงไหว้พระกัสสปผู้สงบระงับ 
ผู้ยินดีแต่ในธรรมอันสงบ อยู่ในเสนาสนะอันสงัด เป็นมุนี เป็นทายาท 
แห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ทั้งปวง ผู้ใดเป็น 
กษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์สืบวงศ์ตระกูลมาเป็นลำดับๆ ตั้ง ๑๐๐ ชาติ 
ถึงพร้อมด้วยไตรเทพ ถึงแม้จะเป็นผู้เล่าเรียนมนต์ เป็นผู้ถึงส่งแห่ง 
เวทนา ๓ การกราบไหว้ผู้นั้นแม้บ่อยๆ ย่อมไม , ถึงเสี้ยว ๑๖ อันจำแนก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 368 

ออก ๑๖ ครั้ง ของบุญที่ไหว้กระกัสสปนี้เพียงครั้งเดียวเลย ภิกษุใดเวลา 
เช้าเข้าวิโมกข์ ๘ โดยอนุโลมและปฏิโลม ออกจากสมาบัตินั้นแล้วเที่ยว 
ไปบิณฑบาต ดูกรพราหมณ์ ท่านอย่ารุกรานภิกษุเช่นนั้นเลย อย่าได้ 
ท่าลายตนเสียเลย ท่านจงยังใจให้เลื่อมใสในพระอรหันต์ผู้คงที่เกิด 
จงรีบประณมอัญชลีไหว้เถิด ศีรษะของท่านอย่าแตกไปเสียเลย, พระ 
โปฐิละไม่เห็นพระสัทธรรม เพราะเป็นผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้แล้ว เดินไป 
สู่ทางผิดซึ่งเป็นทางคดไม่ควรเดิน พระโปเละหมกมุ่นอยู่ในสังขาร 
ติดอยู่ในลาภและสักการะ ดังตัวหนอนที่ดิดอยู่ในคูถ จึงเป็นผู้ไม , มีแก่น 
สาร อนึ่ง เชิญท่านมาลู ท่านพระสารีบุตรผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณ 
ที่น่าดูน่าชม ผู้พ้นแล้วจากกิเลสด้วยสมาธิและปัญญา มีจิตตั้งมั่นใน 
ภายใน เป็นผู้ปราศจากลูกศร สิ้นสังโยชน์ บรรลุวิชา ๓ ละมัจจุราชเสียได้ 
เป็นพระทักขิเณยยบุคคล ผู้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของมนุษย์ทั้งหลาย 
เทวดาเป็นอันมากที่มีถุทธิ”!เดชเรืองยศศักดิ”นั้'บจำนวนหมื่น พร้อมด้วย 
พรหมชั้นพรหมปโรหิต ได้พากันมาประณมอัญชลีนมัสการพระโมคคัล 
ลานเถระ โดยกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษผู้อาชาไนย ขอนอบน้อม 
แด่ท่าน ข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษอุดม ขอนอบน้อมแด่ท่าน ข้าแต่ท่านผู้นิร 
ทุกข์ พระคุณเจ้ามีอาสวะทั้งหลายสิ้นไป เป็นทักขิเณยยบุคคล พระโมค 
คัลลานเถระ เป็นผู้อันมนุษย์และเทวดาบูชาแล้ว เป็นผู้เกิดโดยอริยชาติ 
ครอบงำความตายได้แล้วไม่ติดอยู่ในสังขาร เหมือนดอกบัวไม่ติดอยู่ด้วย 
นั้า ฉะนั้น พระโมคคัลลานเถระรู้แจ้งโลกได้ตั้งพันเพียงครู , เดียวเสมอด้วย 
ท้าวมหาพรหม เป็นผู้ชำนาญในคุณ คืออิทธิถุทธ ในจุติและอุบัติของ 
สัตว์ ย่อมเห็นเทวดาทั้งหลายในกาลอันสมควร ภิกษุใดทรงคุณธรรม 
ชั้นสูงด้วยปัญญา ศีล และอุปสมะ ภิกษุนั้นคือพระสารีบุตร เป็นผู้สูงสุด 
อย่างยิ่ง แต่เราเป็นผู้ฉลาดในวิธีแสดงถุทธิตางๆ เป็นผู้ถึงความชำนาญ 
ในถุทธพึงเนรมิตอัตภาพชั่วขณะเดียวได้ตั้งแสนโกฏิ เราชื่อว่าโมคคัล 
ลานะโดยโคตร เป็นผู้ชำนาญในสมาธิและวิชชา ถึงที่สุดแห่งบารมี 
เป็นปราชญ์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้อันตัณหาไม , อาศัย มีอินทรีย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 369 

มั่นคง ได้ตัดเครื่องจองจำคือกิเลสทั้งสิ้นเสียอย่างเด็ดขาด เหมือนกับ 
กุญชรชาติตัดปลอกที่ทำด้วยเถาหัวด้วนให้ขาดกระเด็นไป ฉะนั้น เราคุ้น 
เคยกับพระศาสดา ฯลฯ ถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพขึ้นได้แล้ว เราบรรลุ 
ถึงประโยชน์ที่กุลบุตรผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตต้องการนั้นแล้ว บรรลุถึง 
ความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงแล้ว มารผู้มักประทุษร้าย เบียดเบียนพระสาวก 
นามว่าริธุระและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนามว่ากกุสันธะ แล้วหมกไหม้ 
อยู่ในนรกใด นรกนั้นเป็นเช่นไร คือ เป็นนรกที่มี'ขอเหล็กตั้งร้อย และ 
เป็นที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาเฉพาะตนทุกแห่ง มารผู้มักประทุษร้าย เบียด 
เบียนพระสาวกนามว , าริธูระ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนามว , ากกุ 
สันธะ หมกไหม้อยู่ในนรกใด นรกนั้นเป็นเช่นนี้ภิกษุใดเป็นสาวกแห่ง 
พระพุทธเจ้า รู้กรรมและผลกรรมโดยประจักษ์ ดูกรมารผู้มีธรรมดำ 
ท่านเบียดเบียนภิกษุนั้นเข้า ก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้วิมาน 
ทั้งหลายลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร ตั้งอยู่ตลอดกัป มีสีเหมือนแก้ว 
ไพฑูรย์ เป็นวิมานงดงาม มีรัศมีพลุ , งออกเหมือนเปลวไฟผุดผ่อง มีหมู , 

นางอัปสรผู้มีผิวพรรณแตกต่างกันเป็นอันมากฟ้อนรำ ภิกษุใดเป็นสาวก 
แห่งพระพุทธเจ้า รู้กรรมและผลกรรมโดยประจักษ์ ดูกรมารผู้มีธรรมดำ 
ท่านเบียดเบียนภิกษุรูปนั้นเข้า ก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้ ภิกษุ 
รูปใดที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ไปแล้ว ภิกษุสงฆ์เป็นอันมากก็เห็นอยู่ ได้ท่า 
ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ให้หวั่นไหวได้ด้วยปลายนิ้วเท้า 
ภิกษุใดเป็นสาวกแห่งพระพุทธเจ้า รู้กรรมและผลแห่งกรรมโดยประจักษ์ 
ดูกรมารผู้มีธรรมดำ ท่านเบียดเบียนภิกษุรูปนั้นเข้า ก็จะต้องประสบทุกข์ 
เป็นแน่แท้ ภิกษุใดมีอิทธิพลอันกล้าแข็ง ท่าเวชยันตปราสาทให้หวั่นไหว 
ได้ด้วยปลายนิ้วเท้า และยังเทพเจ้าทั้งหลายให้สลดใจ ภิกษุใดเป็น 
สาวกแห่งพระพุทธเจ้า รู้กรรมและผลกรรมโดยประจักษ์ ดูกรมารผู้มี 
ธรรมดา ท่านเบียดเบียนภิกษุรูปนั้นเข้า ก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้ 
ภิกษุใดไต่ถามท้าวสักกเทวราชที่เวชยันตปราสาทว่า มหาบพิตรทรงทราบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 370 

ริมุติอันเป็นที่สิ้นตัณหาบ้างหรือ ขอถวายพระพร ท้าวสักกเทวราชถูก 
ถามปัญหาแล้ว ทรงพยากรณ์ตามแนวเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแล้ว 
แก่ภิกษุนั้น ภิกษุใดเป็นสาวกแห่งพระพุทธเจ้ารู้กรรมและผลกรรมโดย 
ประจักษ์ ดูกรมารผู้มีธรรมดำ ท่านเบียดเบียนภิกษุนั้นเข้า ก็จะต้อง 
ประสบทุกข์เป็นแน่แท้ ภิกษุใดสอบถามท้าวมหาพรหมว่า ดูกรอาวุโส 
แม้วันนี้ท่านยังมีความเห็นผิดอยู่เหมือนเมื่อก่อนว่า สุธรรมสภานี้มือยู , 

บนพรหมโลกเท่านั้น ที่ดาวดึงสพิภพไม , มีหรือ หรือว่าท่านยังมีความเห็น 
ผิดอยู่เหมือนก่อน คือ ท่านยังเห็นอยู่ว่า บนพรหมโลกมีแสงสว่างพวยพุ่ง 
ออกได้เองหรือ ครั้นท้าวมหาพรหมถูกถามปัญหาแล้ว ได้พยากรณ์ตาม 
ความเป็นจริงแก่ภิกษุนั้นว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้นิรทุกข์ ข้าพเจ้าไม , ได้ 
เห็นผิดเหมือนเมื่อก่อน คือ ไม , ได้เห็นว่า บนพรหมโลกมีรัศมีพวยพุ่ง 
ออกไปได้เอง ทุกวันนี้ข้าพเจ้าละทิ้งคำพูดที่ว่ามานั้นเสียได้ กลับมี 
ความเห็นว่าไม่เที่ยง ภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า รู้กรรมและผล 
กรรมโดยประจักษ์ ดูกรมารผู้มีธรรมดำ ท่านเบียดเบียนภิกษุนั้นเข้า 
ก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้ ภิกษุใดแสดงยอดขุนเขาสิเนรุราช 
ชมพูทวีป และปุพพวิเทหทวีป ให้หมู่มนุษย์ชาวอมรโคยานทวีปและชาว 
อุตตรกุรุทวีปเห็นกันด้วย'วิโมกข์ ภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 
รู้กรรมและผลกรรมโดยประจักษ์ ดูกรมารผู้มีธรรมดำ ท่านเบียดเบียน 
ภิกษุรูปนั้นเข้า ก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้ ไฟไม , ได้ตั้งใจว่าเราจะ 
ไหม้คนพาลเลย แต่คนพาลรีบเข้าไปหาไฟอันลุกโพลงให้ไหม้ตนเอง 
ฉันใด ดูกรมาร ท่านประทุษร้ายพระตถาคตนั้นแล้ว ก็ชักเผาตนเอง 
เหมือนกับคนพาลถูกไฟไหม้ ฉะนั้น แน่ะมารผู้ชาติชั่ว ตัวท่านเป็นมาร 
คอยแต่ประทุษร้ายพระตถาคตพระองค์นั้น ก็ต้องพบแต่สิ่งซึ่งมิใช่บุญ 
หรือท่านเข้าใจว่า บาปไม , ให้ผลแก่เรา แน่นะมารผู้มุ่งแต่ความตาย 
เพราะท่านได้ทำบาปมาโดยส่วนเดียว จะต้องเข้าถึงทุกข์ตลอดกาลนาน 
ท่านจงอย่าคิดร้ายต่อพระพทธเจ้า และภิกษทิ้งหลาย ผ้สาวกของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 371 

พระพุทธเจ้าอีกต่อไปเลย พระมหาโมคคัลลานเถระได้คุกคามมารที่ป่า 
เภสกฬาวันดังนี้แล้ว ลำดับนั้น มารนั้นเสียใจจึงได้หายไป ณ ที่นั้น 
นั่นเอง. 

ได้ทราบว่า ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระได้ภาษิตคาถาทั้งหมดด้วยประการฉะนี้แล. 

ในสัฏฐิกนิบาตปรากฏว่า พระมหาโมคคัลลานเถระผู้มีถุทธิมากองค์เดียว 
เท่านั้น ได้ภาษิตคาถาเหล่านั้นไว้ ๖๘ คาถา. 

จบ สัฏฐิกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 372 

เถรคาถา มหานิบาต 
๑. วังคีสเถรคาถา 
คาถาสุภาษิตของพระวังคีสเถระ 

พระวังคีสเถระ เมื่อบวชแล้วใหม่ๆ ได้เห็นสตรีหลายคนล้วนแต่แต่งตัวเสียงดงาม 
พากันไปวิหาร ก็เกิดความกำหนัดยินดี เมื่อบรรเทาความกำหนัดยินดีได้แล้ว จึงได้กล่าวคาถา ๙ 
คาถาสอนตนเอง ความว่า 

[๔๐๑] ความตรึกทั้งหลาย กับความคนองอย่างเลวทรามเหล่านี้ได้เข้าครอบงำ 
เราผู้ออกบวชเป็นบรรพชิต เหมือนกับบุตรของคนสูงศักดิซงมีธนูมาก 
ทั้งได้ศึกษาวิชาธนูศิล์ปมาอย่างเชี่ยวชาญ ยิงลูกธนูมารอบๆ ตัวเหล่าศัตรู 
ผู้หลบหลีกไม , ทันตั้งพันลูก ฉะนั้น ถึงแม้หญิงจะมามากยิ่งกว่านี้ ก็จัก 
ทำการเบียดเบียนเราไม , ได้ เพราะเราได้ตั้งอยู่ในธรรมเสียแล้ว ด้วยว่า 
เราได้สดับทางอันเป็นที่ให้ถึงนิพพานของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธุแห่ง 
พระอาทิตย์ครั้งเดียว ใจของเราก็ยินดีในทางนั้นแน่นอน ดูกรมารผู้ชั่วร้าย 
ล้าท่านยังเข้ามารุกรานเราผู้เป็นอยู่อย่างนี้ ท่านก็จะไม , ได้เห็นทางของเรา 
ตามที่เราทำไม , ให้ท่านเห็นความจริง ภิกษุควรละความไม่ยินดี ความยินดี 
และความตรึกอันเกี่ยวกับบุตรและภรรยาเป็นต้นเสียทั้งหมดแล้ว ไม่ควร 
จะทำตัณหาดังป่าชัฏในที่ไหนๆ อีก เพราะไม , มีตัณหาดังป่าชัฏ รูปอย่างใด 
อย่างหนึ่ง 1 ซึ่งอาศัยแผ่นดินก็ดี อยู่ในอากาศก็ดี และมีอยู่ใต้แผ่นดินก็ดี 
เป็นของไม่เที่ยงล้วนแต่ครํ่าครํ่าไปทั้งนั้น ผู้ที่แทงตลอดอย่างนี้แล้วย่อม 
เป็นผู้หลุดพ้น ปุถุชนทั้งหลายหมกมุ่นพัวพันอยู่ในรูปที่ได้เห็น เสียงที่ 
ได้ฟ้ง กลิ่นที่มากระทบ และอารมณ์ที่ได้ทราบ ภิกษุควรเป็นผู้ไม , หวั่นไหว 
กำจัดความพอใจในเบญจกามคุณเหล่านี้เสีย เพราะผู้ใดไม่ติดอยู่ในกาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 373 

คุณเหล่านี้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นมุนี มิจฉาทิฏฐิซึ่งอิงอาศัย 
ทิฏฐิ ๖๘ ประการ เป็นไปกับด้วยความตรึก ตั้งลงมั่นในสิ่งอันไม่เป็น 
ธรรม ในความเป็นปุถุชนในกาลไหนๆ ผู้ใดไม่เป็นไปในอำนาจของ 
กิเลสทั้งไม่กล่าวถ้อยคำหยาบคาย ผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุ ภิกษุผู้เป็นบัณฑิต 
มีใจมั่นคงมานมนานแล้ว ไม , ลวงโลก มีปัญญารักษาตน ไม่มีความทะเยอ 
ทะยาน เป็นมุนี ได้บรรลุสันติบทแล้ว หวังคอยเวลาเฉพาะปรินิพพาน. 

เมื่อพระวังคีสเถระกำจัดมานะที่เป็นไปแก่ตนได้แล้ว เพราะอาศัยคุณสมบัติ คือ ความ 
ไหวพริบของตน จึงได้กล่าวคาถา ๔ คาถาต่อไปอีก ความว่า 

ดูกรท่านผู้สาวกของพระโคดม ท่านจงละทิ้งความเย่อหยิ่งเสีย จงละทิ้ง 
ทางแห่งความเย่อหยิ่งให้หมดเสียด้วย เพราะผู้หมกมุ่นอยู่ในทางแห่ง 
ความเย่อหยิ่งจะต้องเดือดร้อนอยู่ตลอดกาลช้านาน หมู , สัตว์ผู้ยังมีความ 
ลบหลู่คุณท่านถูกมานะกำจัดแล้วไปตกนรก ชุมชนคนกิเลสหนา ถูก 
ความทะนงตัวกำจัดแล้ว พากันตกนรกต้องเศร้าโศกอยู่ตลอดในกาลนาน 
กาลบางครั้งภิกษุปฏิบัติชอบแล้วชนะกิเลสด้วยมรรคจึงไม , ต้องเศร้าโศกยัง 
กลับได้เกียรติคุณ และความสุข บัณฑิตทั้งหลายเรียกภิกษุผู้ปฏิบัติชอบ 
อย่างนั้นว่า เป็นผู้เห็นธรรม เพราะเหตุนั้น ภิกษุในศาสนานั้ไม่ควรมี 
กิเลสเครื่องตรึงใจ ควรมีแต่ความเพียรชอบ ละนิวรณ์แล้วเป็นผู้บริสุทธ 
และละมานะโดยไม , เหลือแล้ว เป็นผู้สงบระงับ บรรลุที่สุดแห่งวิชชาได้ 
ข้าพเจ้าเร่าร้อนเพราะกามราคะ และจิตใจของข้าพเจ้าก็เร่าร้อนเพราะกาม 
ราคะเหมือนกัน ดูกรท่านผู้สาวกของพระโคดม ขอพระคุณจงกรุณาบอก 
ธรรมเครื่องดับความเร่าร้อนด้วยเถิด. 

ท่านพระอานนท์เถระกล่าวคาถา ความว่า 

จิตของท่านเร่าร้อนก็เพราะความสำกัญผิด เพราะฉะนั้น ท่านจงละทิ้งนิมิต 
อันงามซึ่งประกอบด้วยราคะเสีย ท่านจงอบรมจิตให้มีอารมณ์อันเดียว 
ตั้งมั่นเด็ดเดี่ยว ด้วยการพิจารณาสิ่งทิ้งปวงว่าเป็นของไม่สวยงาม จง 
อบรมกายคตาสติ จงเป็นผ้มากไปด้วยความเบื่อหน่าย ท่านจงเจริฌ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 374 

อนิมิตตานุปัสสนา การนึกถึงกิเลสเป็นเครื่องหมาย จงตัดอนุสัย 

คือมานะเสีย แต่นั้นท่านจักเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไป เพราะละมานะเสียได้. 

คราวหนึ่งพระวังคีสเถระ เกิดความปลาบปลื้มใจในสุภาษิตสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรง 
แสดงไว้แล้ว จึงกราบทูลขึ้นในที่เฉพาะพระพักตร์ด้วยคาถา ๔ คาถา ความว่า 

บุคคลควรพูดแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อนเท่านั้น อนึ่ง วาจาใดที่ไม่ 
เบียดเบียนคนอื่น วาจานั้นแลเป็นวาจาสุภาษิต บุคคลควรพูดแต่วาจา 
ที่น่ารักใคร่ ทั้งเป็นวาจาที่ทำให้ร่าเริงได้ ไม , พึงยึดถือวาจาชั่วช้าของคนอื่น 
พึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รัก คำสัตย์แลเป็นวาจาไม , ตาย ธรรมนี้เป็น 
ของเก่า สัตบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่แล้วในคำสัตย์ ทั้งที่เป็นอรรถเป็นธรรม 
พระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใด เป็นพระวาจาปลอดภัย พระวาจานั้นเป็นไป 
เพื่อบรรลุนิพพาน เพื่อทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ พระวาจานั้นแลเป็นวาจา 
สูงสุดกว่าวาจาทั้งหลาย. 

ครั้งหนึ่ง พระวังคีสเถระกล่าวคาถา ๓ คาถา ด้วยอำนาจสรรเสริญพระสารีปุตตเถระ 
ความว่า 

ท่านพระสารีบุตรมีปัญญาสุขุม เป็นนักปราชญ์ เป็นผู้ฉลาดในทางและ 
มิใช่ทาง มีปัญญามากแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายย่อห้าง พิสดารห้าง 
เสียงของท่านผู้กำลังแสดงธรรมอยู่ไพเราะ เหมือนกับเสียงนกสาลิกา 
มีปฏิภาณปรากฏรวดเร็ว เหมือนกับคลื่นในมหาสมุทร เมื่อท่านแสดง 
ธรรมด้วยเสียงอันน่ายินดี น่าสดับพิง ไพเราะจับใจ ภิกษุทั้งหลาย 
ได้พิงคำอันไพเราะ ก็มี , ใจร่าเริงเบิกบาน พากันตั้งใจพิง. 

ในวันเทศนาพระสูตรเนื่องในวันปวารณา ครั้งหนึ่ง พระวังคีสเถระเห็นพระบรมศาสดา 
ซึ่งกำลังประทับอยู่ มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ห้อมล้อม จึงกล่าวคาถาชมเชยพระองค์ขึ้น ๔ คาถา 
ความว่า 

ในวัน ๑๕ คํ่า เป็นวันปวารณาปริสุทธิ วันนี้มีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปมา 
ประชุมกัน ล้วนแต่เป็นผู้ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวผูกพันเสียได้สิ้น ไม่มี 
ความทุกข์ สิ้นภพสิ้นชาติแล้ว เป็นผู้แสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 375 

ทั้งนั้น พระเจ้าจักรพรรดิมหมู , อำมาตย์ห้อมล้อม เสด็จเลียบแผ่นดินอัน 
ไพศาล มีมหาสมุทรเป็นอาณาเขตนี้ไปรอบๆ ได้ ฉันใด พระสาวก 
ทั้งหลายผู้มี'วิชชา ๓ ละมัจจุราชได้แล้ว พากันเข้าไปห้อมล้อมพระผู้มี 
พระภาคผู้ทรงชนะสงครามแล้ว ผู้นำพวกชั้นเยี่ยม ฉันนั้น พระสาวก 
ทั้งมวลล้วนแต่เป็นพุทธชิโนรส ก็ในพระสาวกเหล่านี้ ไม่มีความว่าง 
เปล่าจากคุณธรรมเลย ข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธุ 
แห่งพระอาทิตย์ ผู้ทรงประหาณลูกศร คือตัณหาได้แล้ว. 

ครั้งหนึ่ง ท่านพระวังคีสเถระได้กล่าวคาถา ๔ คาถา ชมเชยพระผู้มีพระภาค ซึ่งกำลัง 
ทรงแสดงธรรมอันเกี่ยวกับเรื่องนิทานแก , ภิกษุทั้งหลาย ความว่า 

ภิกษุมากกว่าพัน ได้เข้าไปเฝ็าพระสุคตเจ้าผู้กำลังทรงแสดงธรรมอัน 
ปราศจากธุลี คือนิพพานอันไม , มีภัยแต่ที่ไหนๆ ภิกษุทั้งหลายก็พากัน 
ตั้งใจปงธรรมอันไพบูลย์ ที่พระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว พระ 
สัมมาสัมพุทธเจ้าอันหมู่ภิกษุสงฆ์ห้อมล้อม เป็นสง่างามแท้หนอ พระผู้มี 
พระภาคทรงพระนามว่านาคะ ผู้ประเสริฐ ทรงเป็นพระถุาษีสูงสุดกว่า 
บรรดาถุาษี คือพระสาวกและพระปัจเจกพุทธเจ้า ทรงโปรยฝนอมฤตธรรม 
รดพระสาวกทั้งหลาย คล้ายกับฝนห่าใหญ่ ฉะนั้น ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า 
พระวังคีสะสาวกของพระองค์ออกจากที่พักกลางวัน มาถวายบังคมพระ 
ยุคลบาทของพระองค์อยู่ ด้วยประสงค์จะเฝ็าพระองค์. 

คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงสดับภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่า พระวังคีสะไม่ตั้งใจจะ 
ศึกษาเล่าเรียน พระองค์จึงตรัสพระคาถา ๔ พระคาถา ความว่า 

พระวังคีสะครอบงำทางผิดแห่งกิเลสมารได้แล้ว ทั้งทำลายกิเลสเครื่อง 
ตรึงใจได้สิ้นแล้ว จึงเที่ยวไปอยู่ เธอทั้งหลายจงดูพระวังคีสะผู้ปลด 
เปลื้องเครื่องผูกเสียแล้ว ผู้อันตัณหามานะทิฏฐิไม , อิงแอบเลย ทั้ง 
จำแนกธรรมเป็นส่วนๆ ได้ด้วยนั้น เป็นตัวอย่างเถิด อันที่จริง พระ 
วังคีสะได้บอกทางไว้หลายประการ เพื่อให้ข้ามห้วงนั้าศึอกามเป็นต้นเสีย 
ก็ในเมื่อพระวังคีสะได้บอกทางอันไม่ตายนั้นไว้ให้แล้ว ภิกษุทั้งหลายที่ 
ได้ปงแล้ว ก็ควรเป็นผ้ตั้งอย่ในความเป็นผ้เห็นธรรม ไม่ง่อนแง่นคลอน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 376 

แคลนในธรรม พระวังคีสะเป็นผู้ทำแสงสว่างให้เกิดขึ้น แทงตลอด 
แล้วซึ่งธรรมฐิติทั้งปวง แสดงธรรมอันเลิศตามกาลเวลาได้อย่างฉับพลัน 
เพราะเมาเอง และทำให้แจ้งมาเอง เมื่อพระวังคีสะแสดงธรรมด้วยดี 
แล้วอย่างนี้จะประมาทอะไรต่อธรรมของท่านผู้รู้แจ้งเล่า เพราะเหตุนั้น 
แหละ ภิกษุพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในคำสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์ 
นั้น ตั้งใจศึกษาไตรสิกขาด้วยปฏิปทา อันเลิศในกาลทุกเมื่อเถิด. 

ครั้งหนึ่ง ท่านพระวังคีสเถรกล่าวคาถาชมเชยท่านพระอัญญาโกฌฑัญญะ ๓ คาถา ความว่า 
พระอัญญาโกณฑัญญเถระ เป็นผู้ตรัสเตามพระพุทธเจ้า มีความเพียร 
อย่างแก , กล้า ได้วิเวกอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นนิตย์ สิ่งใดที่ 
พระสาวกผู้กระทำตามคำสอนของพระศาสดา พึงบรรลุ สิ่งนั้นทั้งหมด 
ท่านพระอัญญาโกณฑัญญเถระผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ ก็บรรลุตามได้แล้ว 
ท่านพระอัญญาโกณฑัญญเถระมีอานุภาพมาก มีวิชชา ๓ ฉลาดในการเ 
จิตของผู้อื่น เป็นทายาทของพระพุทธเจ้า ได้มาถวายบังคมพระยุคลบาท 
ของพระบรมศาสดาอยู่. 

ครั้งหนึ่ง พระวังคีสเถระ เมื่อจะกล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคและพระเถระทั้งหลาย 

เะมหาโมคคัลลานเถระเป็นต้น จึงได้กล่าวคาถา ๓ คาถา ความว่า 

เชิญท่านดูพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ์ เสด็จถึงส่งแห่งความทุกข์ กำลัง 
ประทับอยู่เหนือยอดเขากาลสิลาแห่งอิสิกิลิบรรพต มีหมู , พระสาวกผู้มี 
วิชชา ๓ ละมัจจุราช 1 ได้แล้วนึ่งเฝ็าอยู่ พระมหาโมคคัลลานเถระผู้เรือง 
อิทธิถุทธิมาก ตามพิจารณาดูชิตของภิกษุผู้มหาขีณาสพเหล่านั้นอยู่ ท่านก็ 
กำหนดได้ว่าเป็นดวงจิตที่หลุดพ้นแล้ว ไม่มีอุปธิ ด้วยใจของท่าน 
ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายจึงได้พากันห้อมล้อมพระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าโคดม ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระคุณธรรม ทุกอย่าง ทรงเป็นจอม 
ปราชญ์ เสด็จถึงส่งแห่งทุกข์ ทรงเต็มเปียมด้วยพระอาการเป็นอันมาก. 

คราวหนึ่ง ท่านพระวังคีสเถระกล่าวคาถาสรรเสริฌพระผ้มีพระภาค ซึ่งกำลัง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 377 

ประทับอยู่ในท่ามกลางสงฆ์หมู , ใหญ่ เทวดาและนาคนับจำนวนพัน ที่ริมสระโบกขรณี 
ชื่อคัคครา ใกล้เมืองจำปา ๑ คาถา ความว่า 

ข้าแต่พระมหามุนีอังคีรส พระองค์ไพโรจน์ล่วงโลกนี้กับทั้งเทวโลกทั้ง 
หมดด้วยพระยศเหมือนกับพระจันทร์ และพระอาทิตย์ที่ปราศจากมลทิน 
สว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าอันปราศจากเมฆหมอก ฉะนั้น. 

คราวหนึ่ง ท่านพระวังคีสเถระพิจารณาดูข้อปฏิบัติที่ตนได้บรรลุแล้ว เมื่อจะประกาศ 
คุณของตน จึงกล่าวคาถาขึ้น ๑๐ คาถา ความว่า 

เมื่อก่อนข้าพระองค์มีผู้เคารพในเวลาไปบ้านโน้นเมืองนี้แต่เดี๋ยวนี้ข้า 
พระองค์ ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้ถึงส่งแห่งธรรมทั้งปวง พระองค์ผู้เป็น 
มหามุนี เสด็จถึงส่งแห่งทุกข์ได้ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ ข้าพระ 
องค์ได้พิงธรรมแล้ว เกิดความเลื่อมใส เกิดศรัทธา ข้าพระองค์ได้พิง 
พระดำรัสของพระองค์แล้ว จึงรู้แจ้งขันธ์ อายตนะ และธาตุแจ่มแจ้ง 
แล้วได้ออกบวชเป็นบรรพชิต พระตถาคตเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นมา 
เพื่อประโยชน์แก่สตรีและบุรุษ ผู้กระท่าตามคำสั่งสอนของพระองค์เป็น 
อันมากหนอ พระองค์ผู้เป็นมุนีได้ทรงบรรลุโพธิญาณ เพื่อประโยชน์ 
แก , ภิกษุและภิกษุณีซึ่งได้บรรลุสัมมัตตนิยามหนอ พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่า 
พันธ์ แห่งพระอาทิตย์ มีพระจักษุทรงแสดงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ เหตุ 
เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 
อันให้ถึงความสงบระงับทุกข์ เพื่อทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลาย 
อริยสัจธรรมเหล่านี้พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างไร ข้าพระองค์ก็เห็น 
อย่างนั้น มิได้เห็นผิดเพี้ยนไปอย่างอื่น ข้าพระองค์บรรลุประโยชน์ของ 
ตนแล้ว ท่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว การที่ข้าพระองค์ได้มา 
ในสำนักของพระองค์เป็นการมาดีของข้าพระองค์หนอ เพราะข้าพระองค์ 
ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐ ในบรรดาธรรมที่พระองค์ทรงจำแนกไว้ดีแล้ว 
ข้าพระองค์ได้บรรลถึงความสงสดแห่งอภิฌฌาแล้ว มีโสตธาตอันหมดจด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 378 

มีวิชชา ๓ ถึงความเป็นผู้มีอิ'ทธิฤทธาทางใจ เป็นผู้ฉลาดในการกำหนดรู้ 
จิตของผู้อื่น. 

ครั้งหนึ่ง ท่านพระวังคีสเถระนึกถึงพระนิโครธกัปปเถระ ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของตน 
มรณภาพแล้วว่า จาได้สำเร็จนิพพานหรือไม , จึงกราบทูลถามพระบรมศาสดาด้วยคาถา ๑๒ คาถา 
ความว่า 

ข้าพระองค์ขอทูลถามพระศาสดา ผู้มีพระปัญญาไม , ทราบว่า ภิกษุรูปใดมีใจ 
ไม , ถูกมานะทำให้เร่าร้อน เป็นผู้เรืองยศ ตัดความสงสัยในธรรมที่ตน 
เห็นมาได้แล้ว ได้มรณภาพลงที่อัคคาฬววิหาร ข้าแต่พระผู้มีพระภาค 
ภิกษุรูปนั้นเป็นพราหมณ์มาแต่กำเนิด มีนามตามที่พระองค์ทรงประทาน 
ตั้งให้ว่า พระนิโครธกัปปเถระ ผู้มุ่งแต่ทางเครื่องหลุดพ้น ปรารภความ 
เพียร เห็นธรรมอันมั่นคง กำลังถวายบังคมพระองค์อยู่ ข้าแต่พระองค์ 
ผู้ศากยะทรงมีพระจักษุรอบคอบ แม้ข้าพระองค์ทั้งหมดปรารถนาจะทราบ 
พระสาวกองค์นั้น โสตของข้าพระองค์ทั้งหลาย เตรียมพร้อมที่จะฟ้ง 
พระดำรัสตอบ พระองค์มิใช่หรือที่เป็นพระศาสดา ซึ่งจะหาศาสดาอื่น 
เทียมเท่ามิได้ของพระเถระรูปนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญากว้างขวาง 
ขอพระองค์ ทรงตัดความเคลือบแคลงสงสัยของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด 
และขอได้โปรดตรัสบอกพระนิโครธกัปปเถระผู้ปรินิพพานไปแล้ว แก่ข้า 
พระองค์ด้วย พระองค์ทรงทราบมาแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุรอบ 
คอบ ขอพระองค์โปรดตรัสบอก ในท่ามกลางแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย 
เถิด เหมือนห้าวสักกเทวราชผู้มีพระเนตรตั้งพัน ตรัสบอกแก , เทวดาทั้ง 
หลาย ฉะนั้น คันธชาติชนิดใดชนิดหนึ่งในโลกนี้ที่เป็นทางก่อให้เกิด 
ความหลงลืม เป็นฝ่ายแห่งความไม , รู้ เป็นมูลฐานแห่งความเคลือบแคลง 
สงสัย คันธชาติเหล่านั้นมิได้มีมาถึง พระตถาคตเจ้าผู้มีพระจักษุมีพระ 
คุณยิ่งกว่านรชนทั้งหลายนี้เลย ก็ล้าพระผู้มีพระภาคจะเป็นบุรุษชนิดที่ 
ทรงถือเอาแต่เพียงพระกำเนิดมาเท่านั้นไซร้ ก็จะไม่พึงทรงประหาณกิเลส 
ทั้งหลายได้ คล้ายกับลมที่ลำเพยพัดมาครั้งเดียว ไม , อาจทำลายกลุ่มเมฆ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 379 

หมอกที่หนาได้ ฉะนั้น โลกทั้งปวงที่มืดอยู่แล้ว ก็จะยิ่ง 1 ซํ้ามืดหนักลง 
ถึงจะมีสว่างมาบ้าง ก็ไม่สุกใสได้ นักปราชญ์ทั้งหลายเป็นผู้กระทำแสง 
สว่างให้เกิดขึ้น ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปรีชา เหตุนั้น ข้าพระองค์จึงขอเข้า 
ถึงพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์เข้าใจว่าทรงทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นได้เอง 
เช่นนั้นเป็นแม่นมั่น ผู้เห็นแจ้ง ทรงรอบรู้สรรพธรรมตามความเป็นจริง 
ได้ขอเชิญพระองค์โปรดทรงประกาศพระนิโครธกัปปเถระ ผู้อุป้ชฌายะ 
ของข้าพระองค์ที่ปรินิพพานไปแล้ว ให้ปรากฏในบริษัทด้วยเถิด พระผู้มี 
พระภาค เมื่อทรงเปล่งพระดำรัส ก็ทรงเปล่งด้วยพระกระแสเสียงกังวาน 
ที่เกิดแต่พระนาสิก ซึ่งนับเข้าในมหาบุรุษลักษณะด้วยประการหนึ่ง อัน 
พระบุญญาธิการตบแต่งมาดี ทั้งเปล่งได้อย่างรวดเร็วและแผ่วเบาเป็น 
ระเบียบ เหมือนกับพระยาหงส์ทองที่กลับมาจากท่องเที่ยวหาเหยื่อ พบ 
ราวไพรใกล้สระนั้า ก็ชูคอป้องปีกทั้งสองขึ้นส่งเสียงร้องอยู่ค่อยๆ ด้วย 
จะงอยปากอันแดง ฉะนั้น ข้าพระองค์ทั้งหมดตั้งใจตรงกำลังจะพิง 
พระดำรัสของพระองค์อยู่ ข้าพระองค์จักเผยการเกิด และการตายที่ 
ข้าพระองค์ละมาได้หมดสิ้นแล้ว จักแสดงบาปธรรมทั้งหมดที่เป็นเครื่อง 
กำจัด เพราะผู้กระทำตามความพอใจของตน ๓ จำพวกมีปุถุชนเป็นต้น 
ไม , อาจเพื่อจะรู้ธรรมที่ตนปรารถนาหรือแสดงได้ ส่วนผู้กระทำความ 
ไตร่ตรองพิจารณาตามเหตุผลของตถาคตเจ้าทั้งหลาย สามารถจะรู้ธรรม 
ที่ตนปรารถนาทั้งแสดงได้ พระดำรัสของพระองค์นี้เป็นไวยากรณ์อัน 
สมบูรณ์ พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วด้วยพระปัญญาที่ตรงๆ โดยไม่มีการ 
เสียดสีใครเลย การถวายบังคมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย อันข้าพระองค์ 
ถวายบังคมดีแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาไม , ทราม พระองค์ทรง 
ทราบแล้วจะทรงหลงลืมไปก็หามิได้ ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระวิริยะอันไมตา 
ทราม พระองค์ตรัสรู้อริยธรรมอันประเสริฐกว่าโลกิยธรรมมาแล้ว ก็ 
ทรงทราบพระเญยยธรรมทุกอย่างได้อย่างไม่ผิดพลาด ข้าพระองค์หวัง 
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพระดำรัสของพระองค์เหมือนกับคนที่มีร่างอันชุ่มเหงื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 380 

คราวหน้าร้อน ปรารถนานาเย็น ฉะนั้น ขอพระองค์ทรงยังฝน คือ 
พระธรรมเทศนาที่ซัาพระองค์เคยฟิงมาแล้วให้ตกลงเถิด พระเจ้าข้า ท่าน 
นิโครธกัปปะได้ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์ของ 
ท่านนั้นเป็นประโยชน์ไม่เปล่าแลหรือ ท่านนิพพานด้วยอนุปาทิเสส 
นิพพานแล้ว ท่านเป็นพระเสขะยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่ หรือว่าท่านเป็น 
พระอเสขะผู้หลุดพ้นแล้ว ข้าพระองค์ขอฟ้งพระดำรัสที่ข้าพระองค์มุ่ง 
หวังนั้น พระเจ้าข้า. 

เมื่อพระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์จึงตรัสพระคาถา ๑ พระคาถา ความว่า 
พระนิโครธกัปปะได้ตัดขาด ซึ่งความทะยานอยากในนามและรูปนั้ กับ 
ทั้งกระแสแห่งตัณหาอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานมาช้านานแล้ว ข้ามพ้น 
ชาติและมรณะได้หมดสิ้นแล้ว พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐสุดด้วยพระ 
จักษุทั้ง ๕ ได้ตรัสพระดำรัสเพียงเท่านี้. 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบอย่างนี้แล้ว ท่านพระวังคีสเถระ ก็ชื่นชมยินดีพระพุทธ 
ภาษิตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กราบทูลด้วยอวสานคาถา ๓ คาถา ความว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระถุาษีเยี่ยมกว่าถุาษีทั้งหลาย ข้าพระองค์นี้ได้ฟ้ง 
พระดำรัสของพระองค์แล้วก็เลื่อมใส ทราบว่าคำถามที่ข้าพระองค์ทูลถาม 
แล้ว ไม , ไร้ประโยชน์ พระองค์ไม , หลอกลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์ 
เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า มีปกติกล่าวอย่างใด ทำอย่างนั้น ได้ตัด 
ข่ายคือตัณหาอันกว้างขวาง มั่นคง ของพระยามัจจุราชผู้เจ้าเล่ห์มาก ได้ 
เด็ดขาด ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ท่านพระนิโครธกัปปเถระกัปปายนโคตร 
ได้เห็นมูลเหตุแห่งอุปาทาน ข้ามบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยากไปได้แล้ว 
หนอ ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่าบรรดาสรรพสัตว์ ข้าพระองค์ขอนมัสการ 
ท่านพระนิโครธกัปปเถระผู้เป็นวิสุทธิเทพ ล่วงเสียซึ่งเทพดา อนุชาต 
บุตรของพระองค์ มีความเพียรมาก เป็นผู้ประเสริฐ ทั้งเป็นโอรสของ 
พระองค์ผู้ประเสริฐ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 381 

ได้ทราบว่า ท่านพระวังคีสเถระได้ภาษิตคาถาทั้งหมดนี้ด้วยประการ 
ฉะนีแล. 

จบ มหานิบาต 


ในมหานิบาตนี้ปรากฏว่าพระวังคีสเถระผู้มีเชาว์เฉียบแหลมองค์เดียว 
ไม่มีรูปอื่น ได้ภาษิตคาถาไว้ ๗๑ คาถา พระเถระ ๒๖๔ รูป ผู้พระ 
พุทธบุตร ไม่มีอาสวะ บรรลุนิพพานอันเป็นแดนเกษมแล้ว พากัน 
บันลือสิงหนาทประกาศคาถาไว้รวม ๑๓๖๐ คาถาแล้ว ก็พากันนิพพานไป 
เหมือนกองไฟที่สิ้นเชื้อแล้วดับไป ฉะนี้แล. 

จบ เถรคาถา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 382 

เถรีคาถา เอกกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต 
๑. เถรีคาถา 

สุภาษิตสอนการนุ่งห่ม 

[๔๐๒] ได้ยินว่าภิกษุณีเถรีรูปหนึ่งผู้ไม่ปรากฏชื่อ ได้ภาษิตคาถาไว้อย่างนี้ว่า 
ดูกรพระเถรี ท่านจงทำไตรจีวรด้วยท่อนผ้า แล้วนุ่งห่มให้สบายเถิด 
เพราะว่าราคะของท่านสงบระงับแล้ว ดุจนี้าผักดองอันแห้งในหม้อ 
ฉะนั้น. 

๒. มุตตาเถรีคาถา 
พระพุทธโอวาทสอนนางมุตตาเถรี 

[๔๐๓] ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาค ทรงกล่าวสอนนางมุตตาสิกขมานาเนืองๆ ด้วยพระคาถา 
นี้อย่างนี้ว่า 

ดูกรนางมุตตา เธอจงเปลื้องจิตจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งหลาย ดุจ 
พระจันทร์ถูกราหูจับแล้วพ้นจากเครื่องเศร้าหมอง ฉะนั้น เธอมีจิตหลุด 
พ้นแล้ว จงไม่มีหนี้บริโภคก้อนข้าวเถิด. 

๓. ปุฌณาเถรีคาถา 
พระพุทธโอวาทสอนนางปุณณาเถรี 

[๔๐๔] ดูกรนางปุณณา เธอจงบริบูรณ์ด้วยธรรมทั้งหลาย เหมือนพระจันทร์ 
ในวันเพ็ญ ฉะนั้น เธอจงท่าลายกองแห่งความมืดด้วยปัญญาอันบริบูรณ์ 
เถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 383 
๔. ดิสสาเถรี 

พระพุทธโอวาทสอนนางดิสสาเถรี 

[๔๐๕] ดูกรนางดิสสา เธอจงศึกษาในไตรสิกขา กิเลสเครื่องประกอบทั้งหลาย 
อย่าครอบงำเธอเลย เธอจงเป็นผู้ไม่เกาะเกี่ยวด้วยโยคะทั้งปวง ไม , มี 
อาสวะ เที่ยวไปในโลกเถิด. 

๕. อัญญตราดิสสาเถรีคาถา 
พระพุทธโอวาทสอนนางดิสสาเถรี 

[๔๐๖] ดูกรนางดิสสา เธอจงประกอบด้วยธรรมทั้งหลาย ขณะอย่าได้ก้าวล่วง 
เธอไปเสีย เพราะว่าชนทั้งหลายผู้มีขณะอันก้าวล่วงแล้ว ย่อมพากันไป 
ยัดเขียดในนรกเศร้าโศกอยู่. 

๖. ธีราเถรีคาถา 

พระพุทธโอวาทสอนนางธีราเถรี 

[๔๐๗] ดูกรนางธีรา เธอจงถูกต้องนิโรธอันเป็นที่สงบระงับสัญญาเป็นสุข เธอ 
จงทำนิพพานอันยอดเยี่ยมปลอดโปร่งจากโยคะให้สำเร็จเถิด. 

๗. อัญญตราธีราเถรีคาถา 
พระพุทธโอวาทสอนนางธีราเถรี 

[๔๐๘] นางธีราภิกษุณีผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้ว ด้วยธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่อง 
ทรง เธอจงชนะมารพร้อมด้วยพาหนะแล้วทรงไว้ซึ่งกายอันมีในที่สุดเถิด. 

๘. มิตตาเถรีคาถา 
พระพุทธโอวาทสอนนางมิตตาเถรี 

[๔๐๙] ดูกรนางมิตตา เธอบวชแล้วด้วยศรัทธา จงเป็นผู้ยินดีแล้วในกัลยาณมิตร 
จงอบรมกุศลทั้งหลายให้เจริญ เพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจาก 
โยคะ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 384 

๙. ภัทราเถรีคาถา 

พระพุทธโอวาทสอนนางภัทราเถรี 

[๔๑๐] ดูกรนางภัทรา เธอบวชแล้วด้วยศรัทธา จงเป็นผู้ยินดีแล้วในธรรมอัน 
เจริญ จงอบรมกุศลทั้งหลายให้เจริญ เพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ 
อย่างยอดเยี่ยม. 

๑๐. อุปสมาเถรีคาถา 
พระพุทธโอวาทสอนนางอุปสมาเถรี 

[๔๑๑] ดูกรนางอุปสมา เธอจงข้ามโอฆะอันเป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยาก เธอ 
จงชนะมารพร้อมด้วยพาหนะ ทรงไว้ซึ่งกายอันมีในที่สุด. 

๑๑. มุตตาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงความหลุดพ้น 

[๔๑๒] เราผู้ชื่อว่ามุตตาเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยดี ด้วยการหลุดพ้นจากความค่อม 
๓ อย่าง คือ ค่อมเพราะครก ๑ ค่อมเพราะสาก ๑ ค่อมเพราะสามี ๑ 
และเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากความเกิดและความตาย ถอนตัณหาเครื่อง 
นำไปสู่ภพขึ้นได้แล้ว. 

๑๒. ธรรมทินนาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงการบรรลุนิพพาน 

[๔๑๓] เราเป็นผู้มีฉันทะอันเกิดแล้ว มีที่สุดอันมิใช่วิสัย เป็นผู้ถูกต้องแล้วซึ่ง 
นิพพานด้วยใจ และไม่มีจิตปฏิพัทธ์ในกามทั้งหลาย บัณฑิตย่อมเรียกว่า 
มีกระแสในเบื้องต้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 385 

๑๓. วิสาขาเถรีคาถา 
สุภาษิตชวนประพฤติธรรม 

[๔๑๔] ท่านทั้งหลาย จงท่าตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่บุคคลท่าแล้วไม , 

เดือดร้อนในภายหลัง ขอท่านทั้งหลายรีบล้างเท้าทั้งสองแล้วนั่ง ณ ที่ 
ควรเถิด. 

๑๔. สุมนาเถรีคาถา 
สุภาษิตสอนการพิจารณาธาตุ 

[๔๑๕] ท่านจงพิจารณาเห็นธาตุ ทั้งหลายโดยความเป็นทุกข์แล้ว อย่าเข้าถึง 
ความเกิดอีกเลย ท่านคลายความพอใจในภพแล้ว จักเป็นผู้สงบระงับ 
เที่ยวไป. 


๑๕. อุตตราเถรีคาถา 
สุภาษิตสอนการสังวร 

[๔๑๖] เราเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยกาย วาจา และใจ ถอนตัณหาขึ้นพร้อมทั้งราก 
แล้ว เป็นผู้มีความเย็นใจดับสนิทแล้ว. 


๑๖. สุมนวุฐฒปัพพชิตาเถรีคาถา 
สุภาษิตสอนการนุ่งห่ม 

[๔๑๗] ดูกรนางสุมนาผู้เจริญ ท่านจงท่าไตรจีวรด้วยท่อนผ้า นุ่งห่มแล้วนอนให้ 
สบายเถิด เพราะราคะของท่านสงบระงับแล้ว ท่านเป็นผู้มีความเย็นใจ 
ดับสนิทแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 386 

๑๗. ธรรมาเถรีคาถา 
สุภาษิตสอนการพิจารณากาย 

[๔๑๘] เราเป็นคนทุพพลภาพ มีกายอันสั่นเทา ถือไม้เท้าเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต 
ได้ล้มลงที่แผ่นดินตรงนั้นเอง ที่นั้นจิตของเราหลุดพ้นแล้ว เพราะ 
พิจารณาเห็นโทษในกาย. 

๑๘. สังฆาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงผลการออกบวช 

[๔๑๙] เราละเรือนและละบุตร ทั้งสัตว์ของเลี้ยงอันเป็นที่รักออกบวชแล้ว ละ 
ราคะ โทสะ และคลายอวิชชาแล้ว ถอนตัณหาพร้อมทั้งราก เป็นผู้ 
สงบระงับดับแล้ว. 

จบ เอกกนิบาต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 387 

เถรีคาถา ทุกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต 
๑. นันทาเถรีคาถา 
พระพุทธโอวาทสอนนางนันทาเถรี 

[๔๒๐] ได้ทราบว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนนางทันทาสิกขมานาเนืองๆ ด้วยพระ 
คาถาเหล่านี้อย่างนี้ว่า 

ดูกรนางทันทา เธอจงพิจารณาอัตภาพอันกระลูก ๓๐๐ ท่อนยกขึ้นแล้ว 
อันกระสับกระส่าย ไม่สะอาด เป็นของเ!เอยเน่า จงอบรมจิตให้ตั้งมั่น 
มีอารมณ์เดียว ด้วยอสุภภาวนา อนึ่ง เธอจงอบรมจิตให้หานิมิตมิได้ 
และบรรเทาซึ่งอนุสัย คือมานะ เพราะการละมานะเสียได้ แต่นั้นจัก 
เป็นผู้สงบเที่ยวไป. 

๒. ชันตาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงผลการเจริญโพชฌงค์ 

[๔๒๑] โพชฌงค์ ๗ ประการนี้อันเป็นหนทางแห่งการบรรลุนิพพาน เราเจริญ 
แล้วทั้งหมด ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว พระผู้มีพระภาค 
พระองค์นั้นเราเห็นแล้ว เพราะฉะนั้น อัตภาพร่างกายของเรานี้มีในที่สุด 
ชาติสงสารสิ้นแล้ว บัดนี้ การเกิดอีกไม่มี. 

๓. อัญญตราเถรีภิกขุนีคาถา 
สุภาษิตแสดงการมีความสุข 

[๔๒๒] เราพ้นแล้วพ้นแล้วด้วยดี เป็นผู้พ้นดีแล้วจากสาก จากสามี ผู้หา 
ความละอายมิได้ ซึ่งเราไม , ชอบใจ จากการท่าร่มของสามีที่เราไม , ชอบใจ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 388 

จากหม้อข้าว จากความขัดสน เราได้ตัดราคะ และโทสะขาดแล้ว เรา 
เข้าไปอาศัยโคนไม้ เพ่งฌานอยู่โดยความสุขว่า สุขหนอ. 

๔. ดัฑฒกาสีเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงการปฏิบัติตามคำสอน 

[๔๒๓] กาสีชนบทมีประมาณเท่าใด ส่วนของเราได้มีแล้วประมาณเท่านั้น 
ชาวนิคมกำหนดราคา แคว้นกาสึไว้แล้ว ตั้งราคาเราไว้ครึ่งราคาแคว้นกาสึ 
ภายหลังเราเบื่อหน่ายในรูป เบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัด ไม่พึงแล่นไปสู่ 
ชาติสงสารอีกบ่อยๆ วิชชา ๓ เราทำให้แจ้งแล้ว กำสั่งสอนของ 
พระพุทธเจ้าเราก็ทำเสร็จแล้ว. 

๕. จิตตาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงถึงพลังจิต 

[๔๒๔] เราเป็นผู้มีร่างกายผอม ทุพพลภาพหนักเพราะความไข้ ถือไม้เท้าไปใน 
ที่ไหนๆ ก็จริง ถึงอย่างนั้น เรายังขึ้นภูเขาได้ วางผ้าสังฆาฏิ และควํ่า 
บาตร แล้วนั่งบนภูเขา ทำลายกองแห่งความมืด ข่มตนไว้. 

๖. เมตติกาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงถึงพลังจิต 

[๔๒๕] เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งทุกข์ มีกำลังน้อย ผ่านพ้นความเป็นสาวไปแล้ว 
ถือไม้เท้าไปในที่ไหนๆ ก็จริง ถึงอย่างนั้น เรายังขึ้นภูเขาได้ วางผ้า 
สังฆาฏิและควํ่าบาตร แล้วนั่งบนภูเขา ทีนั้นชิตของเราหลุดพ้นแล้ว 
วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้ว กำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้ว. 

๗. มิตตาเถรีคาถา 

สุภาษิตประกาศไม่ปรารถนาเทพนิกาย 
[๔๒๖] เราปรารถนาเทพนิกายชั้นจาตุมมหาราช จึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ๘ คํ่า แห่งปักษ์ และ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 389 

ตลอดปาฏิหาริยปักข์ วันนี้เรามีการบริโภคภัตตาหารครั้งเดียว มีศีรษะ 
โล้น ห่มผ้าสังฆาฏิบวชแล้ว เรากำจัดความกระวนกระวาย ในหฤทัย 
เสียได้ไม่ปรารถนาเทพนิกายอีก. 

๘. อภยมาตาเถรีคาถา 
สุภาษิตสอนให้พิจารณากายของตน 

[๔๒๗] ข้าแต่แม่ ท่านจงพิจารณากายอันนี้อันไม่สะอาดเธื่ เอย เน่า มีกลิ่นเหม็น 
เบื้องต้นตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไป เบื้องตํ่าตั้งแต่ปลายผมลงมา เราได้ 
พิจารณา อยู่ อย่างนี้ถอนราคะทั้งปวงได้แล้ว ตัดความเร่าร้อนขาดแล้ว 
เป็นผู้มี , ใจเย็น ดับสนิทแล้ว. 

๙. อภยเถรีคาถา 
สุภาษิตสอนมิให้ติดกาย 

[๔๒๘] ดูกรพระอภยเถรี ปุถุชนทั้งหลายเป็นผู้ข้องอยู่ในกายใด กายนั้นเป็น 
ของไม่เที่ยง เพราะมีอันแตกไปเป็นสภาพ เรามีสติรู้สึกตัวอยู่ว่า เรา 
อันทุกข์มากมายถูกต้องแล้ว ชักละทิ้งร่างกายนี้ไว้ เราผู้ยินดีแล้วใน 
ความไม่ประมาท บรรลุความสิ้นตัณหาแล้ว ได้ทำกำสั่งสอนของพระ 
พุทธเจ้าเสร็จแล้ว. 

๑๐. สามาเถรีคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการอยู่ในโอวาท 

[๔๒๙] เรามีปกติไม่ยังใจให้อยู่ในอำนาจ จึงไม , ได้ความสงบใจ ต้องออกไปจาก 
วิหาร ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง จำเดิมแต่เราได้รับโอวาทในสำนักพระอานนทเถระ 
เป็นวันที่ ๘ ตัณหาอันเราถอนขึ้นแล้ว เราเป็นผู้อันทุกข์เป็นอันมาก 
ถูกต้องแล้ว ยินดีแล้วในความไม่ประมาท บรรลุความสิ้นตัณหาแล้ว 
ได้ทำกำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว. 

จบ ทุกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 390 
เถรีคาถา ติกนึบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในติกนึบาต 
๑. ยัญญตรสามาเถรีคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการระลึกถึงคำสอน 

[๔๓๐]ตั้งแต่เราบวชแล้วตลอดเวลา๒๕ปีเราไม , รู้สึกว่าได้ความสงบจิตใน 
กาลไหนๆ เลย เรามีปกติไม่ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจ จึงไม , ได้ความ 
สงบใจ เราระลึกถึงคำสอนแห่งพระชินเจ้าแล้ว ยังความสังเวชให้เกิด 
ขึ้น เราผู้ยันทุกข์เป็นยันมากถูกต้องแล้ว ยินดีในความไม่ประมาท บรรลุ 
ความสิ้นตัณหาแล้ว ได้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว ตั้งแต่ 
เราทำตัณหาให้เหือดแห้งไปแล้ว วันนี้เป็นวันที่ ๗. 

๒. อุตตมาเถรีคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการพึงธรรม 

[๔๓๑] เรามีปกติไม , ยังจิตให้อยู่ในอำนาจ จึงไม , ได้ความสงบจิต ออกไปจาก 
วิหารสี่ห้าครั้ง เราเข้าไปหาพระภิกษุณีผู้มีวาจายันเราพึงเชื่อถือได้ พระ 
ภิกษุณีนั้นได้แสดงธรรม คือ ขันธ์ อายตนะ และธาตุ แก่เรา เราพึง 
ธรรมของท่านแล้ว ปฏิบัติตามโอวาทที่ท่านพรํ่าสอน เป็นผู้เอิบอิ่ม 
ด้วยสุขยันเกิดจากปีติ นั่งอยู่โดยบัลลังก์อันเดียวตลอด ๗ วัน เราทำ 
ลายกองแห่งความมืดแล้ว จึงเหยียดเท้าออกในวันที่ ๘. 

๓. ยัญญตราอุตตมาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงผลการเจริญโพชฌงก์ ๗ 

[๔๓๒] โพชฌงก์ ๗ ประการนี้เป็นหนทางแห่งการบรรลุนิพพาน เราเจริญ 
แล้วทั้งหมด ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว เรามีปกติได้สุญญตสมา 
บัดึและอนิมิตตสมาบัติตามปรารถนา เราเป็นธิดาผู้เกิดแต่พระอุระ 
ของพระพุทธเจ้า ยินดีแล้วในนิพพานทุกเมื่อ กามทั้งปวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 391 

ทั้งเป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์เราก็ตัดขาดแล้ว ชาติสงสารสิ้นแล้ว 
บัดนี้ภพใหม่มิได้มี. 

๔. ทันถิกาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงการเอาอย่างที่ดี 

[๔๓๓] เราออกจากที่พักในกลางวันบนภูเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นช้างลงสู่แม่นี้า 
แล้วขึ้นจากแม่นี้านั้น ที่ส่งแม่นั้าขันทรภาคา นายหัตถาจารย์ถือขอแล้ว 
ให้สัญญาว่า จงเหยียดเท้าออก ช้างเหยียดเท้าออกแล้ว นายหัตถาจารย์ 
จึงขึ้นช้างนั้น เราเห็นช้างนั้นผู้ไม่เคยได้รับการแก ครั้นนายหัตถาจารย์ 
‘ฟิกแล้ว เป็นสัตว์ตกอยู่ในอำนาจของมนุษย์ทั้งหลาย ภายหลังแต่การเห็น 
ช้างนั้นแล้ว เราจึงไปสู่ป่า ยังจิตให้เป็นสมาธิ เพราะกิริยานั้นเป็นเหตุ. 

๕. อุพพิริเถรีคาถา 
สุภาษิตประกาศตนถึงไตรสรณคมน์ 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 

[๔๓๔] ดูกรนางอุพพิริ ท่านควํ่าครวญอยู่ในป่าว่า "ลูกชีวาเอ๋ย" ดังนั้ท่าน 
จงรู้สึกตนก่อนเถิด บรรดาธิดาของท่านที่มีชื่อเหมือนกันว่าชีวา ถูกเผา 
อยู่ในป่าช้าใหญ่นั้ประมาณ ๘๔,๐00 คน ท่านจะเศร้าโศกถึงธิดาคนไหน? 

นางอุพพิริทูลว่า 

ลูกศรคือความโศก เป็นของเห็นได้ยาก เสียบอยู่แล้วในหทัย หม่อม 
ฉันถอนขึ้นได้แล้ว หม่อมฉันบรรเทาความเศร้าโศกถึงธิดาของหม่อมฉัน 
ผู้ถูกความโศกครอบงำได้แล้ว วันนี้ หม่อมฉันถอนลูกศรคือความโศก 
ขึ้นแล้ว. หมดความอยาก ดับรอบแล้ว เข้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้า 
ผู้เป็นนักปราชญ์ กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ 
๖. สุกกาเถรีคาถา 
สุภาษิตชวนดื่มธรรมรส 

[๔๓๕] พวกมนุษย์ในเมืองราชคถุห์เหล่านั้ทำอะไรกัน มัวดื่มนั้าผึ้ง ดีดนิ้ว 
มืออยู่ ไม , เข้าไปหาพระสุกกาเถรี ผู้แสดงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 392 

เล่า ส่วนชนเหล่าผู้มีปัญญา ย่อมดื่มธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
นั้น เป็นธรรมไมนากลับหลัง เป็นธรรมเครื่องท่าบุคคลผู้ฟ้งให้ชุ่มชื่น 
มีโอชะดุจบุคคลผู้เดินทางไกล ดื่มนั้าอันไหลมาจากซอกเขา ฉะนั้น 
พระสุกกาเถรีมีธรรมอันบริสุทธ ปราศจากราคะ มีจิตตั้งมั่น ชนะมาร 
พร้อมทั้งพาหนะ ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุด. 

๗. เสลาเถรีคาถา 
สุภาษิตโต้มาร 
มารกล่าวกะพระเสลาเถรีว่า 

[๔๓๖] นิพพานอันเป็นที่สลัดออกไม่มีในโลก ท่านจักทำประโยชน์อะไรไต้ 
ด้วยวิเวกเล่า จงบริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถิด ท่านอย่าได้เป็น 
ผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลย. 

พระเสลาเถรีกล่าวว่า 

กามทั้งหลายมีอุปมาดังหอกและหลาว ครอบงำขันธ์ทั้งหลายไว้ ท่านกล่าว 
ถึงความยินดีในกามชนิดใด เดี๋ยวนี้ความยินดีในกามชนิดนั้นของเรา 
ไม่มีแล้ว เรากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงแล้ว ท่าลายกองแห่ง 
ความมืดได้แล้ว ดูกรมารผู้ชื่วช้า ท่านจง เอ ย่างนี้ตัวท่านเป็นผู้อันเรา 
กำจัดแล้ว 

๘. โสมาเถรีคาถา 
สุภาษิตโต้มาร 

มารกล่าวว่า 

[๔๓๗] ฐานะอันประเสริฐกล่าวคือ อรหัต อันถุาษีทั้งหลายพึงบรรลุ บุคคล 
เหล่าอื่นให้สำเร็จได้โดยยาก ท่านเป็นหญิงมีปัญญาเพียง ๒ องคุลีเท่านั้น 
ไม , สามารถจะบรรลุฐานะอันประเสริฐนั้นได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 393 
พระโสมาเถรีกล่าวว่า 

เมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้ว เมื่อญาณเป็นไปอยู่ และเมื่อเราเห็นแจ้งธรรมโดย 
ชอบ ความเป็นหญิงจะพึงทำอะไรเราได้ เรากำจัดความเพลิดเพลินใน 
สิ่งทั้งปวงได้แล้ว ทำลายกองแห่งความมืดแล้ว ดูกรมารผู้มีบาป ท่าน 
จงรู้อย่างนี้ท่านเป็นผู้อันเรากำจัดเสียแล้ว. 

จบ ติกนึบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 394 


เถรีคาถา จตุกกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในจตุกกนิบาต 
ภัททกาปิลานืเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงเหตุออกบวช 

[๔๓๘] พระมหากัสสปะท่านเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า เป็นทายาทของพระ 
พุทธเจ้า เป็นผู้มี' จิต ตั้งมั่นดีแล้ว รู้ระลึกถึงชาติก่อนๆ ได้ ทั้งเห็น 
สวรรค์และอบาย อนึ่ง ท่านบรรลุอรหัต อันเป็นความสิ้นไปแห่งชาติ 
เป็นผู้เสร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่ง เป็นมุนี เป็นพราหมณ์ผู้มีวิชชา ๓ ด้วยวิชชา 
๓ เหล่านี้นางภัททกาปิลานีเป็นผู้มีวิชชา ๓ เหมือนพระมหากัสสปะ เป็น 
ผู้ละมัจจุชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้ว ย่อมทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุด 
เราทั้งสองบวชแล้วเพราะเห็นโทษในโลก เราทั้งสองนั้นเป็นผู้มีอาสวะ 
สิ้นแล้ว มีอินทรีย์อันแกแล้ว เป็นผู้มีความเย็นใจ ดับสนิทแล้ว. 


จบ จตุกกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 395 

เถรีคาถา ปัญจกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในปัญจกนิบาต 
๑. อัญญตราภิกษุณีเถรีคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการฟ้งธรรม 

[๔๓๙]ตั้งแต่เราบวชมาตลอด ๒๕ปี ยังไม่ประสบความสงบจิตแม้ชั่วเวลา 
ลัดนิ้วมือหนึ่งเลย เราไม , ได้ความสงบจิต มีชิตชุ่มแล้วด้วยกามราคะ 
ประคองแขนทั้งสองควํ่าครวญเดินเข้าไปสู่วิหาร เราได้เข้าไปหาพระ 
ภิกษุณีผู้ที่เราควรเชื่อถือ พระภิกษุณีนั้นได้แสดงธรรม คือขันธ์ อายตนะ 
และธาตุแก่เรา เราฟิงธรรมของภิกษุณีนั้นแล้ว เข้าไปนึ่ง ณ ที่ควรแห่ง 
หนึ่ง ย่อมรู้ระลึกชาติก่อนๆ ได้ ทิพยจักษุเราชำระให้หมดจดแล้ว 
เจโตปริยญาณและโสตธาตุเราชำระให้หมดจดแล้ว แม้ฤทธเราก็ทำให้ 
แจ้งแล้ว เราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะแล้ว ทำให้แจ้งอภิญญา ๖ 
แล้ว ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว. 

๒. วิมลปุรณคณิกาเถรีคาถา 
สุภาษิตชี้โทษความสวย 

[๔๔๐] เราเป็นผู้เมาแล้วด้วยผิวพรรณ รูปสมบัติ ความสวยงาม บริวารสมบัติ 
และความเป็นสาว มีจิตกระด้าง ดูหมิ่นหญิงอื่นๆ ประดับร่างกายงดงาม 
วิจิตร สำหรับลวงบุรุษผู้โง่เขลา ได้ยืนอยู่ที่ประตูบ้านหญิงแพศยา ดุจ 
นายพรานที่คอยดักเนื้อ ฉะนั้น เราได้แสดงเครื่องประดับต่างๆ และ 
อวัยวะที่ควรปกปิดเป็นอันมากให้ปรากฏแก่บุรุษ กระทำมายาหลายอย่าง 
ให้ชายเป็นอันมากยินดี วันนี้เรามีศีรษะโล้น ห่มผ้าสังฆาฏิเที่ยว 
บิณฑบาต แล้วมานึ่งที่โคนต้นไม้ เป็นผู้ได้ฌานอันไม่มีวิตก เราตัด 
เครื่องเกาะเกี่ยว ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ได้ทั้งหมด และ 
ทำอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไป เป็นผู้มีจิตใจเยือกเย็น ดับสนิทแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 396 

๓. สี หาเถรีคาถา 
สุภาษิตชี้โทษกามราคะ 

[๔๔๑] เมื่อก่อนเราเป็นผู้ถูกกามราคะเบียดเบียน มีจิตฟ้งซ่าน จึงทำจิตให้อยู่ 
ในอำนาจไม , ได้ เพราะไม่มนสิการโดยอุบายอันแยบคาย เป็นผู้อันกิเลส 
ทั้งหลายกลุ้มรุมแล้ว มีปกติเป็นไปตามความเข้าใจในกามคุณว่าเป็นสุข 
ตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตอันสัมปยุตด้วยราคะ จึงไม , ได้ความสงบแห่งจิต 
เราจึงเป็นผู้ผอมเหลือง มีผิวพรรณไม่ผ่องใสอยู่ตลอด ๗ ปี เราเป็นผู้ 
อันทุกข์ครอบงำแล้ว ไม , ได้ความสบายใจทั้งกลางวันกลางคืน เพราะ 
เหตุนั้น เราจึงลือเอาเชือกเข้าไปสู่ราวป่า ด้วยคิดว่า จะผูกคอตายเสียใน 
ที่นี้ดีกว่าที่จะกลับไปสู่ความเป็นคถุหัสถ์อีก พอเราทำบ่วงให้มื่นคง 
ผูกที่กิ่งไม้แล้ว สวมบ่วงที่คอ ในทันใดนั้น จิตของเราก็หลุดพ้นจาก 
อาสวะกิเลสทั้งหลาย. 

๔. นันทาเถรีคาถา 

สุภาษิตสอนตน 

[๔๔๒] ดูกรนางทันทา ท่านจงลูร่างกายอันกระสับกระส่าย ไม่สะอาด 
เ!เอยเน่า จงอบรบจิตให้ตั้งมื่นด้วยดี มีอารมณ์เป็นหนึ่งด้วยอสุภสัญญา 
ร่างกายนี้ฉันใด ร่างกายของท่านก็ฉันนั้น ร่างกายของท่านนั้นฉันใด 
ร่างกายนี้ก็ฉันนั้น ร่างกายเป็นของเ!เอยเน่า มีกลิ่นเหม็นฟ้งไป อัน 
พวกชนพาลปรารถนากันยิ่งนัก เมื่อท่านพิจารณาร่างกายนี้อย่างนี้ไม่ 
เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืน แทงตลอดแล้ว จักเห็นด้วยป้ญญาของ 
ตนได้ เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท ค้นคว้าอยู่โดยอุบายอันแยบคาย จึง 
เห็นกายนี้ทั้งภายในและภายนอกตามความเป็นจริง ทีนั้นเราจึงเบื่อหน่าย 
ในกายและคลายความกำหนัดในภายใน เป็นผู้ไม , ประมาท ไม่เกาะเกี่ยว 
ในสิ่งอะไร เป็นผู้สงบระงับดับสนิทแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - 
๕. นันทุตตราเถรีคาถา 
สุภาษิตชี้โทษการถือผิด 

[๔๔๓] เมื่อก่อนเราไหว้ไฟ พระจันทร์ พระอาทิตย์และเทวดา ไปสู่'ท่านา 
แล้วลงดำนา เราสมาทานวัตรเป็นอันมาก โกนศีรษะเสียครึ่งหนึ่ง นอน 
แผ่นดิน ไม , กินข้าวในกลางคืน แต่ยินดีในการประดับตบแต่ง บำรุง 
ร่างกายนี้ด้วยกายอาบนี้า และนวดฟ่นขัดสี เป็นผู้ถูกกามราคะครอบ 
แล้ว ต่อมาเราได้ศรัทธาในพระศาสนา ออกบวชเป็นบรรพชิต เรา 
พิจารณาเห็นกายตามความเป็นจริงแล้ว จึงถอนกามราคะเสียได้ ตัดภพ 
ความอยาก และความปรารถนาทั้งปวง ไม่เกาะเกี่ยวด้วยกิเลสเครื่อง 
ประกอบทุกอย่าง บรรลุถึงความสงบใจแล้ว. 

๖. มิตตกาลีเถรีคาถา 
สุภาษิตชี้โทษการติดลาภสักการะ 

[๔๔๔] เราออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา แต่เป็น เข วนขวายในลาภสัก 
การะ ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการมุ่งลาภ เป็นเหตุละประโยชน์อันเยี่ยม 
แล้ว ถือเอาประโยชน์อันเลว เราตกอยู่ในอำนาจของกิเลส ไม่ยินดี 
ประโยชน์ของความเป็นสมณะ เมื่อเรานึ่งในที่อยู่ ได้เกิดความสังเวช 
ว่า เราเป็นผู้เดินทางผิดเสียแล้ว จึงตกอยู่ในอำนาจของตัณหา ชีวิต 
ของเราเป็นของน้อย ถูกชราและพยาธิยํ่ายีอยู่เป็นนิตย์ กายนี้ย่อมทำลาย 
ไปก่อน เวลานี้เราไม , ควรประมาท เมื่อเราพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น 
และความเสื่อมไปของขันธ์ทั้งหลาย ตามความเป็นจริง จึงมีจิตหลุดพ้น 
จากภพ ๓ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้ว. 

๗. สกุลาเถรีคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการฟ้งธรรม 

[๔๔๕] เมื่อเรายังอยู่ในเรือน ได้ฟิงธรรมของภิกษุรูปหนึ่ง ได้เห็นนิพพาน 
อันเป็นธรรมปราศจากธุลี เป็นทางเครื่องถึงความสุข ไม , จุติต่อไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - 

เราจึงละบุตร ธิดา ทรัพย์ และธัญชาติ โกนผมออกบวชเป็นบรรพชิต 
เราศึกษาทางสงบใจอยู่ เจริญมรรคชั้นสูง จึงละราคะ โทสะ และ 
อาสวะทั้งหลายอันกล้าแข็งกว่าราคะโทสะนั้นได้ เราอุปสมบทเป็น 
ภิกษุณีแล้ว ระลึกถึงชาติก่อนได้ ชำระทิพยจักษุให้บริสุทธิหมดมลทิน 
อบรมแล้วด้วยดี เราเห็นสังขารทั้งหลาย โดยความเป็นอนัตตา เป็น 
ของเกิดแต่เหตุ มีอันทรุดโทรมไปเป็นสภาพ แล้วละอาสวะทั้งปวง 
เป็นผู้มีความเย็นใจ ดับสนิทแล้ว. 

๘. โสณาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงผลการฟิงธรรม 

[๔๔๖] ในรูปกายนี้เราคลอดบุตร ๑๐ คน ต่อมาเป็นคนชราทุพพลภาพ จึง 
เข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ภิกษุณีนั้นแสดงธรรม คือ ขันธ์ อายตนะ 
และธาตุแก่เรา เราฟ้งธรรมของภิกษุณีนั้นแล้ว โกนผมออกบวช เมื่อ 
เราศึกษาอยู่ ได้ชำระทิพยจักษุให้บริสุทธิแล้ว รู้ระลึกชาติก่อนๆ ได้ 
อนึ่ง เราเป็นผู้มีจิตตั้งมื่น มีอารมณ์เป็นหนึ่ง เจริญอนิมิตสมาธิเป็น 
ผู้มีวิ'โมกข์เกิดแล้ว ในลำดับแห่งมรรคอันเลิศ เป็นผู้ดับแล้วโดยหาเชื้อ 
มิได้ ขันธ์ ๕ ที่เรากำหนดรู้ มีรากขาดแล้วตั้งอยู่ สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คงมี 
อยู่ในกายที่ครํ่าคร่าเลวทราม บัดนี้ภพใหม่ไม่มี. 

๙. ภิททากุฌฑลาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงโทษการถือผิด 

[๔๔๗] เมื่อก่อนเราต้องถอนผม อมขี้ฟ้น บุ่งห่มผ้าผืนเดียวเที่ยวไป เรา 
สำคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่า มีโทษ และเห็นสิ่งที่มีโทษว่า ไม่มีโทษ 
ออกจากที่พักในกลางวัน ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลี มีพระภิกษุ 
สงฆ์ห้อมล้อม ที่ภูเขาคิชฌกูฏ จึงคุกเข่าลงถวายบังคมประนมอัญชลี 
เฉพาะพระพักตร์ พระองค์ตรัสว่า มาเถิดนางภัททา เท่านั้นเราก็เป็น 
อันได้อุปสมบทแล้ว เราเป็นผู้ไม่มีหนี้สิน บริโภคก้อนข้าวของชาว 
แว่นแคว้น เที่ยวไปในแคว้นอังคะ มคธ วัชชี กาสีและโกศล ๕๐ ปี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 399 

อุบาสกผู้มีปัญญา ได้ถวายจีวรแก่เราผู้ชื่อว , าภัททา ผู้พ้นแล้วจากกิเลส 
เครื่องร้อยกองทั้งปวง ได้ประสบบุญเป็นอันมาก. 

๑๐. ปฏาจาราเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงผลการทำสมาธิ 

[๔๔๘] มาณพทั้งหลายไถนาด้วยไถ หว่านพืชลงบนแผ่นดิน หาทรัพย์เลี้ยง 
บุตรภรรยา เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดา 
ไม่เกียจคร้าน ไม่มีใจฟ้งซ่าน เหตุไรจึงจะไม่บรรลุนิพพาน เราล้างเท้า 
เห็นนํ้าล้างเท้าไหลมาแต่ที่ดอนสู่ที่ลุ่ม กระทำให้เป็นนิมิต แต่นั้นทำ 
จิตให้เป็นสมาธิ เหมือนท้าอาชาไนยที่ดี อันนายสารถี'ฟิกแล้ว'โดยง่าย 
ฉะนั้น ลำดับนั้น เราถือประทีปเข้าไปยังวิหารตรวจดูที่นอนแล้วขึ้น 
บนเตียง ลำดับนั้น เราจับเข็มหมุนไห้ลง พอไฟดับความหลุดพ้นแห่ง 
ใจได้มีแล้ว. 

๑๑. ดิงสมัตตาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดงผลการเชื่อฟิงคำสอน 

[๔๔๙] พระเถรีประมาณ ๓๐ รูปนี้ได้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักพระปฏาจารา 
เถรีอย่างนี้ว่า 

มาณพทั้งหลายถือเอาสากซ้อมข้าว แสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงบุตรภรรยา 
ท่านทั้งหลายจงทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่กระทำแล้วไม , เดือด 
ร้อนในภายหลัง ท่านทั้งหลายจงรีบล้างเท้าแล้วนั่ง ณ ที่ควรข้างหนึ่ง จง 
ประกอบความสงบใจ ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ภิกษุณีเหล่านั้น 
ได้ฟิงคำสั่งสอนของพระปฏาจาราเถรีนั้นแล้ว ล้างเท้าเข้าไปนั่ง ณ ที่ควร 
ข้างหนึ่ง ได้ประกอบความสงบใจ กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธ 
เจ้าในยามต้นแห่งราตรี พากันระลึกชาติก่อนได้ ในมัชฌิมยามได้ 
บรรลุทิพยจักษุ ในปัจฉิมยาม ได้ทำลายกองแห่งความมืด พระภิกษุณี 
เหล่านั้นพากันลุกขึ้นไปกราบเท้าพระปฏาจาราเถรี แล้วกล่าวว่า คำสั่ง 
สอนของท่าน พวกเราได้กระทำแล้ว เทวดาชั้นดาวดึงส์พากันห้อมล้อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 400 

พระอินทร์ผู้ชนะสงคราม ฉันใด พวกเราจักพากันล้อมท่านอยู่ ฉันนั้น 
เพราะพวกเราเป็นผู้ได้วิชชา ๓ เป็นผู้ไม่มีอาสวะ. 

๑๒. จันทาเถรีคาถา 
สุภาษิตแสดง ผล การเชื่อฟ้งคำสอน 

[๔๕๐] เมื่อก่อนเราเป็นคนเข็ญใจ เป็นหญิงหม้ายไม่มีบุตร ปราศจากญาติ 
และมิตร ไม , ได้ประสบความบริบูรณ์ด้วยอาหารและผ้านุ่งห่ม เราถือ 
ภาชนะสินและไม้เท้าเที่ยวไปขอทานตามสถุลน้อยใหญ่ ถูกความหนาว 
ร้อนเบียดเบียนอยู่ตลอด๗ปีต่อมาภายหลังเราได้พบพระปฏาจารา 
ภิกษุณี ผู้ได้ข้าวและนั้าเป็นปกติ จึงเข้าไปหาท่านแล้วขอบรรพชาอยู่ใน 
สำนักท่าน ท่านให้เราบวชด้วยความอนุเคราะห์ ต่อมาท่านกล่าวสอน 
เรา แนะนำเราให้ประกอบในปฏิปทาอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เราฟิง 
คำของท่านแล้ว ได้ทำตามท่านสอน โอวาทของท่านไม่เป็นโมฆะ เพราะ 
เราได้บรรลุวชชา ๓ เป็นผู้ไม่มีอาสวะ. 

จบ ปัญจกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 401 
เถรีคาถา ฉักกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในฉักกนิบาต 
๑. ปัญจสตาปฏาจาราเถรีคาถา 
สุภาษิตระงับโศก 

พระปฏาจาราเถรีแสดงธรรมด้วยคาถา ความว่า 

[๔๕๑] ท่านไม , รู้ทางของผู้ใดซึ่งมาแล้วหรือไปแล้ว แต่ท่านก็ยังร้องไห้ถึงคนนั้น 
ซึ่งมาแล้วจากไหนว่า บุตรของเราๆ ถึงท่านจะรู้จักทางของเขาผู้มาแล้ว 
หรือไปแล้วก็ไม่ควรเศร้าโศกถึงเขาเลย เพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็น 
ธรรมดา เมื่อเขามาจากปรโลก ใครๆ ไม , ได้อ้อนวอนเลย เขาก็มาแล้ว 
เมื่อเขาจะไปจากมนุษยโลก ใครๆ ก็ไม , ได้อนุญาตให้ไป เขามาจากไหน 
ก็ไม , รู้ พักอยู่ที่นี้๒-๓ วันแล้วไปก็ดี มาจากที่นี้สู่'ที่อื่น ไปจากที่นั้นสู่ 
ที่อื่นก็ดี เขาละไปแล้วจักท่องเที่ยวไปโดยรูปมนุษย์ มาอย่างไรก็ไป 
อย่างนั้น การรํ่าไห้ในการไปของสัตว์นั้นจะเป็นประโยชน์อะไร. 

พระภิกษุณี ๕๐๐ รูปกล่าวว่า 

ท่านได้ช่วยถอนขึ้นซึ่งลูกศร ที่บุคคลเห็นได้ยาก อันเสียบแทงอยู่ใน 
หทัยของเราแล้ว เมื่อเราลูกความโศกถึงบุตรครอบงำ ท่านได้บรรเทาเสีย 
แล้ววันนี้เรามีลูกศร อันถอนขึ้นแล้ว หมดความหิว ดับรอบแล้ว 
เขาขอถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชญ์ กับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ 
ว่าเป็นสรณะ. 

๒. วาสิฏฐีเถรีคาถา 
สุภาษิตดับความฟ้งซ่าน 

[๔๕๒] เราอึดอัดเพราะความโศกถึงบุตร มีจิตฟ้งซ่าน ไม่มีความรู้สึก เปลือย 
กายและสยายผมร้องไห้เที่ยวไปในที่ต่างๆ เราได้เที่ยวไปในถนน กอง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 402 

หยากเยื่อ ในป่าช้า ในตรอกใหญ่ และตรอกน้อย อดๆ อยากๆ 
ตลอด๓ปีภายหลังได้พบพระสุคตผู้ฟิกบุคคลที่ยังไม่ได้ฟิกตนตรัสรู้ 
ด้วยพระองค์เอง หาภัยมิได้ กำลังเสด็จไปสู่พระนครมิถิลา กลับได้สติ 
แล้วเช้าไปถวายบังคม พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่เรา ด้วยความ 
อนุเคราะห์ เราฟิงธรรมของพระองค์แล้ว ออกบวชเป็นบรรพชิต 
เพียรพยายามในคำสอนของพระองค์ได้ทำให้แจ้งซึ่งธรรมอันปลอดโปร่ง 
เราตัดความโศกทั้งปวงได้แล้ว ละความโศกอันมีอรหัตผลเป็นที่สุดได้ 
แล้ว เพราะเรากำหนดรู้ที่ตั้งและเหตุเกิดแห่งความโศกทั้งหลาย. 

๓. เขมาเถรีคาถา 
สุภาษิตโต้มาร 

มารกล่าวว่า 

[๔๕๓] ดูกรนางเขมา เธอกำลังเป็นสาว มีรูปงาม แม้เราก็ยังเป็นหนุ่มรุ , นๆ 
จงมารื่นรมย์ด้วยดนตรีเครื่อง ๕ ด้วยกันเถิด. 

พระเขมาเถรีกล่าวว่า 

เราอึดอัดระอาด้วยกายอันเข้อยเน่ากระสับกระส่าย มีความแตกพังไป 
เป็นธรรมดานี้อยู่ เราถอนกามตัณหาขึ้นได้แล้ว กามทั้งหลาย มีอุปมา 
ด้วยหอกและหลาว ครอบงำขันธ์ทั้งหลายไว้ บัดนี้ความยินดีในกามที่ 
ท่านพูดถึงไม่มีแก่เราแล้ว เรากำจัดความเพลิดเพลิน ในสิ่งทั้งปวงแล้ว 
ทำลายกองแห่งความมืดแล้ว ดูกรมารในบาป ท่านจงรู้อย่างนี้ดูกรมาร 
ตัวท่านเรากำจัดแล้ว คนพาลไม , รู้ตามความเป็นจริง พากันไหว้ดาว 
นักษัตร์ บูชาไฟอยู่ในป่า ย่อมสำคัญว่าเป็นความบริสุทขึ้ส่วนเราแล 
ไหว้แต่พระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษ จึงพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งปวง เป็น 
ผู้ท่าตามคำสิ่งสอนของพระศาสดา. 

๔. สุชาตาเถรีคาถา 
สุภาษิต ชี้ผลการพีงธรรม 

[๔๕๔] เมื่อเราเป็นฆราวาส ได้ตกแต่งร่างกาย นุ่งห่มผ้าอันงาม ทัดทรงดอกไม้ 
ลูบไล้ด้วยจุรฌจันทน์ ปกคลุมด้วยอาภรณ์ทั้งปวง ห้อมล้อมด้วยหมู , นาง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 403 

ทาสี ให้หมู , นางทาสีถือเอาข้าวนํ้า ของเคี้ยว ของบริโภคไม่น้อย 
ออกจากเรือนไปสู่อุทยาน รื่นรมย์ชมเชยเล่นอยู่ในสวนนั้นแล้ว มาสู่ 
เรือนของตน เข้าสู่'ทักขีวิหาร ในป่าธัญชนวันใกล้เมืองสาเกต ได้พบ 
พระพุทธเจ้าผู้เป็นแสงสว่างของโลกแล้ว เข้าไปถวายบังคม พระองค์ 
ผู้มีพระจักษุได้ทรงแสดงธรรมแก่เราด้วยความทรงอนุเคราะห์ และเรา 
ได้ฟ้งพระธรรมของพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้ว ได้ตรัส เข อง 
จริง ได้บรรลุอมตธรรมอันปราศจากธุลีในที่นั้นนั่นเอง เราได้รู้แจ้ง 
พระสัทธรรมแล้ว ได้บรรพชาในพระธรรมวินัย ได้บรรลุวิชชา ๓ แล้ว 
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เปล่าจากประโยชน์. 

๕. อโนปมาเถรีคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการฟิงธรรม 

[๔๕๕] เราเกิดแล้วในสกุลสูง อันมีเครื่องปลื้มใจมาก มีทรัพย์มากสมบูรณ์ด้วย 
ผิวพรรณสัณฐาน เป็นธิดาของเมฆีเศรษฐี เป็นผู้อันพระราชบุตรปรารถนา 
พวกเศรษฐีบุตรพากันมุ่งหวัง อิสรชนมีพระราชบุตรเป็นต้น พากันส่งทูต 
ไปขอกะบิดาของเราว่า ขอจงให้นางอโนปมาแก่เรา นางอโนปมาธิดา 
ของท่านนั้นมีนั้าหนักเท่าใด เราชักให้เงินและทองมีนั้าหนัก ๘ เท่าของ 
นั้าหนักนั้น เรานั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในโลกไม่มีผู้อื่น 
ยิ่งไปกว่า ได้ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์แล้ว เข้าไปนั่ง ณ ที่ 
ควรส่วนข้างหนึ่ง พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่เราด้วยความทรง 
อนุเคราะห์ เรานั่งอยู่ที่อาสนะนั้นบรรลุผลที่ ๓ ครั้นแล้ว ได้โกนผม 
ออกบวชในพระธรรมวินัย ตั้งแต่ตัณหาอันเราให้เหือดแห้งแล้ว ถึงวันนี้ 
เป็นวันที่ ๗. 

๖. มหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา 
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค์ 

[๔๕๖] ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้า ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวง หม่อมฉันขอ 
นอบน้อมแด่พระองค์ ซึ่งทรงช่วยปลดเปลื้องหม่อมฉัน และชนอื่นเป็นอัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 404 

มากให้พ้นจากทุกข์ หม่อมฉันกำหนดรู้ทุกข์ทั้งปวงแล้ว เผาตัณหาอัน 
เป็นเหตุแห่งทุกข์ให้เหือดแห้งแล้ว ได้เจริญมรรคอันประกอบด้วยองค์ 
๘ แล้ว ได้บรรลุนิโรธแล้ว ชนทั้งหลายเป็นมารดา เป็นบุตร เป็นธิดา 
เป็นพี่ชายน้องชาย เป็นปูย่าตายายกันในชาติก่อน หม่อมฉันไม , รู้ตาม 
ความเป็นจริง ไม่ประสบอริยสัจ ๔ จึงได้ท่องเที่ยวไปในภพน้อยใหญ่ 
ก็หม่อมฉันได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้ว อัตภาพนี้มี , ในที่สุด 
ชาติสงสารสิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มี ขอพระองค์ทรงทอดพระ 
เนตรพระสาวกทั้งหลายผู้ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวมีความบากบั่น 
บั่นคงเป็นนิตย์ มีความพร้อมเพรียงกัน การกระทำโลกุตตรธรรมให้ 
ประจักษ์แก , ตนอย่างนี้เป็นการถวายบังคมต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
พระนางเจ้ามหามายาเทวีได้ประสูติพระโคดมมา เพื่อประโยชน์แก่ชน 
เป็นอันมากหนอ เพราะพระองค์ได้บรรเทากองทุกข์ของชนทั้งหลาย 
ผู้อันพยาธิและมรณะทิ่มแทงแล้ว. 

๗. คุตตาเถรีคาถา 
พระพุทธโอวาทเตือนนางคุตตาเถรี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

[๔๕๗] ดูกรนางคุตตา การที่ท่านละบุตร หมู , ญาติและกองแห่งโภคะอันเป็นที่รัก 
แล้ว ออกบวชเพื่อประโยชน์แก , นิพพานใด ท่านจงพอกพูนนิพพานนั้น 
เนืองๆ เถิด ท่านอย่าตกอยู่ในอำนาจของจิต สัตว์ทั้งหลายผู้ไม , รู้แจ้ง 
ถูกชิตหลอกลวงแล้ว ยินดีในสิ่งอันเป็นวิสัยของมาร ย่อมพากัน 
ท่องเที่ยวไปสู่ชาติสงสารมิใช่น้อย ดูกรนางภิกษุณี ท่านจงละขาดซึ่ง 
สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องตํ่าเหล่านี้คือกามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ สัก 
กายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลพพตปรามาสอันเป็น'ข้อที่ห้า ๑ แล้วอย่ากลับ 
มาสู่กามภพอีก ท่านจงละเว้นราคะ มานะ อวิชชา อุทธัจจะ และตัด 
สังโยชน์ทั้งหลายแล้ว ชักท่าที่สุดแห่งทุกข์ได้ ท่านยังชาติสงสารให้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 405 

สิ้นไปแล้ว กำหนดรู้ภพใหม่ หมดความทะยานอยาก จักเป็นผู้สงบ 
ระงับ เที่ยวไปในปัจจุบัน. 

๘. ริชยาเถรีคาถา 
สุภาษิตชี้ผลการฟ้งธรรม 

[๔๕๘] เรายังจิตให้อยู่ในอำนาจไม , ได้ จึงไม , ได้ความสงบใจ ออกจากที่อยู่ไป 
ภายนอก ๔-๕ ครั้ง ภายหลังเข้าไปหาพระเขมาภิกษุณีไต่ถามโดยเคารพ 
ท่านได้แสดงธรรม คือ ธาตุ อายตนะ อริยสัจ ๔ อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ 
และอัฏชังคิกมรรค แก , เรา เพื่อการบรรลุประโยชน์อันสูงสุด เราได้ 
ฟ้งคำของท่านแล้ว กระทำตามคำพรํ่าสอน ในปฐมยามแห่งราตรีนั้น 
ก็ระลึกถึงชาติก่อนได้ ในมัชฌิมยามแห่งราตรี เราชำระทิพยจักษุให้ 
หมดจด ในปัจฉิมยามแห่งราตรี เราทำลายกองแห่งความมืดได้ ก็ใน 
กาลนั้น เรามีความสุขอันเกิดแต่ปีติแผ่ไปทั่วกายอยู่ ในวันที่ครบ ๗ 
เราทำลายกองแห่งความมืดได้แล้ว จึงเหยียดเท้าออก. 

จบ ฉักกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 406 
เถรีคาถา สัตตกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในสัตตกนิบาต 
๑. ยุตตราเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางยุตตราเถรี 

พระปฏาจาราเถรีกล่าวว่า 

[๔๕๙] มาณพทั้งหลายพากันถือสากซ้อมข้าวอยู่ ย่อมหาทรัพย์มาเลี้ยงดูบุตร 
ภรรยาฉันใด ท่านทั้งหลายก็ฉันนั้น จงบำเพ็ญเพียรในคำสั่งสอนของ 
พระพุทธเจ้า ที่เป็นเหตุให้ผู้ท่าไม่เดือดร้อนในภายหลัง ท่านทั้งหลาย 
จงรีบล้างเท้าแล้วนั่ง ณ ที่ควรข้างหนึ่ง จงเข้าไปตั้งจิตไว้ให้มีอารมณ์ 
เดียวตั้งมั่นด้วยดีแล้ว พิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปร 
ปรวน และโดยความเป็นของไม่ใช่ตน. 

พระยุตตราเถรีกล่าวว่า 

เราได้ฟิงคำพรํ่าสอนของพระปฏาจาราเถรีนั้นแล้ว ล้างเท้าเข้าไปนั่ง ณ 
ที่ควรแห่งหนึ่ง ในปฐมยามแห่งราตรี เราก็ระลึกชาติก่อนได้ ในมัชฌิม 
ยามแห่งราตรี ได้ชำระทิพยจักษุให้หมดจด ในปัจฉิมยามแห่งราตรี 
ได้ท่าลายกองแห่งความมืดได้แล้ว เราได้บรรลุวิชชา ๓ จึงลุกจากอาสนะ 
ในภายหลังเราได้ท่าตามคำพรํ่าสอนของท่านแล้ว ดิฉันเป็นผู้มี'วิชชา ๓ 
ไม่มีอาสวะ จักห้อมล้อมท่านอยู่ดุจเทวดาชาวดาวดึงส์ พากันห้อมล้อม 
ท้าวสักกะผู้ชนะสงครามมาแล้ว ฉะนั้น. 

๒. จาลาเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางจาลาเถรี 

พระจาลาเถรีกล่าว 

[๔๖๐] เราเป็นภิกษุณีผู้มีอินทรีย์อันเจริญแล้ว เข้าไปตั้งสติไว้มั่น ได้แทงตลอด 
สันตบทอันเป็นเครื่องเข้าไประงับสังขารเป็นสุข. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 407 
มารกล่าวว่า 

ท่านเป็นผู้มีศีรษะโล้น ปรากฏเหมือนสมณะ เจาะจงใครหนอ ท่านไม่ 
ชอบใจในลัทธิเดียรถีย์แล้ว ยังจักมาหลงประพฤติทางผิดนี้อยู่ทำไม. 

พระจาลาเถรีกล่าวว่า 

เดียรถีย์เหล่าใด ผู้มีลัทธิเป็นภายนอกจากศาสนานี้เป็นผู้เข้าไปอาศัย 
ทิฏฐิทั้งหลาย เดียรถีย์เหล่านั้นย่อมไม , รู้แจ้งธรรม ไม่เป็นผู้ฉลาดในธรรม 
ส่วนพระพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติในสกุลศากยะ ไม่มีผู้ , ใดเปรียบปาน พระ 
องค์ได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นอุบายล่วงเสียซึ่งทิฏฐิทั้งหลาย คือ ทุกข์ 
เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์และอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็น 
ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์แก่เรา เราได้ฟ้งคำสั่งสอนของพระองค์ 
แล้วยินดีอยู่ในพระศาสนา เราได้บรรลุวิชชา ๓ แล้ว คำสั่งสอนของ 
พระพุทธเจ้าได้ทำเสร็จแล้ว เรากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้ 
แล้ว ทำลายกองแห่งความมืดแล้ว ดูกรมารผู้ใจบาป ท่านจงรู้อย่างนี้เถิด 
ตัวท่านเราคำจัดได้แล้ว. 

๓. อุปจาลาเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางอุปจาลาเถรี 
พระอุปจาลาเถรีกล่าวว่า 

[๔๖๑] เราเป็นภิกษุณีผู้มีสติ มีจักษุ มีอินทรีย์อันอบรมแล้ว แทงตลอดสันตบท 
อันอุดมบุรุษเสพแล้ว. 

มารกล่าวว่า 

เหตุไฉนหนอท่านจึงไม , ชอบความเกิด เพราะธรรมดาผู้เกิดย่อมบริโภค 
กามทั้งหลาย เชิญท่านบริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถิด อย่าได้เป็น 
ผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลย 
พระอุปจาลาเถรีกล่าวว่า 

เพราะความตายย่อมมีแก , ผู้เกิด ไม , มีแก่ผู้ไม , เกิด การลูกตัดมือและเท้า 
การลูกฆ่าและลูกจองจำย่อมมีแก , ผู้เกิด ไม่มีแก , ผู้ไม่เกิด ผู้เกิดแล้วย่อม 
ได้ประสบทุกข์ ผู้ไม , เกิดย่อมไม , ประสบ พระสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 408 

สกุลศากยะ ไม่มีผู้ , ใดเปรียบปาน พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมอันเป็น 
อุบายล่วงเสียซึ่ง ทิฏฐิ ทั้งหลาย คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับ 
ทุกข์ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นทางดำเนินให้ถึงความ 
ดับทุกข์แก่เรา เราไต้ฟ้งคำสั่งสอนของพระองค์แล้ว ยินดี อยู่ ในพระ 
ศาสนา เราได้บรรลุวิชชา ๓ แล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว เราคำชัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้ว ทำลาย 
กองแห่งความมืดแล้ว ดูกรมารผู้ใจบาป ท่านจง เอ ย่างนี้เถิด ตัวท่าน 
เราคำชัดได้แล้ว. 

จบ สัตตกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 409 
เถรีคาถา อัฏฐกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในอัฏฐกนิบาต 
๑. สีสุปจาลาเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางสีสุปจาลาเถรี 
พระสีสุปจาลาเถรีกล่าวว่า 

[๔๖๒] เราเป็นภิกษุณีผู้สมบูรณ์ด้วยศีล สำรวมดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย ได้ 
บรรลุสันตบทอันชื่นใจ มีโอชารส. 

มารกล่าวว่า 

ท่านจงตั้งจิตปรารถนาเพื่อจะเกิดไว้ ในหมู , เทวดาชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา 
ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้นวสวัสดี ที่ท่านเคยอยู่มาแล้วในก่อนเถิด. 

พระสีสุปจาลาเถรีตอบว่า 

เทวดาชั้นดาวดึงส์ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นวสวัสดี 
พากันไปจากภพเข้าสู่ภพตลอดทุกๆ กาล ติดอยู่ในร่างกายของตน มี 
ปกติเดือดร้อนเพราะความเกิด และความตาย ไม , ล่วงพ้นร่างกายของ 
ตนไปได้ โลกทั้งปวงถูกไฟไหม้ลุกรุ่งโรจน์โชติช่วง โลกทั้งปวงหวั่น 
ไหวแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม อันเป็นธรรมไม , หวั่นไหว ใครๆ 
ก็ชั่งไม , ได้ เป็นธรรมอันปุถุชนเสพไม , ได้แก่เรา ใจของเรายินดีแล้วใน 
ธรรมนั้น เราได้ฟ้งคำสั่งสอนของพระองค์แล้ว ยินดีอยู่ในพระศาสนา 
วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้ว 
เรากำจัดความเพลิดเพลิน ในสิ่งทั้งปวงได้แล้ว ทำลายกองแห่งความมืด 
ได้แล้ว ดูกรมารผู้ใจบาป ท่านจงรู้อย่างนี้เถิด ตัวท่านเราก็คำจัดได้แล้ว. 

จบ อัฏฐกนึบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 410 

เถรีคาถา นวกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในนวกนิบาต 
วัฑฒมาตาเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางวัฑฒมาตาเถรี 

พระวัฑฒมาตาเถรี เมื่อจะกล่าวตักเตือนพระวัฑฒเถระ ได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ความว่า 
[๔๖๓] ดูกรท่านวัฑฒะผู้เปีนบุตร กิเลสดุจหมู , ไม้ในป่าอย่าได้มีแก่ท่านในโลก 
ในกาลไหนๆ เลย ท่านอย่าเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์รํ่าไปเลย ดูกรท่าน 
วัฑฒะ มุนีทั้งหลายเป็นผู้ไม , หวั่นไหว ตัดความสงสัยเสียได้ เป็นผู้มี 
ความเยือกเย็นถึงความ'ฟิกฝนแล้ว ไม่มีอาสวะ ย่อมอยู่เป็นสุข ดูกร 
ท่านวัฑฒะ ท่านพึงเพิ่มพูนมรรคอันถุาษีเหล่านั้นสั่งสมแล้ว เพื่อการ 
บรรลุทรรศนะ เพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์. 

พระวัฑฒเถระกล่าวว่า 

ข้าแต่มารดาผู้มีความแกล้วกล้า มารดาย่อมกล่าวเนื้อความนี้แก , ฉัน 
ฉันเข้าใจว่า ป่าคือความรักในฉันย่อมไม่มีแก่ท่าน. 

พระเถรีตอบว่า 

ดูกรท่านวัฑฒะ สังขารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสังขารเลวอุกกถุษฏ์ และ 
ปานกลาง ย่อมไม่มีแก่เราแม้แต่น้อย แม้ป่าเพียงเล็กน้อย ในสังขาร 
เหล่านั้นย่อมไม่มีแก , เรา เพราะอาสวะทั้งปวงของเราผู้ไม่ประมาทแล้ว 
เพ่งอยู่ สิ้นไปแล้ว วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธ 
เจ้าเราได้ทำเสร็จแล้ว. 

พระวัฑฒเถระกล่าวว่า 

มารดาของเรา แทงเราด้วยปฏักอันใหญ่หนอ มารดาของเราได้กล่าวคาถา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 411 

อันประกอบด้วยประโยชน์อย่างยิ่ง เหมือนคนที่อนุเคราะห์แก่กันฉะนั้น 
เราได้ฟ้งคำพรํ่าสอนของมารดาแล้ว เราได้ยังธรรมสังเวชให้เกิดขึ้น 
เมื่อบรรลุธรรมปลอดโปร่งจากโยคะ เราเป็นผู้อันมารดาตักเตือนแล้วมีใจ 
ส่งไปแล้วเพื่อความเพียร ไม่เกียจคร้านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน 
ได้บรรลุสันติอันสูงสุด. 

จบ นวกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 412 

เถรีคาถา เอกาทสกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกาทสกนิบาต 
กีสาโคตมีเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางกีสาโคตมีเถรี 

[๔๖๔] นักปราชญ์กล่าวสรรเสริญ ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรไว้เฉพาะในโลกว่า 
บุคคลผู้คบกัลยาณมิตร ถึงแม้จะเป็นพาลก็พึงเป็นบัณฑิตได้บ้าง ควร 
คบสัตบุรุษ เพราะปัญญาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้คบสัตบุรุษโดยแท้ คน 
ทุกคนมีกษัตริย์เป็นต้น เมื่อคบสัตบุรุษทั้งหลาย พึงพ้นจากทุกข์แม้ 
ทั้งปวงได้ และพึงรู้แจ้งอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ ๑ เหตุให้เกิดทุกข์ ๑ 
ความดับทุกข์ ๑ อัฏฐังคิกมรรค ๑ พระพุทธเจ้าผู้เป็นสารถีแกบุรุษผู้ 
ควร‘ฟิก ได้ตรัสไว้ว่า ความเป็นหญิง เป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ เพราะว่า 
การอยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีกันก็ดี การคลอดบุตรก็มี เป็นทุกข์ทั้งนั้น 
หญิงบางพวกคลอดบุตรครั้งแรก อดกลั้นทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะการคลอด 
บุตรไม , ไหวจึงตัดคอตนเองเสียก็มี พวกหญิงที่เจริญด้วยความสุขพากัน 
กินยาพิษก็มี เด็กตายในครรภ์ก็มี คนทั้งสองคือเด็กอยู่ในครรภ์และ 
มารดาผู้มีครรภ์ ย่อมได้รับความพินาศ เราเดินทางในเวลาจวนคลอด 
ได้เห็นสามีตายแล้ว ยังไม่บันถึงเรือนของตน ก็คลอดบุตรกลางทาง 
บุตรทั้งสองคนก็ตาย และสามีก็ตายในหนทาง มารดาบิดาและพี่ชาย 
ของเราผู้กำพร้า อัมเขาเผาอยู่บนเชิงตะกอนเดียวกัน เมื่อสิ้นสกุลแล้ว 
เป็นกำพร้า ท่านเสวยทุกข์ หาประมาณมิได้ ก็นาตาของท่านไหลออก 
แล้ว หลายพันชาติ เราเห็นท่านและเนื้อบุตรของท่าน อันสัตว์มีสุนัข 
เป็นต้นกัดกินแล้ว ที่กลางป่าช้า เรามีวงศ์สกลอันฉิบหายแล้ว เป็นผ้อัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 413 

ชนทั้งปวงติเตียน สามีตายแล้ว ได้บรรลุอมตธรรม อริยมรรคอัน 
ประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นที่ให้ถึงอมตธรรม เราได้เจริญแล้ว แม้นิพพาน 
เราก็ได้ทำให้แจ้งแล้ว เราได้เห็นแว่นธรรมแล้ว เราเป็นผู้มีลูกศรอันตัด 
แล้ว ปรงภาระลงแล้ว กิจที่ควรทำเราได้ทำเสร็จแล้ว พระกีสาโคตมี 
เถรีเป็นผู้มี'จิตหลุดพ้นดีแล้ว ได้กล่าวเนื้อความนี้ดังนี้แล. 

จบ เอกาทสกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 414 

เถรีคาถา ทวาทสกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิตในทวาทสกนิบาต 
อุบลวัณณาเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางอุบลวัณณาเถรี 

[๔๖๕] เราทั้งสอง คือ มารดาและธิดา เป็นหญิงร่วมสามีกัน ความสลดใจขนพอง 
สยองเกล้ากันไม , เคยมี ได้บังเกิดแก , เรา น่าติเตียนนัก กามทั้งหลายเป็น 
ของไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น มีหนามเป็นอันมาก เพราะเป็นที่ทำให้เรา 
ทั้งสอง คือ มารดาและธิดาร่วมสามีเดียวกันได้ เราเห็นโทษในกาม 
ทั้งหลาย เห็นการออกจากกามโดยความปลอดโปร่ง เราจึงออกบวชใน 
ธรรมวินัยในกรุงราชคถุห์ เราระลึกถึงชาติก่อนๆ ได้ทิพยจักษุเจโตปริย 
ญาณและโสตธาตุ เราชำระให้หมดจดแล้ว แม้ถุทธึ๋เราก็ทำให้แจ้งแล้ว 
ความสิ้นอาสวะเราบรรลุแล้ว อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอน 
ของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้ว ในเวลาที่พระพุทธเจ้าจะทรงกระทำ 
ยมกปาฏิหาริย์ เราได้เนรมิตรถอันเทียมด้วยม้า ๔ ตัวด้วยถุทธเข้าไป 
ถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจ้าผู้มีศิริ เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกแล้ว 
ได้ประดิษฐานอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

มารกล่าวว่า 

ท่านผู้เดียวเข้าไปอาศัยป่าไม้รัง อันมีดอกบานสะพรั่งตลอดยอด ยืนอยู่ 
ที่โคน ท่านไม่มีใครเป็นเพื่อนสอง ท่านไม , กลัวความพาลของนักเลง 
ทั้งหลายหรือ. 

พระอุบลวัณณาเถรีกล่าวว่า 

ถึงจะมีพวกนักเลงตั้งร้อยตั้งพันเช่นนี้มาห้อมล้อม แม้เพียงขนของเรา 
ก็ไม่พึงหวั่นไหวสั่นสะเทือน ดูกรมาร ท่านผู้เดียวชักทำอะไรเราได้เล่า 
เรานั้นจักหายไป ณ บัดนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปในท้องท่านก็ได้ จะยืนอยู่ใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 415 

ระหว่างคิ้วท่านก็ได้ ท่านจักไม , เห็นเรายืน อยู่ เราเป็นผู้ชำนาญในทางจิต 
อบรมอิทธิบาทดีแล้ว ได้กระท่าให้แจ้งอภิญญา ๖ คำสั่งสอนของพระ 
พุทธเจ้าเราได้ท่าเสร็จแล้ว กามทั้งหลายเปรียบดังหอกและหลาว เป็น 
ของครอบงำขันธ์ทั้งหลายไว้ บัดนี้ความยินดีในกามที่ท่านพูดถึงนั้น 
ไม่มีแก , เรา เรากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้ว ท่าลายกอง 
แห่งความมืดแล้ว ดูกรมาร ท่านจง เอ ย่างนี้เถิด ถึงตัวท่านเราก็กำจัด 
เสียแล้ว. 

จบ ทวาทสกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 416 

เถรีคาถา โสฬสกนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิตในโสฬสกนิบาต 
ปุณฌิกาเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางปุณฌิกาเถรี 
พระปุฌฌิกาเถรีกล่าวว่า 

[๔๖๖] เราเป็นหญิงตักนํ้า กลัวต่อภัย คืออาญาของนาย และถูกภัย คือ วาจา 
และโทสะของนายบีบคั้นแล้ว จึงลงตักนํ้าโนฤดูหนาวทุกเมื่อ ดูกร 
พราหมณ์ ท่านกลัวต่อใครเล่าจึงลงตักนํ้าทุกเมื่อ ท่านมีตัวอันสั่นเทา 
เสวยทุกข์ คือความหนาวอันร้ายกาจ. 

พราหมณ์กล่าวว่า 

ดูกรนางปุฌฌิกาผู้เจริญ ก็เมื่อท่านรู้อยู่ว่าเราผู้ท่าซึ่งกุศลกรรมอันห้ามซึ่ง 
บาปกรรม จะสอบถามเราทำไม ก็ผู้ใดเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มท่าบาป 
กรรมไว้ แม้ผู้นั้นก็ย่อมพ้นจากบาปกรรมได้ด้วยการอาบนา. 

พระปุณณิกาเถรีกล่าวว่า 

ก็ใครหนอบอกความนี้แก , ท่านผู้ไม , รู้ เขาก็ไม , รู้เหมือนกัน ก็เมื่อบุคคลจะ 
พ้นจากบาปกรรมได้เพราะการอาบนั้า กบ เต่า นาค จรเข้ และสัตว์ 
เหล่าอื่นที่เที่ยวไปในแม่นั้า ก็จักพากันไปสู่สวรรค์แน่นอน พวกคนฆ่า 
เนื้อทรายเลี้ยงชีวิต คนฆ่าสุกร พวกชาวประมง พวกพรานเนื้อ พวกโจร 
พวกนายเพชฌฆาต และคนที่มีกรรมอันเป็นบาปเหล่าอื่น แม้คนเหล่านั้น 
ก็พึงพ้นจากบาปกรรมเพราะการอาบนั้า ถ้าแม้'นั้าเหล่านี้พึงนำบาปที่ท่าน 
ท่าไว้แล้วในกาลก่อนไปได้ไซร้ แม้นั้าเหล , านื้ก็พึงนำบุญมาให้ท่านม้าง 
เพราะเหตุนั้น ท่านพึงเป็นผู้เหินห่างจากพระศาสนา ดูกรพราหมณ์ 
ท่านกลัวต่อบาปกรรมอันใด จึงลงอาบนั้าทุกเมื่อ ท่านอย่าได้ท่าบาปกรรม 
อันนั้นเลย ความหนาวอย่าได้เบียดเบียนผิวของท่าน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 417 
พราหมณ์กล่าวว่า 

ท่านนำข้าพเจ้าผู้เดินทางผิดไปสู่อริยมรรค ดูกรนางปุณณิกาผู้เจริญ 
ข้าพเจ้าขอถวายผ้าสาฏกสำหรับสรงนี้านี้แก , ท่าน. 

พระปุณฌิกาเถรีกล่าวว่า 

ผ้าสาฏกจงเป็นของท่านตามเดิมเถิด เราไม่ประสงค์ผ้าสาฏก ถ้าท่านกลัว 
ต่อทุกข์ ถ้าท่านเกลียดทุกข์ ท่านอย่าทำกรรมอันเป็นบาปทั้งในที่แจ้ง 
หรือในที่ลับ ก็ถ้าท่านจักทำหรือกำลังทำกรรมอันเป็นบาปไซร้ แม้ท่าน 
จะเหาะหนีไปในอากาศ ก็จักไม่พ้นทุกข์ได้เลย ถ้าท่านกลัวต่อทุกข์ 
ถ้าท่านไม่ชอบทุกข์ จงเข้าถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ 
ผู้คงที่เป็นสรณะ จงสมาทานศีลทั้งหลาย สรณคมน์และการสมาทานศีล 
ของท่าน ชักเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์. 

พราหมณ์กล่าวว่า 

เมื่อก่อนเราเป็นเผ่าพันธุแห่งพรหม วันนี้เราได้เป็นพราหมณ์จริงๆ เรา 
เป็นผู้มี'วิชชา ๓ สมบูรณ์ด้วยเวท มีความสวัสดี มีบาปอันล้างแล้ว. 

จบ โสฬสกนิบาต. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 418 
๑. เถรีคาถา ริสตินิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในวีสดึนิบาต 
อัมพปาลีเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางอัมพปาลีเถรี 

[๔๖๗] เมื่อก่อน ผมของเรามีสีดำ คล้ายกับสีปีกแมลงภู , มีปลายงอน เดี๋ยวนี้ 
กลายเป็นเช่นปอเพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำ 
แท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อนมวยผมของเรามีกลิ่นหอม ดุจอบ 
ด้วยดอกมะลิเป็นต้น เต็มด้วยดอกไท้ เดี๋ยวนี้มีกลิ่นเหมือนขนกระต่าย 
เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับ 
กลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน ผมของเรามีปลายอันงาม วิจิตรด้วยหวี 
และเครื่องปักผมเหมือนป่าไม้อันปลูกเป็นแถวงามสะพรั่ง เดี๋ยวนี้กลาย 
เป็นผมโกร๋นในที่นั้นๆ พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริง 
แท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน ผมของเราประดับด้วยมวยผม 
อันงดงาม ดังประดับด้วยทองคำอันละเอียด มีกลิ่นหอม เดี๋ยวนี้ล้าน 
ตลอดหัวเพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นดำจริง 
แท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อนคิ้วของเรางดงามคล้ายรอยเขียน 
อันนายช่างเขียนดีแล้ว เดี๋ยวนี้ กลายเป็นคิ้วคดเคี้ยวเหมือนเถาวัลย์ 
เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับ 
กลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อนนัยน์ตาของเราดำขลับ เหมือนนิลมณีรุ่งเรือง 
งาม เดี๋ยวนี้ถูกชราขจัดแล้วไม , งามเลย พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัส 
จริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อเวลาเรายังรุ่นสาว 
จมูกของเราโด่งงาม เหมือนเกลียวหรดาล เดี๋ยวนี้ กลับห่อเหี่ยวไป 
เหมือนจมหายเข้าไปในศีรษะเพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัส 
จริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อนใบหูของเรางดงาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 419 

เหมือนตุ้มหูที่ทำเสร็จเรียบร้อยดี เดี๋ยวนี้กลับหย่อนยานเหมือนเอา 
เถาวัลย์ห้อยไว้เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำ 
จริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน ฟ้นของเราขาวงามดี 
เหมือนสีดอกมะลิตูม เดี๋ยวนี้กลายเป็นฟินหักและมีสึเหลืองเพราะชรา 
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็น 
อย่างอื่น เมื่อก่อน เราพูดเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกดุเหว่า อันมี 
ปกติเที่ยวไปในไพรสณฑ์รํ่ารัองอยู่ในป่าใหญ่ฉะนั้น เดี๋ยวนี้คำพูด 
ของเราพลาดไปทุกๆ คำเพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง 
เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน คอของเรางดงาม 
กลมเกลี้ยงเหมือนสังข์ที่ขัดดีแล้ว เดี๋ยวนี้ย่นเพราะชรา พระดำรัสของ 
พระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน 
แขนทั้งสองของเรางดงามเปรียบดังกลอนเหล็กอันกลมฉะนั้น เดี๋ยวนี้ 
ลีบคดดุจฟิกแคฝอยเพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง 
เป็นดำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน มือทั้งสองของเรา 
ประดับด้วยแหวนทองคำงดงาม เดี๋ยวนี้เป็นเหมือนเหง้ามันเพราะชรา 
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็น 
อย่างอื่น เมื่อก่อน ถันทั้งคู่ของเราเต่งตั่งกลมกลึงชิดสนิทกัน และมี 
ปลายงอนขึ้นงดงาม เดี๋ยวนี้กลับหย่อนเหมือนผลนี้าเต้าเพราะชรา พระ 
ดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นดำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น 
เมื่อก่อน กายของเราเกลี้ยงเกลา งดงาม เหมือนแผ่นทองที่ขัดดีแล้ว 
เดี๋ยวนี้สะพรั่งไปด้วยเสันเอ็นอันละเอียดเพราะชรา พระดำรัสของพระ 
พุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นดำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน 
ขาอ่อนทั้งสองของเรางดงามเปรียบเหมือนงวงช้าง เดี๋ยวนี้เป็นปมเป็นปม 
เหมือนข้อไท้ไผ่เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำ 
จริงแท้ไม , กลับกลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อนแข้งทั้งสองของเรา ประดับ 
ด้วยกำไลทองคำอันเกลี้ยงเกลางดงาม เดี๋ยวนี้กลับเหี่ยวแห้งเหมือนต้นงา 
เพราะชรา พระดำรัสของพระพทธเจ้าผ้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับ- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 420 

กลายเป็นอย่างอื่น เมื่อก่อน เท้าทั้งสองของเรางดงามอุปมาเช่นกับ 
ปุยนุ่นเพราะความที่เท้าอ่อนนุ่ม เดี๋ยวนี้กลับแตกเป็นริ้วรอยงองุ้มดังเถา 
วัลย์เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่ 
กลับกลายเป็นอย่างอื่น ร่างกายของเรานี้เนื่องด้วยความหย่อน เป็นที่อยู่ 
แห่งทุกข์มาก เป็นสภาพตกไปจากเครื่องลูบไล้ เป็นดุจเรือนอันครํ่าคร่า 
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริง เป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็น 
อย่างอื่น. 

๒. โรหิณีเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางโรหิณีเถรี 
บิดาถามเราว่า 

[๔๖๘] ดูกรแม่'โหริณีผู้เจริญ เจ้าเห็นสมณะนี้ว่าเป็นสมณะ รู้สึกว่าเป็นสมณะ 
สรรเสริญสมณะทั้งหลาย เจ้าเห็นจักเป็นสมณะเป็นแน่แท้ เจ้าได้ถวาย 
ข้าวนี้าอันไพบูลย์แก่สมณะทั้งหลาย ดูกรแม่โรหิณี บัดนี้เราชักขอถาม 
เจ้า เพราะเหตุไร สมณะทังหลายจึงเป็นที่รักของเจ้า สมณะล้วนแต่ 
เป็นผู้ไม่ใคร่ต่อการงาน เกียจคร้าน อาศัยสิ่งของที่คนอื่นให้เลี้ยงชีวิต 
เป็นผู้มีความหวังอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้น แต่คนอื่นใคร่ต่ออาหาร 
อันอร่อยดี เพราะเหตุไร สมณะทั้งหลาย จึงเป็นที่รักของข้าพเจ้า? 

เราตอบท่านว่า 

ข้าแต่คุณพ่อ คุณพ่อถามดิฉันถึงคุณความดีของสมณะทั้งหลายมานาน 
แล้ว ดิฉันชักชี้แจงคุณความดี คือ ปัญญา ศีล และความบากบั่นของ 
สมณะเหล่านั้นให้ทราบ สมณะทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ต่อการงาน ไม่เกียจ 
คร้าน ท่าแต่การงานงานประเสริฐสุด ย่อมละราคะและโทสะได้ เพราะ 
เหตุนั้นสมณะทั้งหลายจึงเป็นที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายย่อมคำชัด 
รากเหง้าทั้ง ๓ ของบาป มีปกติท่าแต่กรรมอันสะอาด ละบาปกรรมทั้งปวง 
ได้แล้ว เพราะเหตุนั้น สมณะทั้งหลายจึงเป็นที่รักของดิฉัน กายกรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 421 

วจีกรรม และมโนกรรมของสมณะเหล่านั้น ล้วนแต่สะอาด เพราะเหตุ 
นั้น สมณะทั้งหลายจึงเป็นที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายล้วนแต่ปราศ 
จากมลทิน เหมือนสังข์ที่เขาขัดดีแล้ว เป็นผู้บริสุทธิ 0 ทั้งภายในและ 
ภายนอก บริบูรณ์ด้วยธรรมขาว เพราะเหตุนั้นสมณะทั้งหลายจึงเป็นที่รัก 
ของดิฉัน สมณะทั้งหลายเป็นพหูสูตทรงธรรม เป็นผู้ประเสริฐเลี้ยงชีวิต 
โดยชอบธรรม แสดงอรรถและธรรมให้ฟ้ง เพราะเหตุนั้น สมณะทั้งหลาย 
จึงเป็นที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายเป็นพหูสูตทรงธรรมเป็นผู้ประเสริฐ 
เลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรม มีจิตแน่วเป็นอารมณ์เดียว มีสติ เพราะเหตุนั้น 
สมณะทั้งหลายจึงเป็นที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายเป็นผู้ไปไกล มีสติ 
พูดพอประมาณ ไม่ฟ้ง'ซ่าน รู้ทั่วถึงที่สุดแห่งทุกข์ เพราะเหตุนั้นสมณะ 
ทั้งหลายจึงเป็นที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายหลีกไปจากบ้านใด ย่อมไม่ 
กังวลถึงสัตว์หรือสังขารอะไรในบ้านนั้น เป็นผู้ไม , มีความห่วงใยหลีกไป 
เพราะเหตุนั้น สมณะทั้งหลายจึงเป็นที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายย่อม 
ไม่เก็บสะสมข้าวไว้ในฉาง ไม่สะสมไว้ในหม้อ ไม่สะสมไว้ในกระเช้า 
เที่ยวแสวงหาแต่อาหารที่สำเร็จแล้ว เพราะเหตุนั้น สมณะทั้งหลายจึงเป็น 
ที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายท่านไม่รับเงินไม่รับทอง ไม่รับรูปิยะ 
เยียวยาอัตภาพด้วยอาหารอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพราะเหตุนั้น สมณะ 
ทั้งหลายจึงเป็นที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายออกบวชจากตระกูลต่างๆ 
กัน และจากชนบทต่างๆ กัน แต่ย่อมรักใคร่กันและกันดี เพราะเหตุนั้น 
สมณะทั้งหลายจึงเป็นที่รักของดิฉัน. 

บิดากล่าวกะเราต่อไปว่า 

ดูกรลูกโรหิณีผู้เจริญ เจ้าเกิดในตระกูลของเราเพื่อประโยชน์แก , เราหนอ 
เพราะเจ้าเป็นผู้มีศรัทธา และมีความเคารพอย่างแรงกล้าในพระพุทธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์ และเจ้าย่อมรู้จักพระสงฆ์ว่าเป็นเขตบุญอัน 
ยอดเยี่ยมของโลก ขอให้สมณะเหล่านั้นรับทักษิณาทานของเราบ้าง 
เพราะไทยธรรมที่เราตั้งไว้แล้วในสมณะเหล่านั้น ชักมีผลไพบูลย์แก , เรา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 422 
เรากล่าวกะบิดาอย่างนี้ว่า 

ถ้าคุณพ่อกลัวต่อทุกข์ ถ้าคุณพ่อเกลียดทุกข์ จงเข้าถึงพระพุทธเจ้ากับทั้ง 
พระธรรมและพระสงฆ์ผู้คงที่ว่าเป็นสมณะ จงสมาทานศีล ด้วยว่า 
สรณคมน์ และการสมาทานศีล ชักเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คุณพ่อ. 

บิดาได้กล่าวกะเราว่า 

พ่อจะเข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ผู้คงที่ว่าเป็นสรณะ 
และจะสมาทานศีล เพราะสรณคมน์และการสมาทานศีลนั้น ชักเป็นไป 
เพื่อประโยชน์แก่เรา เมื่อก่อนเราเป็นเผ่าพันธุแห่งพรหม แต่เดี๋ยวนี้เรา 
เป็นพราหมณ์แล้ว เราเป็นผู้มีวิชชา ๓ มีความสวัสดีถึงส่งแห่งเวท และ 
เป็นผู้ล้างบาปได้แล้ว. 

๓. จาปาเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางจาปาเถรี 
ท่านอุปกะกล่าวว่า 

[๔๖๙] เมื่อก่อนเราถือไม้เท้า เดี๋ยวนี้เราเป็นพรานเนื้อ เราไม , อาจออกจากเปือกตม 
อันร้ายกาจข้ามไปยังส่งโน้นด้วยความหวังได้ เมื่อก่อนนางจาปาดูหมิ่นเรา 
ว่า เป็นผู้มัวเมา ได้ปลอบบุตรเยาะเย้ยเรา เราจึงตัดเครื่องผูกของนาง 
จาปาแล้วออกบวช. 

เรากล่าวว่า 

ข้าแต่ท่านมหาวีระ ขอท่านจงอย่าโกรธเราเลย ข้าแต่ท่านมหามุนี ขอท่าน 
จงอย่าโกรธเราเลย เพราะว่าผู้ที่ลูกความโกรธครอบงำย่อมไม , มีความ 
บริสุทธิตบะจักมีมาแต่ไหน ก็เราจักหลีกไปสู่บ้านนาลา ใครในที่นี้ชักไป 
ยังบ้านนาลาบ้าง ชนทั้งหลายย่อมผูกสมณะ ผู้เลี้ยงชีพโดยชอบธรรม 
ไว้ด้วยมารยาหญิง ดูกรท่านกาฬะท่านจงกลับมาเถิด จงมาบริโภคกามสุข 
เหมือนในกาลก่อน เราและพวกญาติของเราทั้งหมดชักยอมอยู่ใต้อำนาจ 
ของท่าน. 

ท่านอุปกะกล่าวว่า 

ดูกรนางจาปา เจ้าพูดคำเช่นใด คำเช่นนั้นจะพึงเป็นถ้อยคำที่ดียิ่งแก่บุรุษ 
ผู้ที่รักเจ้า ยิ่งไปกว่าที่เจ้าพูดถึง ๔ เท่าทีเดียว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 423 
เรากล่าวว่า 

ดูกรท่านกาฬะ เพราะเหตุไร ท่านจึงละทิ้งเราผู้มีรูปงามผู้เป็นดุจต้นตัณหา 
มีดอกบานสะพรั่งตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นดังต้นการะเกดมีดอกอันบาน 
และเป็นดุจต้นแคฝอยภายในทวีป ผู้มีร่างกายรูปไล้ด้วยจุรณจันทน์แดง 
นุ่งห่มผ้าแคว้นกาสีมีค่าอันสูง เป็นผู้สมบูรณ์ไปเสียเล่า. 

ท่านอุปกะกล่าวว่า 

พรานนกปรารถนาตามเบียดเบียนนก ฉันใด เจ้าจักตามเบียดเบียนเราด้วย 
รูปร่างอันมีการตบแต่งต่างๆ ฉันนั้นหาได้ไม , . 

เรากล่าวว่า 

ดูกรท่านกาฬะ ก็ผล คือบุตรของเรานี้ท่านเป็นผู้ท่าให้เกิดขึ้นแล้ว ไฉน 
ท่านจึงมาละทิ้งเราซึ่งเป็นผู้มีบุตรไปเสียเล่า. 

ท่านอุปกะกล่าวว่า 

ท่านผู้มีปัญญาทิ้งหลาย ผู้เป็นมหาวีรบุรุษ ย่อมละบุตร ละญาติ ละทรัพย์ 
ตัดเครื่องผูกพันเสียแล้วออกบวช เหมือนช้างสลัดเครื่องผูกไป ฉะนั้น. 

เรากล่าวว่า 

บัดนี้เราพึงเอาท่อนไม้หรือมีดทุบหรือเฉือนบุตรของท่านนี้ให้จมลงใน 
แผ่นดิน ท่านชักไม่เศร้าโศกถึงบุตรหรือ? 

ท่านอุปกะกล่าวว่า 

ดูกรนางชั่วช้า ผู้มีบุตรอันทำแล้ว ล้าแม้เจ้าชักทิ้งบุตรให้สุนัขจิ้งจอก 
กินเป็นอาหาร เจ้าก็จักยังเราให้กลับคืนมาอีกไม , ได้. 

เรากล่าวว่า 

เอาเถอะท่านกาฬะผู้เจริญ บัดนี้ท่านจักไปไหน คือชักไปสู่บ้าน นิคม 
นคร ราชธานีไหน? 

ท่านอุปกะกล่าวว่า 

เมื่อก่อนเราเคยเป็นเจ้าหมู , เจ้าคณะ ไม่ใช่สมณะ แต่ถือตัวว่าเป็นสมณะ 
ได้เที่ยวไปตามบ้านทุกๆ บ้าน ทุกนคร ทุกราชธานีห้อยใหญ่ บัดนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 424 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์นี้ประทับอยู่ ณ ที่ , ใกล้แม่นาณรัญชรา 
ทรงแสดงธรรมแก , หมู , สัตว์เพื่อให้ละทุกข์ทั้งปวง เราได้ไป ณ สำนัก 
ของพระองค์ พระองค์ก็จักเป็นศาสดาของเรา. 

เรากล่าวว่า 

บัดนี้ขอท่านจงกราบทูลการกราบไหว้ของฉัน กะพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่ง 
ของสัตว์โลก ผู้ยอดเยี่ยม พึงทำประทักษิณ ๓ รอบ แล้วอุทิศส่วนบุญมา 
ให้ฉันบ้าง. 

ท่านอุปกะกล่าวว่า 

ดูกรนางจาปา ตามที่เจ้าพูดเราทำได้ บัดนี้เราชักกราบทูลการกราบไหว้ 
ของเจ้ากะพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่ง ของสัตว์โลก ผู้ยอดเยี่ยม และชักทำ 
ประทักษิณสิ้น ๓ รอบแล้วอุทิศส่วนบุญมาให้เจ้า. 

ก็ลำดับนั้น ท่านกาฬะได้หลีกไปถึงแม่นี้าเนรัญชรา ท่านได้พบพระสัม 
พุทธเจ้ากำลังทรงแสดงอมตบท คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ 
และอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทางดำเนินถึงความสงบทุกข์ ถวายบังคม 
พระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าแล้ว ทำประทักษิณ ๓ รอบ อุทิศส่วนบุญ 
ไปให้นางจาปาแล้วออกบวชในพระธรรมวินัย ได้บรรลุวิชชา ๓ ทำตาม 
คำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว. 

สุนทรีเถรีคาถา 

คาถาสุภาษิตของนางสุนทรีเถรี 

[๔๗๐] สุชาตพราหมณ์ผู้บิดา เมื่อจะถามถึงเหตุแห่งการบรรเทาความเศร้าโศก จึงกล่าว 
คาถาถามว่า 

ดูกรแม่สุนทรีผู้เจริญ เมื่อก่อนท่านเคี้ยวกินบุตรทั้งหลายที่ตายแล้วเป็น 
อันมาก ท่านเดือดร้อนอย่างยิ่งทั้งกลางวันและกลางคืน ดูกรนางพราหมณี 
ผู้เป็นเหล่ากอวาเสฏฐโคตร วันนี้ท่านได้เคี้ยวกินบุตรรวมทั้งหมด ๗ คน 
เพราะเหตุไรจึงไม่เดือดร้อนเล่า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 425 
พระสุนทรีเถรีกล่าวว่า 

ดูกรพราหมณ์ ในเวลาที่ล่วงมาแล้ว บุตรและหมู่ญาติของเราหลายร้อย 
อันเราและท่านได้กินแล้ว เรานั้นได้รู้นิพพานอันเป็นธรรมเครื่องสลัด 
ออกซึ่งชาติและมรณะ จึงไม่เศร้าโศก ไม , ร้องไห้ และไม่เดือดร้อน. 

พราหมณ์กล่าวว่า 

ดูกรนางวาสิฏฐี วาจาที่ท่านพูดนี้เป็นวาจาที่น่าอัศจรรย์หนอ ท่านรู้ธรรม 
ของใคร จึงกล่าววาจาเช่นนี้ได้? 

พระสุนทรีเถรีกล่าวว่า 

ดูกรพราหมณ์ พระส้มพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเมืองมิถิลา ทรงแสดงธรรม 
แก , หมู่สัตว์เพื่อให้ละทุกข์ทั้งปวง ดูกรพราหมณ์ เราพังธรรมอันหา 
อุปธิกิเลสมิได้ ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วเป็น 
ผู้มีสัทธรรมอันรู้แจ้งแล้ว ณ ที่นั้น จึงบรรเทาความเศร้าโศกถึงบุตร 
เสียได้. 

แม้เราก็จักไปสู่เมืองมิถิลาบ้าง ถึงอย่างไร พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ก็คงเปลื้องเราจากสรรพทุกข์ได้เป็นแน่ พราหมณ์ได้พบพระพุทธเจ้า 
ผู้หลุดพ้นแล้ว ไม่มีอุปธิกิเลส พระพุทธเจ้าเป็นมุนี ผู้ถึงส่งแ'ห , งทุกข์ 
ทรงแสดงธรรม คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์ และ 
อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ อันเป็นทางดำเนินถึงความดับ 
ทุกข์ พราหมณ์มีพระสัทธรรมอันรู้แจ้งแล้ว ณ สำนักพระพุทธเจ้านั้น 
พอใจการออกบวช พอบวชแล้วได้ ๓ ราตรี ก็ได้บรรลุวิชชา ๓ มานี่เถิด 
นายสารถี ไปเถิด เรามอบรถนี้ให้ท่าน ขอท่านจงบอกพราหมณีว่าเรา 
สบายดี แต่เดี๋ยวนี้พราหมณ์ได้บวชแล้วได้ ๓ ราตรี ก็ได้บรรลุวิชชา ๓ 
ลำดับนั้น นายสารถีได้พารถ และกหาปณะพันหนึ่งไปมอบให้นางพราหมณี 
และได้บอกนางพราหมณีว่า พราหมณ์สบายดีแต่เดี๋ยวนี้บวชเสียแล้ว 
พอบวชแล้วได้ ๓ ราตรี ก็บรรลุวิชชา ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 426 

นางพราหมณีกล่าวว่า 

ดูกรนายสารถี เราให้รถม้านี้กับกหาปณะพันหนึ่งและบาตรอันเต็มแล้ว 
แก่ท่าน เพราะได้ปังว่าพราหมณ์ได้บรรลุวิชชา ๓. 

เมื่อนางพราหมณีให้รางวัลอย่างนี้นายสารถีไม่รับ กลับกล่าวว่า 

ดูกรนางพราหมณี รถม้าและกหาปณะพันหนึ่ง ขอจงเป็นของท่านตามเดิม 
เถิด แม้ข้าพเจ้าก็จักออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้า ผู้มีพระปัญญา 
อันประเสริฐ. 

ก็เมื่อนายสารถีออกบวชแล้ว นางพราหมณีเรียกนางสุนทรีธิดาของตนมาแล้ว ได้กล่าว 
คาถาใจความว่า 

ลูกสุนทรี บิดาของเจ้าละช้าง โค ม้า แล้วมณี แก้วกุณฑล และ 
เครื่องอุปกรณ์แห่งเรือนเป็นอันมากนี้ออกบวชแล้ว เจ้าจงบริโภคโภคะ 
เหล่านี้เถิด เพราะว่าเจ้าเป็นทายาทในสกุลนี้. 

นางสุนทรีปังคำมารดาแล้ว เมื่อจะประกาศความตั้งใจในการออกบวชของตน จึงกล่าว 
คาถาความว่า 

บิดาของดิฉันลูกความเศร้าโศกถึงบุตรครอบงำจึงละช้าง โค ม้า 
แก้วมณี แล้วกุณฑล และเครื่องอุปกรณ์แห่งเรือนอันรื่นรมย์นี้แล้ว 
ออกบวช ดิฉันผู้ลูกความเศร้าโศกถึงพี่ชายครอบงำแล้ว ชักออกบวชบ้าง. 

ลำดับนั้น มารดาเมื่อจะชักนำนางสุนทรีในทางเนกขัมมะจึงได้กล่าวคาถาความว่า 
ลูกสุนทรี ขอความดำริในการออกบวชของเจ้าจงสำเร็จตามที่เจ้าปรารถนา 
เถิด เจ้าจงบริโภคก้อนข้าวอันต้องยืนรับ จงมีการเที่ยวแสวงหา จงเป็น 
ผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลจีวรและจงเป็นผู้ไม่มีอาสวะในโลกหน้า. 

นางสุนทรีกล่าวกับนางภิกษุณีผู้เป็นอุปัชฌายะว่า 

ข้าแต่แม่เจ้า ดิฉันศึกษาอยู่ ได้ชำระทิพยจักษุให้หมดจดแล้ว รู้ระลึกถึง 
ขันธ์ที่เคยอยู่มาแล้วก่อนๆ ได้ ข้าแต่แม่เจ้าผู้มีคุณอันดีงาม เป็นผู้งาม 
ในหมู , พระเถรี วิชชา ๓ ดิฉันได้บรรลุแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว เพราะอาศัยท่าน ข้าแต่ท่านแม่ ดิฉันปรารถนาจะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 427 

ไปยังนครสาวัตถี ขอท่านแม่จงอนุญาตให้ดิฉันไปเถิด ดิฉันจักบันลือ 
สีหนาทในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด. 

พระสุนทรีไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว เข้าไปยังพระวิหารได้เห็นพระศาสดาประทับนั่งอยู่ 
จึงกล่าวคาถาความว่า 

ดูกรแม่สุนทรี ท่านจงดูพระศาสดาผู้มีพระวรรณะดุจทองคำ มีพระ 
ฉวีวรรณเหลืองดังทองคำ ทรงแกคนที่ผู้อื่นแกไม , ได้ ผู้ตรัสรู้ด้วย 
พระองค์เอง ผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรนาง 
สุนทรีผู้หลุดพ้นแล้ว ไม่มีอุปธิกิเลส ปราศจากราคะ ผู้ไม , เกาะเกี่ยว 
ไม , มีอาสวะ เสร็จกิจแล้วมาเฝืาอยู่ ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า นางสุนทรี 
สาวิกาของพระองค์ ออกจากพระนครพาราณสีมาสู่สำนักของพระองค์ 
แล้ว ถวายบังคมพระยุคลบาทอยู่ พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ 
เป็นพระศาสดา ของหม่อมฉัน ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพราหมณ์ หม่อม 
ฉันเป็นธิดาผู้ซึ่งเกิดแต่พระอุระ แต่พระโอฐของพระ องค์ เป็นผู้ทำกิจ 
เสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ดูกรนางสุนทรีผู้เจริญ การที่เธอมานี้ชื่อว่าเป็นการมาดีแล้ว เธอมาแต่ 
ที่ ไกล ก็ เหมือนมาใกล้ เพราะว่า ผู้ที่มี อินทรีย์อัน แก แล้ว ปราศจากความ 
กำหนัด ไม่เกาะเกี่ยว ทำกิจเสร็จแล้ว ไม , มีอาสวะ ย่อมมาไหว้เท้า 
ของพระศาสดาอย่างนี้. 

๕. สุภาอัมมารธีตาเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางสุภาอัมมารธีตาเถรี 
[๔๗๑] เมื่อก่อนเรายังเป็นสาว นุ่งห่มผ้าสะอาด ได้ฟ้งธรรมในสำนักพระศาสดา 
การตรัสรู้อริยสัจจึงได้มีแก , เราผู้ไม , ประมาท เพราะเหตุนั้น เราจึงละความ 
ยินดีอันแรงกล้าในกามทั้งปวง เห็นภัยในกายของตน (อุปาทานขันธ์ ๕) 

จึงปรารถนานิพพานเครื่องออกจากกิเลส เราละหมีฌาติ ทาส กรรมกร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 428 

บ้าน ไร , นาเป็นอันมาก อันเป็นเครื่องรื่นเริงบันเทิงใจ และทรัพย์สมบัติ 
ไม่น้อย ออกบวช ก็การที่เราออกบวชในพระสัทธรรมอันพระสัมมา 
ส้มพุทธเจ้า ทรงประกาศดีแล้วด้วยศรัทธาอย่างนี้ จะกลับมาสู่กามทั้ง 
หลายอันเราตัดได้แล้วนั้น ไม , สมควรเลย เพราะเราปรารถนาความเป็น 
ผู้ไม่มีห่วงใย ผู้ใดละทองคำและเงินแล้ว ยังกลับมารับทองคำและเงิน 
นั้นอีก ไฉนผู้นั้นจะพึงเงยหน้า ในระหว่างบัณฑิตทั้งหลายได้เล่า เพราะ 
เงินหรือทองคำ ย่อมไม่มีเพื่อความสงบใจแบ้แก่บุคคลนั้น เงินและ 
ทองคำนั้น เป็นของไม่สมควรแก , สมณะ ไม่เป็นอริยทรัพย์ แท้จริง 
ทองคำและเงินนี้ เป็นเหตุให้เกิดความโลภ นำมาซึ่งความมัวเมา ให้ 
เกิดความลุ่มหลง เป็นเครื่องให้กำหนัดพัวพัน มีความระแวง มีความ 
คับแค้นเป็นอันมาก และไม , มีความยั่งยืนมั่นคง ก็คนทั้งหลายผู้ยินดี 
ในทรัพย์นั้น ชื่อว่าเป็นผู้ประมาท มีใจเศร้าหมอง ต่างผิดใจต่อกันและ 
กัน กระทำความบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกันเป็นอันมาก การฆ่ากัน 
การถูกจองจำ การถูกลงโทษมีการตัดมือและเท้าเป็นต้น ความเสื่อมเสีย 
ความเศร้าโศกรํ่าไร ความฉิบหายวอดวายเป็นอันมาก ย่อมปรากฏ แก , 

บุคคลผู้ติดเนื่องอยู่ในกามทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเป็นญาติของเรา แต่ 
เหตุไฉนจึงมาทำเป็นเหมือนศัตรู ชักชวนเราในกามทั้งหลายเล่า ท่าน 
ทั้งหลายจงรู้เถิดว่า เรามีปกติเห็นภัยในกามทั้งหลายบวชแล้ว อาสวะ 
ทั้งหลาย ย่อมไม่สิ้นไปเพราะเงินและทอง กามทั้งหลาย เป็นศัตรู 
เป็นผู้ฆ่า เป็นข้าศึก เป็นดุจลูกศรและเครื่องจองจำ ท่านทั้งหลายเป็น 
ญาติของเรา แต่เหตุไฉนจึงมาทำเป็นเหมือนศัตรูชักชวนเรา ในกามทั้ง 
หลายเล่า ท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่า เราบวชแล้ว มีศีรษะโล้น ครองผ้า 
สังฆาฏิ ก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นอันจักต้องยืนรับ การเที่ยวแสวงหา 
และผ้าบังสุกุล สมควรแก , เรา เพราะเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิต 
กามทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ อันท่านผู้แสวงหาคุณ 
อันยิ่งใหญ่มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นคายเสียแล้ว ท่านเหล่านั้นมีใจน้อมไป 
แล้วในสถานที่อันปลอดโปร่ง ได้บรรลุความสุขอันไม , หวั่นไหว เราอย่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 429 

ได้สมาคมด้วยกามทั้งหลาย อันไม่มีที่ต้านทานเลย เพราะกามทั้งหลาย 
เป็นเหมือนข้าศึก เป็นดุจเพชฌฆาต อุปมาด้วยกองไฟ เป็นทุกข์ 
กามนี้เป็นของไม , บริสุทธมีภัย เป็นไปกับด้วยความคับแค้น เป็น 
เสี้ยนหนาม เป็นเหตุให้กำหนัด ไม , เรียบร้อย มีกังวลมาก เป็นทาง 
แห่งความลุ่มหลงใหญ่ เป็นเหตุให้ขัดข้อง และเป็นของน่ากลัวพิลึก 
เปรียบด้วยหัวงูเห่า ปุถุชนผู้โง่เขลามืดมนเหล่าใด ย่อมเพลิดเพลินต่อ 
กามเหล่านั้น ปุถุชนเหล่านั้นเป็นอันมาก ข้องอยู่แล้วด้วยเครื่องซ้อง 
คือกาม ก็ไม , รู้สึกในโลก ย่อมไม , รู้จักความสิ้นสุดแห่งความเกิดและ 
ความตาย มนุษย์เป็นอันมากแลพากันดำเนินไปตามทางเป็นที่ไปสู่ทุคติ 
นำโรคมาให้แก่ตน ล้วนแต่มีกามเป็นเหตุให้เกิดข้าศึกศัตรู เดือดร้อน 
นำมาซึ่งความเศร้าหมอง เป็นเหยื่อในโลก เป็นเครื่องจองจำ เกี่ยว 
เนื่องด้วยความตาย กามทั้งหลายเป็นเหตุ ให้น้า ให้บ่นเพ้อ ให้จิต 
มัวเมา เป็นของอันมารดักไว้เพื่อความพินาศ ของหมู , สัตว์เร็วพลัน 
กามทั้งหลายมีโทษหาที่สุดไม , ได้ มีทุกข์มาก มีพิษมาก มีความพอใจ 
น้อย เป็นบ่อเกิดแห่งการรบราฆ , าฟินกัน เป็นเหตุให้ธรรมฝ่ายขาวเหือด 
แห้งไป เราละความพินาศอันมีกามเป็นเหตุเช่นนั้นแล้ว ชักไม่กลับมา 
บริโภคกามนั้นอีก เพราะว่าจำเติมแต่บวชแล้ว เรายินดีอย่างยิ่ง ใน 
นิพพานทุกเมื่อ เราหวังความเยือกเย็น จึงทำสงครามต่อกามทั้งหลาย 
เป็นผู้ไม่ประมาท ยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สี้นไปแห่งสังโยชน์ เราจะ 
เดินไปตามอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ อันเป็นทางไม่มี 
ความเศร้าโศก ปราศจากธุลี ปลอดโปร่ง เป็นทางตรง เป็นทางที่ท่าน 
ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงดำเนินข้ามห้วงนั้าใหญ่ไปแล้ว. 

พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงพระเถรีผู้บรรลุอรหัตในวันที่ ๘ แต่วันบวชแล้วนั่งเข้าฌาน 
อยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่ง แก่ภิกษุณีทั้งหลาย เมื่อจะทรงสรรเสริญจึงตรัสพระคาถา ๓ พระคาถา 
ความว่า 

ท่านทั้งหลายจงดูนางสุภา ผู้เป็นธิดาแห่งนายช่างทอง ผู้ตั้งอยู่ในธรรมนี้ 
เธอได้บรรลุธรรมอันไม , หวั่นไหวแล้ว เพ่งฌาน อยู่โคนต้นไม้ วันนี้เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 430 

วันที่ ๘ นางสุภาบวชแล้ว เป็นผู้มีศรัทธางามด้วยการบรรลุสัทธรรม 
เป็นผู้อันพระอุบลวรรณาเถรีแนะนำแล้ว บรรลุวิชชา ๓ เป็นผู้ละมัจจุมาร 
พระสุภาภิกษุณีเป็นไทยแก , ตัวเอง ไม่เป็นหนี้มีอินทรีย์อันอบรมดีแล้ว 
พรากจากเครื่องเกาะเกี่ยวทั้งปวง ทำกิจเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ ท้าวสักกะ 
ผู้ใหญ่กว่าเหล่าสัตว์พร้อมด้วยหมู่เทวดา พากันลงมาไหว้ พระสุภา 
กัมมารธีตาเถรีนั้นด้วยฤทธิ ๙ . 

จบวีสตินิบาต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 431 

เถรีคาถา ติงสนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในติงสนิบาต 
สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา 
คาถาสุภาษิตของนางสุภาชีวกัมพวนึกาเถรี 
[๔๗๒] นักเลงเจ้าชู้คนหนึ่ง ได้ยืนกั้นทางพระสุภาภิกษุณีผู้กำลังเดินไปสู่สวน 
อัมพวันอันเป็นสถานที่รื่นรมย์ ของหมอชีวกโกมารภัจ พระสุภาภิกษุณี 
ได้กล่าวกะนักเลงนั้นว่า ฉันทำผิดอะไรต่อท่านหรือ ท่านจึงมายืนขวาง 
ทางเราไว้ ดูกรอาวุโส บุรุษย่อมไม , ควรถูกต้องหญิงที่บวชแล้วเลย สิกขา 
อันใด อันพระสุคตทรงบัญญัติไว้แล้ว ในศาสนาที่น่าเคารพแห่งพระ 
ศาสดาของเรา เพราะเหตุไร ท่านจึงมายืนขวางเราผู้มีส่วนบริสุทธี้ด้วย 
สิกขาเหล่านั้น ไม , มีกิเลสเครื่องยั่วยวน ท่านเป็นผู้มีจิตขุ่นมัว มีธุลีคือ 
ราคะ เพราะเหตุไรจึงมายืนขวางเราผู้มีจิตไม่ขุ่นมัว ปราศจากธุลีคือราคะ 
ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน มีจิตหลุดพ้นแล้วจากเบญจขันธ์ทั้งปวง. 

เมื่อพระเถรีกล่าวเช่นนี้แล้ว นักเลงเจ้าชู้เมื่อจะประกาศความประสงค์ของตน จึงได้ 
กล่าวคาถาเหล่านี้ความว่า 

ท่านยังเป็นสาวทั้งรูปก็ไม่เลว การบรรพชา จักท่าประโยชน์อะไรให้ท่าน 
ท่านจงเปลื้องจีวร อันย้อมด้วยนั้าฝาดออกเสียเถิด เชิญท่านมารื่นรมย์ 
กันในป่าไม้อันมีดอกบานสะพรั่งเถิด และหมู , ไม้เหล่านี้อันลมพัดเอา 
ละอองเกษรหอมฟ้งไปโดยรอบ ฤดูนี้เริ่มฤดูฝน เป็นถุลูมีความสุข 
เชิญท่านมารื่นรมย์กันในป่าไม้มีดอกสะพรั่งเถิด ก็ต้นไม้ทั้งหลายมีดอก 
อันบานแล้ว ถูกลมโชยย่อมส่งกลิ่นฟ้งไปตามลม ล้าท่านชักอยู่ในป่า 
แต่ผู้เดียว ความยินดีในป่านั้นจักมีแก่ท่านอย่างไรเล่า ท่านไม่มีเพื่อน 
ปรารถนาจะไปสู่ป่าใหญ่ที่หมู , เนื้อร้ายอาศัย เกลื่อนกล่นด้วยช้างพลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 432 

และช้างพังผู้เมามัน เว้นแล้วจากชน น่ากลัว ท่านเป็นตุ๊กตาที่ช่างฉลาด 
ทำแล้วด้วยทองคำมีสีสุก และเหมือนนางอัปสรเที่ยวอยู่ในสวนจิตรัถ 
บัดนี้ท่านย่อมงาม ด้วยเครื่องนุ่งห่มแคว้นกาสี อันมีเนื้อละเอียดอ่อน 
ไม่มีผ้าอื่นเปรียบปาน ล้าเราทั้งสองได้อยู่ร่วมกัน ฉันพึงยอมอยู่ใน 
อำนาจของท่าน ดูกรท่านผู้มีดวงตาดังกินนรี ชีวิตของเราก็ยังไม่เป็นที่รัก 
ไปยิ่งกว่าท่าน ล้าท่านชักทำตามคำของเรา ท่านชักได้รับความสุข เชิญ 
ท่านมาอยู่ครองเรือนกับเราเถิด ท่านชักได้อยู่ในปราสาทอันไม่มีลมเช้า 
มีสาวใช้คอยทำการรับใช้ท่าน ท่านจงนุ่งห่มผ้าแคว้นกาสึมีเนื้อละเอียด 
จงตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และเครื่องลูบไล้ผิวพรรณ เราจะทำเครื่อง 
อาภรณ์ต่างๆ หลายชนิด ซึ่งล้วนด้วยทองคำ และแก้วมณี แก้วมุกดาให้ 
ขอเชิญท่านขึ้นสู่ที่นอนใหม่อันงามมีค่ามาก อันปูลาดด้วยผ้าขนสัตว์ 
และฟูกไม , มีธุลีเพราะซักฟอกดีแล้ว ประดับด้วยแก่นจันทน์ มีกลิ่น 
หอม ดอกบัวใด ผุดขึ้นพ้นนี้าอันอมนุษย์หวงแหนแล้ว ดอกบัวนั้น 
เป็นของอันใครๆ ไม่เคยใช้สอยเลย ฉันใด ท่านเป็นสาวพรหมจารีก็ 
ฉันนั้น เมื่ออวัยวะของตนอันใครไม , ได้ใช้สอยเลย ชักถึงความครํ่าคร่า 
ไปเสียเปล่าโดยหาประโยชน์มิได้. 

เมื่อนักเลงนั้นประกาศความประสงค์ของตนอย่างนี้แล้ว พระเถรีเมื่อจะประกาศความที่ 
สรีระเป็นสภาพเต็มด้วยซากศพต่างๆ จึงได้กล่าวตอบว่า 

ในร่างกาย ที่เต็มไปด้วยซากศพ อันชักทอดทั้งไว้ในป่าช้า มีอันแตก 
ทำลายไปเป็นธรรมดานี้อะไรเล่าที่ท่านเข้าใจว่าเป็นแก่นสาร ท่านเห็น 
สิ่งใดแล้ว มีความพอใจในสิ่งนั้น ขอจงบอกแก่เรา. 

นักเลงนั้นกล่าวว่า 

นัยน์ตาทั้งสองของท่านเหมือนนัยน์ตาลูกเนื้อ และเหมือนนัยน์ตานาง 
กินนรีที่เที่ยวไปภายในภูเขา ความรักของเราเกิดขึ้นอย่างแรงกล้า เพราะ 
เห็นดวงตาทั้งคู , ของท่าน กามคุณย่อมเจริญแก , เราโดยยิ่ง เพราะเห็นหน้า 
และนัยน์ตาของท่านซึ่งเปรียบปานดังดอกบัว ปราศจากมลทิน งามดัง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 433 

แผ่นทองคำ แน่ะน้องหญิงผู้มีนัยน์ตาบริสุทธทั้งยาวทั้งกว้าง แม้เราจัก 
ไปไกลสักเท่าไร ก็ชักไม่นึกถึงอะไรๆ อย่างอื่น จักนึกถึงดวงตาทั้งคู่ 
ของท่านเท่านั้น น้องรักผู้มีดวงตาดังกินนรี สิ่งอื่นอันเป็นที่รักยิ่งไปกว่า 
ดวงตาของน้องมิได้มีแก่เราเลย. 

พระสุภาเถรีตอบว่า 

ท่านปรารถนาเราผู้เป็นธิดาของพระพุทธเจ้า ชื่อว่าปรารถนาจะดำเนินไป 
โดยทางผิด ชื่อว่าแสวงหาดวงจันทร์มาเป็นของเล่น ปรารถนาจะโดดขึ้น 
ภูเขาสิเนรุ บัดนี้ความกำหนัดในอารมณ์ใด อารมณ์นั้นไม่มีแก , เราใน 
โลกพร้อมทั้งเทวโลก เราทราบว่าสภาพอันน่ารื่นรมย์แม้ทุกชนิดไม่มีแก , 

เรา และเรากำจัดเสียได้แล้วพร้อมทั้งรากด้วยมรรคญาณ สภาพอันน่า 
รื่นรมย์เป็นเหมือนถูกทั้งไปในหลุมถ่านเพลิง เหมือนถูกดื่มยาพิษ เรา 
ทำให้พินาศแล้วแต่ยอด เราเห็นว่าสภาพอันน่ารื่นรมย์แม้ทุกชนิดมิได้ 
มีแก , เรา และเรากำจัดเสียแล้วพร้อมทั้งรากด้วยมรรคญาณ เบญจขันธ์นี้ 
อันหญิงใดไม่พิจารณาแล้ว หรือไม , ได้รับกำสั่งสอนของพระศาสดา ท่าน 
จงเล้าโลมหญิงเช่นนั้น ท่านมาเล้าโลมเราผู้รู้ตามเป็นจริงนี้ ย่อมจะ 
ลำบากเปล่า เพราะว่าสติของเรามั่นคงดีแล้ว ในการด่า การไหว้ และ 
ในสุขทุกข์ ท่านจงรู้ว่า ธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นของไม่งาม ใจของ 
เราไม่ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งปวงเลย เราเป็นสาวิกาของพระสุคตเจ้า เป็นผู้ 
ดำเนินไปสู่นิพพานด้วยญาณกล่าว คือ อัฏฐังคิกมรรค มีลูกศรอันถอน 
ขึ้นได้แล้ว ไม่มีอาสวะ ยินดีอยู่ในเรือนว่างเปล่า ก็รูปภาพทำด้วยใบ 
ลานหรือท่อนไม้ที่บุคคลทำให้งดงาม ผูกด้วยเชือกหรือเอาไม้ตอกตะปู 
ติดไว้โดยอาการต่างๆ ทำให้เหมือนกับจะฟ้อนรำได้ เราเคยได้เห็นมา 
แล้ว เมื่อแก้เชือกและถอนตะปูออกจากรูปนั้น และแยกออกจากกัน 
แล้ว โดยท้าให้เป็นแผนกๆ เรียงรายไว้ เมื่อทำรูปนั้นโดยเป็นชิ้นๆ 
อย่างนี้ไม่พึงได้ชื่อว่ารูป เมื่อเป็นอย่างนั้น บุคคลพึงตั้งความสำคัญใจ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 434 

ไว้ในรูปนั้น จะเป็นประโยชน์อะไร ร่างกายนี้ก็เหมือนรูปไม้ฉะนั้น 
เว้นจากธรรมมีธาตุ ๔ เป็นต้นเหล่านั้นแล้ว ย่อมเป็นไปไม , ได้ เว้นจาก 
ธรรมมีธาตุ ๔ เป็นต้นแล้ว ย่อมเป็นไปไม , ได้ บุคคลพึงตั้งความสำคัญใจ 
ไว้ในร่างกายนั้น จะเป็นประโยชน์อะไร เหมือนบุคคลได้เห็นรูปภาพ 
อันนายช่างผู้ฉลาดวาดเขียนไว้ที่ฝาด้วยหรดาลฉะนั้น ปัญญาสำหรับ 
มนุษย์ของท่านหาประโยชน์มิได้ เพราะท่านมีความเห็นวิปริตในร่างกาย 
นั้น แน่ะท่านผู้บอด ท่านเข้าไปยึดถืออัตภาพอันว่างเปล่า เป็นเหมือน 
พยับแดดที่ปรากฏอยู่ข้างหน้า และเหมือนดังต้นไม้ทองที่ปรากฏใน 
ความปน เป็นดังเช่นรูปยนต์ที่คนเล่นกล แสดงแล้วในท่ามกลางแห่ง 
ชน ดวงตาเป็นดังฟองนั้า ปรากฏเหมือนโพรงไม้มีฟองนั้าตั้งอยู่กลางตา 
เป็นของมีขี้ตาและนาตา เกิดเป็นต่อมดำๆ มีสีต่างๆ กัน. 

พระสุภาเถรีผู้มีดวงตางาม มีใจไม , ข้องอยู่ในอารมณ์ไหนๆ ได้ควักดวงตา 
ออกจากเบ้าตา แล้วส่งให้นักเลงนั้นพร้อมกับกล่าวว่าเชิญท่านเอาดวงตา 
นั้นไปเถิดเราให้ดวงตานั้นแก่ท่าน. 

ในทันใดนั้น ความกำหนัดในนัยน์ตาของนักเลงนั้นได้หายไปแล้ว นัก 
เลงนั้นได้ขอให้พระเถรีนั้นอดโทษด้วยคำว่า ข้าแต่ท่านผู้ประพฤติ 
พรหมจรรย์ ขอความสวัสดีพึงมีแก่ท่าน การประพฤติอนาจารเช่นนี้ 
จักไม , มีอีกต่อไป. 

พระสุภาเถรีกล่าวว่า 

ท่านกระทบกระทั่งชนเช่นนี้เหมือนกอดไฟอันลุกโพลง ฉะนั้น. 

นักเลงกล่าวว่า 

เราดุจจับอสรพิษ ขอความสวัสดีพึงมีแก่เราทั้งหลายห้าง ขอท่านจงอด 
โทษให้เราทั้งหลายเถิด. 

ก็พระภิกษุณีนั้น พ้นจากนักเลงนั้นแล้ว ได้ไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐ ได้ชมเชยบุญลักษณะอันประเสริฐ จักษุได้เกิดมีขึ้นเหมือน 
เดิม. 


จบ ติงสนิบาต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 435 

เถรีคาถา จัตตาฬีสนิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในจัตตฬีสนึบาต 
อิสิทาสีเถรีคาถา 

คาถาสุภาษิตของนางอิสิทาสี-โพธีเถรี 
[๔๗๓] ภิกษุณี ๒ รูปผู้ทรงคุณธรรม เป็นกุลธิดาในศากยสกุล ในนคร 
อันมีชื่อว่าโกสุม คือ เมืองปาตลีบุตร เดี๋ยวนี้ จักเป็นมณฑลแห่ง 
แผ่นดิน ในภิกษุณี ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งชื่ออิสิทาสี รูปหนึ่งชื่อโพธี 
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ยินดีในการเพ่งฌาน เป็นพหูสูต เป็นผู้ 
กำจัดกิเลสได้แล้ว ภิกษุณีทั้ง ๒ รูปนั้น ไปเที่ยวบิณฑบาตกลับมา 
แล้ว ทำภัตกิจเสร็จล้างบาตรแล้ว นึ่งพักสบายอยู่ในที่อันสงัด ได้ 
ไต่ถามและแก้ไขต่อกันอย่างนี้. 

พระโพธีถามว่า 

ข้าแต่พระแม่เจ้าอิสิทาสี พระแม่เจ้าเป็นที่น่าเลื่อมใสอยู่ แม้วัยของท่าน 
ก็ยังไม่เสื่อม ก็พระแม่เจ้าเห็นโทษอะไรจึงประกอบเนกขัมมะ? 

พระอิสิทาสีนั้นเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมในฐานะแห่งบุญ เมื่อถูก 
ถามอย่างนี้จึง'ได้กล่าวตอบอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระแม่เจ้าโพธี ขอพระ 
แม่เจ้าจงฟิงตามเรื่องที่ฉันบวชแล้ว. 

ต่อไปนี้เป็นกำวิสัชนา 

โยมบิดาของดิฉันอยู่ในบุรีอันประเสริฐชื่อว่าอุชเชนึ เป็นเศรษฐีผู้สำรวม 
แล้วด้วยศีล ดิฉันเป็นธิดาผู้เดียวของท่าน ซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจและเป็น 
ผู้อันท่านเอ็นดู ในเวลาที่ดิฉันเจริญวัยแล้ว เศรษฐีผู้มีรัตนะมาก เป็นสกุล 
อันอุดมคนหนึ่งในเมืองสาเกต มาขอดิฉันเป็นสะใภ้ โยมบิดาได้ให้ 
ดิฉันเป็นสะใภ้ของเศรษฐีนั้น ดิฉันได้ไปสู่สำนักมารดาและบิดาของสามี 
ท่าการนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า ไหว้เท้าท่านทั้ง ๒ ทุกเช้าเย็น ท่านทั้ง ๒ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 436 

สอนดิฉันอย่างไร ดิฉันก็ทำอย่างนั้น พี่หญิงน้องหญิง พี่ชายน้องชายหรือ 
บ่าวไพร่ของสามีดิฉัน ไม , ว่าคนใด ดิฉันเห็นแล้วแม้ครั้งเดียว ก็มีความ 
ยำเกรงให้อาสนะ ดิฉันต้อนรับด้วย 1 ข้าวนั้นเละ'ของเคี้ยว ซึ่งเป็นของที่ 
เขาขัดหาไว้ที่เรือน และสิ่งใดควรแก่ผู้'ใด ก็ , ให้สิ่งนั้นแก , ผู้'นั้น ดิฉัน 
ลุกขึ้นแต่เช้าเข้าไปยังเรือนสามี ล้างมือล้างเท้าที่ธรณีประตูแล้ว ประนม 
มือเข้าไปกราบสามี ขัดหาหวี เครื่องผัดหน้า ยาหยอดตา แว่นส่องหน้า 
มาตบแต่งสามีเสียเองเหมือนสาวใช้ ดิฉันหุงข้าวต้มแกงเอง ล้างภาชนะ 
เอง มารดาบำรุงบำเรอบุตรน้อยคนเดียว ฉันใด ดิฉันก็บำเรอสามี 
ฉันนั้น ดิฉันมีความจงรักภักดี มีวัตรอันยอดยิ่ง ทำการงานอันหญิงพึง 
ทำทุกอย่าง ไม่มีความถือเนื้อถือตัว ขยันไม่เกียจคร้าน สมบูรณ์ด้วย 
ศีลอย่างนี้สามีก็ย้งโกรธ สามีของดิฉันพูดกะมารดาของเขาว่า ฉันจัก 
ลาไป ขักไม , อยู่ร่วมกับนางอิสิทาสี ฉันไม่ควรอยู่ร่วมในเรือนหลัง 
เดียวกับนางอิสิทาสี. 

มารดาบิดาของเขาจึงห้ามว่า 

ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าพูดอย่างนั้นเลย นางอิสิทาสีเป็นบัณฑิตฉลาดรอบคอบ 
ขยันไม , เกียจคร้าน ไฉนจึงไม , ชอบใจเจ้าล่ะลูก. 

นางอิสิทาสีไม , ได้เบียดเบียนอะไรฉันเลย แต่ว่าฉันไม , อยากอยู่ร่วมกับ 
นางอิสิทาสีเท่านั้น ฉันไม , อยากเห็น ไม , ต้องการ ฉันขักลาบิดามารดา 
ไปละ. 

และบิดาของสามีของดิฉันพึงคำของเขาแล้ว ได้ถามดิฉันว่า เจ้าทำผิด 
อย่างไร สามีของเจ้าจักละทิ้งเจ้าเช่นนี้เจ้าจงบอกสิ่งที่เจ้าได้ทำตามจริงเถิด. 

ดิฉันตอบว่า 

ดิฉันไม , ได้ทำผิดอะไร ทั้งไม , ได้ทำให้เขาเดือดร้อนอะไร และไม , ได้ 
ตูหมิ่นอะไร ดิฉันจักอาจกล่าวคำชั่วหยาบอะไร อันเป็นเหตุให้สามี 
โกรธดิฉันได้เล่า มารดาและบิดาแห่งสามีเสียใจ ลูกทุกข์ครอบงำแล้ว 
เหมือนกัน แต่หวังจักรักษาบุตรไว้ จึงได้นำดิฉันกลับไปล่งคืนให้โยม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 437 

บิดาของฉันที่เรือน ดิฉันเป็นหญิงหม้ายมีรูปสวยเที่ยวไป ภายหลัง 
โยมบิดาของดิฉัน ได้ยกดิฉันให้แก่กุลบุตรผู้มีทรัพย์สมบัติน้อยกว่าสามี 
เก่าครึ่งหนึ่ง โดยสินสอดครึ่งหนึ่ง ต่อกับสินสอดที่เศรษฐีคนเก่าได้มั่น 
ดิฉัน ดิฉันอยู่ที่เรือนของสามีคนที่สองนั้นเดือนหนึ่ง ต่อมาเขาได้ขับ 
ดิฉันผู้บำรุงบำเรออยู่ดังนางทาสี ประพฤติตัวดีมีศีลจากเรือนเขาอีก 
โยมบิดาของดิฉันบอกกะบุรุษคนหนึ่งเป็นผู้ฟิกจิตแห่งชนเหล่าอื่น มีกาย 
และวาจาอัน'ฟิกแล้ว เที่ยวขอทานอยู่ว่า เจ้าจงทิ้งผ้าขี้ริ้วและหม้อเสีย 
จงมาเป็นลูกเขยเราเถิด เขาอยู่กับดิฉันได้ครึ่งเดือน ก็บอกโยมบิดาของ 
ดิฉันว่า ท่านจงให้ผ้าขี้ริ้ว หม้อ และกระเบื้องขอทานแก , ข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจะไปเที่ยวขอทานอีก ลำดับนั้น โยมบิดามารดากับพวกหมู , ญาติ 
ของดิฉันทั้งหมดพากันถามคนขอทานนั้นว่า สิ่งใดที่เจ้าท่าไม่สำเร็จใน 
ที่นั้ขอเจ้าจงรีบบอกเร็วๆ เขาจักท่าสิ่งนั้นๆ ให้เจ้า เมื่อโยมบิดา 
มารดาและพวกญาติของดิฉันพูดอย่างนี้แล้ว คนขอทานนั้นจึงตอบว่า 
เราอาจท่าตัวของเราให้เป็นไทยโดยแท้ แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอยู่ร่วม 
เรือนหลังเดียวกับนางอิสิทาสีได้ โยมบิดาของดิฉันปล่อยให้เขาไป 
ดิฉันผู้เดียวคิดว่า จักลาโยมมารดา โยมบิดาไปตาย หรือไปบวชดีกว่า 
ลำดับนั้น พระแม่เจ้า ชินทัตตาผู้ทรงไว้ซึ่งวินัย เป็นพหูสูต มีศีล 
สมบูรณ์ มาเที่ยวบิณฑบาตที่สกุลโยมบิดาของดิฉัน ดิฉันเห็นท่าน 
จึงลุกไปจัดอาสนะของดิฉันถวายท่าน และเมื่อท่านนึ่งเสร็จแล้ว ดิฉัน 
กราบเท้าและถวายโภชนาหารแก่ท่าน ดิฉันเลี้ยงดูท่านด้วย ข้าว นั้า 
ของเคี้ยว และสิ่งที่จัดไว้ในเรือนให้อิ่มหนำแล้ว จึงกราบเรียนว่า 
พระแม่เจ้า ดิฉันปรารถนาจะบวช ลำดับนั้น โยมบิดาบอกกะดิฉันว่า 
ลูกเอ๋ย ขอเจ้าจงอยู่ประพฤติธรรมในเรือนนี้เถิด และเจ้าจงเลี้ยงดู 
สมณะพราหมณ์ทั้งหลายด้วยข้าวนั้าเถิด ครั้งนั้น ดิฉันประนมอัญชลี 
ร้องไห้ พูดกะโยมบิดาว่า ขอคุณพ่อจงอนุญาตลูกเถิด ลูกชักยังกรรมที่ 
ท่ามาแล้วให้พินาศ โยมบิดาพดกะดิฉันว่า ของเจ้าจงบรรลโพธิฌาณ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 438 

แลธรรมอันประเสริฐ และจงได้นิพพานที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่า 
สัตว์ทรงทำให้แจ้งแล้ว ดิฉันไหว้โยมบิดามารดาและพวกญาติทั้งปวง 
แล้วออกบวชได้ ๗ วัน ก็ได้บรรลุวิชชา ๓ ดิฉันระลึกชาติหนหลัง 
ของตนได้ ๗ ชาติ วิบากแห่งกรรมอันชั่วช้าใด ซึ่งเป็นผลให้เกิดความ 
ไม่พอใจแก , สามี ดิฉันจะบอกวิบากแห่งกรรมนั้นแก่ท่าน ขอท่านจง 
มี , ใจเป็นหนึ่งแน่นอนฟ้งริบากแห่งกรรมนั้นเถิด เมื่อก่อนดิฉันเป็นนาย 
ช่างทอง มีทรัพย์มาก อยู่ในนครเอรกกัจฉะ เป็นคนมัวเมาเพราะความ 
มัวเมาด้วยความเป็นหนุ่ม ได้คบชู้ภรรยาของบุคคลอื่น ดิฉันจุติจากชาติ 
นั้นแล้ว ต้องหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดกาลนาน ครั้นพ้นจากนรกนั้นแล้ว 
เกิดในท้องแห่งนางวานร พอคลอดได้ ๗ วัน วานรใหญ่ที่เป็นนายฝูง 
ก็กัดอวัยวะสืบพันธุของดิฉันเสีย นี่เป็นผลกรรมของดิฉันที่ได้คบชู้ 
ภรรยาของชายอื่น ดิฉันท่ากาละจุติจากกำเนิดวานรนั้นแล้ว เกิดในท้อง 
นางแพะตาบอดทั้งขาก็ฉิ่งในแคว้นสินธู อยู่มาได้ ๑๒ ปี ก็ถูกเด็กตัด 
อวัยวะสืบพันธุเสีย ต่อมาเป็นโรคถูกหมู , หนอนฟอนที่อวัยวะสืบพันธุ นี่ 
เพราะโทษที่ดิฉันคบชู้ภรรยาของชายอื่น ดิฉันจุติจากกำเนิดแพะนั้นแล้ว 
เกิดในท้องแม่โคของพ่อค้าคนหนึ่ง เป็นลูกโคมีขนแดงเหมือนสีครั่ง 
เมื่อล่วงได้ ๑๒ เดือน ก็ถูกตอน ดิฉันถูกเขาใช้เทียมไถและเข็นเกวียน 
ต่อมาเป็นโคตาบอด เป็นโคกระจอก เป็นโคขี้โรค นี่เพราะโทษที่ดิฉัน 
คบชู้ภรรยาของชายอื่น ดิฉันจุติจากกำเนิดโคนั้นแล้ว เกิดในเรือนของ 
นางทาสีในถนน จะเป็นหญิงก็ไม่ใช่ เป็นชายก็ไม , เชิง นี่เพราะโทษที่ 
ดิฉันคบชู้กับภรรยาของชายอื่น ดิฉันมีอายุได้ ๓๐ ปี ก็ถึงแก่กรรม 
แล้วมาเกิดเป็นลูกหญิงในสกุลช่างสานเสื่อ เป็นสกุลขัดสน มีทรัพย์ 
น้อย ถูกแต่เจ้าหนี้รุมทวงอยู่เป็นนิตย์ ต่อมาเมื่อหนี้เจริญมากขึ้น 
พ่อค้าเกวียนคนหนึ่งมาริบทรัพย์สมบัติแล้ว ฉุดเอาดิฉันลงจากเรือนแห่ง 
สกุล ภายหลังที่ดิฉันมีอายุครบ ๑๖ ปี บุตรของพ่อล้าเกวียนนั้นมีชื่อว่า 
คิริทาส ได้เห็นดิฉันเป็นสาวกำลังรุ่น มีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ขอไปเป็นภรรยา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 439 

แต่นายคิริทาสนั้นมีภรรยาอื่นอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนมีศีลทรงคุณสมบัติ 
ทั้งมียศ รักใคร่สามีเป็นอย่างดียิ่ง ดิฉันบังคับนายคิริทาสให้ขับไล่ 
ภรรยาของตน สามีทุกคนได้หย่าร้างดิฉันผู้บำรุงอยู่เหมือนนางทาสีไป 
นี่ผลกรรมที่ขับไล่ภรรยาของชายอื่น และการบังคับสามีให้ขับไล่ภรรยา 
ตน ที่สุดแห่งบาปกรรมนั้นดิฉันทำเสร็จแล้ว. 

จบ จัตตาฬีสนิบาต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 440 

เถรีคาถา มหานิบาต 
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในมหานิบาต 
สุเมธาเถรีคาถา 

คาถาสุภาษิตของนางสุเมธาเถรี 

[๔๗๔] เราเป็นธิดาของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าโกญจะ ในนครมันตาวดี 
ชื่อว่าสุเมธา เป็นผู้อันพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้กระทำตามคำสั่งสอนให้ 
เลื่อมใสแล้ว เป็นผู้มีศีล มีถ้อยคำไพเราะ เป็นพหูสูต ได้รับแนะนำ 
ดีแล้วในพระพุทธศาสนา เข้าไปเฝ็าพระชนกและพระชนนี แล้วกราบ 
ทูลว่า ขอพระชนกพระชนนีทั้งสองโปรดพิงคำของหม่อมฉัน หม่อมฉัน 
ยินดีในนิพพาน เพราะว่าภพ ถึงแม้เป็นทิพย์ก็เป็นของไม , ยั่งยืน จะป่วย 
กล่าวไปไยถึงกามทั้งหลายอันเป็นของเปล่า มีความยินดีน้อยมีความ 
คับแค้นมาก กามทั้งหลายเผ็ดร้อนเปรียบด้วยอสรพิษ เป็นที่ทำให้ 
คนพาลหลงหมกมุ่นอยู่ คนพาลเหล่านั้นต้องถึงทุกข์ เดือดร้อน 
ยัดเขียดอยู่ในนรกตลอดกาลนาน และเป็นเหตุทำให้คนพาลผู้มีความรู้ 
ชั่ว ไม่สำรวมด้วยกาย วาจาและใจ ทำความชั่วต่างๆ ย่อมเศร้าโศก 
ในอบาย ในกาลทุกเมื่อ เป็นเหตุทำให้คนพาล ผู้มีปัญญาทราม ไม่มี 
ความคิด ยินดีแล้วในทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ ไม , รู้จักธรรมอันพระอริยเจ้า 
แสดงอยู่ ทั้งไม , รู้จักอริยสัจ ข้าแต่เสด็จแม่ คนเหล่าใดไม , รู้จักสัจจะ 
อันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงแล้ว พากันชื่นชมภพ ปรารถนา 
การเกิดในเทวดา ชนเหล่านั้นมีอยู่เป็นอันมากในโลกนี้ การเกิดแม้ 
ในพวกทิพย์ในภพอันไม่เที่ยง ก็เป็นของไม่ยั่งยืนและพวกคนโง่เขลา 
ย่อมไม่สะดุ้งกลัวต่อการเกิดรํ่าไป พวกเขาจึงประสบวินิบาต ๔ คติ ๒ 
ในกาลทุกเมื่อ และการบวชของคนที่ตกอยู่ในวินิบาตทั้งหลาย ย่อม 
ไม่มีในนรก ขอพระชนกชนนีทั้งสองทรงโปรดอนฌาตให้หม่อมฉันบวช 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 441 

ในพระศาสนาของพระทศพลเถิด หม่อมฉันจักเป็นผู้มีความขวนขวาย 
น้อย พยายามเพื่อละการเกิดการตาย จะเป็นประโยชน์อะไรด้วยภพ 
อันพวกคนพาลพากันเพลิดเพลิน เป็นโทษทางกาย ไม่เป็นแก่นสาร 
ขอพระชนกชนนี ทรงโปรดอนุญาตเถิด หม่อมฉันจะบวชเพื่อดับตัณหา 
ในภพ การเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หม่อมฉันไม , ได้พบแล้ว 
ขณะอันเป็นขณะไม่ควร หม่อมฉันก็ได้แล้ว หม่อมฉันไม่พึงประทุษร้าย 
ศีลและพรหมจรรย์ตลอดชีวิต เมื่อนางสุเมธาราชกัญญากราบทูลอย่างนี้ 
ลำดับนั้น พระชนกชนนีได้ตรัสกะนางสุเมธาราชกัญญาว่า มารดาบิดา 
เป็นคฤหัสถ์ถึงจะตกอยู่ในอำนาจของความตาย ก็ชักไม , ยอมละทิ้งมารดา 
เป็นทุกข์ร้องไห้ และบิดาก็เป็นทุกข์ ถูกความโศกครอบงำแล้วเหมือนกัน 
พยายามปลอบโยนนางสุเมธาซึ่งฟุบอยู่ที่แผ่นดินที่พื้นปราสาทว่า ลุกขึ้น 
เถิดลูกรัก จะเศร้าโศกไปทำไม มารดาบิดาได้ยกเจ้าให้พระนครวารณวดี 
แล้ว คือ ได้ยกเจ้าให้พระเจ้าอนิกรัตต์ผู้มีรูปงาม เจ้าจักเป็นพระ 
อัครมเหสีของพระเจ้าอนึกรัตต์ ลูกรักเอ๋ย ศีลพรหมจรรย์และการบวช 
กระทำได้ยาก อำนาจในแว่นแคว้นของพระเจ้าอนึกรัตต์ ทรัพย์ ความ 
เป็นอิสสระ โภคะ ความสุขถึงสกุลนี้และสกุลของพระราชสามีทั้งหมด 
ลูกปรารถนาแล้ว ก็ชักอยู่ในแอมมือของลูก แม้ลูกก็ยังเป็นสาว จงบริโภค 
กามทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นมารดาบิดาจึงขอร้องไว้ ขอลูกจงอยู่เถิด 
ลำดับนั้น นางสุเมธาราชกัญญาจึงกราบทูลพระชนกชนนีว่า อำนาจ 
เป็นต้นเช่นนั้ขอจงอย่ามีเลย เพราะภพไม่เป็นแก่นสาร หม่อมฉันชัก 
บวช หรือล้าทรงขอร้องไว้ก็ชักตายเท่านั้น หม่อมฉันรู้อยู่ว่า ร่างกายนี้ 
เป็นของเ!เอยเน่าไม , สะอาด มีกลิ่นเหม็นฟ้งไป เป็นของน่ากลัว ตัว 
เป็นดุจกระสอบหนังอันเต็มด้วยซากศพ เต็มด้วยของไม่สะอาด ไหล 
ออกมาอยู่เนืองๆ เหมือนอะไร หม่อมฉันรู้ว่า ร่างกายนี้เป็นดุจ 
ซากศพอันปฏิกูลอย่างยิ่ง ฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือด เป็นที่อยู่แห่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 442 

หมู , หนอน เป็นเหยื่อเลือด พระชนกชนนีจะยกให้ใครทำไม กายนี้ 
ไม่นานนัก มีวิญญาณไปปราศจากแล้ว อันหมู , ญาติเกลียดอยู่ ย่อมทิ้ง 
ถมป่าช้า เหมือนท่อนไม้ฉะนั้น มารดาบิดาของตนยังเกลียด พากันนำ 
เอาซากศพนั้นไปทิ้งให้เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นในป่าช้า แล้วกลับไปอาบนั้า 
จะกล่าวไปใยถึงประชุมชนทั่วไป ชนทิ้งหลายยินดีแล้วในกายอัน 
เ!เอยเน่า เป็นซากศพ ไม่มีแก่นสาร อันมีกระดูกมีเอ็นเป็นเครื่อง 
ผูกรัด เต็มด้วยนั้าลาย นั้าตาและเหงื่อไคล ผู้ใดมาแยกกายนั้นทำให้ 
เห็นทิ้งภายในและภายนอก ผู้นั้นไม , อาจทนต่อกลิ่นกายได้ แม้มารดา 
ของตนก็พึงเกลียด บัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้โดยอุบายอันแยบคายว่า 
ขันธ์ ธาตุและอายตนะ อันปัจจัยปรุงแต่ง มีชาติเป็นมูลเหตุ 
เป็นทุกข์ไม่น่าชอบใจ เพราะเหตุไรหม่อมฉันจะพึงปรารถนาพระดำรัส 
ที่ขอร้องเล่า หอก ๓๐๐ เล่มอันลับแล้วใหม่ๆ พึงตกลงในกายทุกวันๆ 
ความกระทบกระทั่ง แม้เป็นไปสิ้นร้อยปียังประเสริฐกว่า ฉันใด 
ความสิ้นไปแห่งทุกข์พึงมี ฉันนั้น ผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งพระดำรัสของพระ 
ศาสดา โดยนัยตามที่กล่าวแล้ว พึงประสบความกระทบกระทั่ง แม้ 
ความสิ้นทุกข์ของผู้นั้นพึงประเสริฐยิ่ง และสงสารของคนพาลเหล่านั้น 
ผู้ถูกชรา พยาธิและมรณะเบียดเบียนบ่อยๆ เป็นของยาว ความ 
ลับแค้นอันหาประมาณมิได้ บัณฑิตแสดงไว้ในเทวดา หมู่มนุษย์ 
กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน อสุรกาย เปรต นรก ในนรกมีทุกข์เป็นอันมาก 
ความต้านทานในหมู่เทวดาทิ้งหลายไม่มีแก , สัตว์ผู้ไปแล้วในวินิบาต ผู้ 
เศร้าหมอง สุขอื่นจากสุข คือ นิพพานไม , มี ผู้ใดขวนขวายในคำสั่งสอน 
ของพระทศพล เป็นผู้มีความขวนขวายน้อย พยายามเพื่อละความเกิด 
และตาย ผู้นั้นชื่อว่าบรรลุนิพพาน ข้าแต่เสด็จพ่อ วันนี้หม่อมฉัน 
ชักออกบวชแน่นอน จะมีประโยชน์อะไรด้วยโภคสมบัติอันหาสาระมิได้ 
กามทั้งหลายอันเสมอด้วยอาเจียน หม่อมฉันเบื่อหน่ายแล้ว กระทำให้ 
เป็นดังตาลยอดด้วน นางสเมธาราชธิดากราบทลแด่พระชนกอย่างนี้และ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 443 

นางสุเมธาราชธิดานั้น อันพระชนกชนนีประทานให้แก่พระเจ้าอนึกรัตต์ 
ใด พระเจ้าอนึกรัตต์นั้นแวดล้อมด้วยคนหนุ่มๆ ตระเตรียมมาแล้ว 
เมื่อกาลจวนเข้ามาแล้ว ลำดับนั้น นางสุเมธาราชกัญญา ได้ทรงสดับว่า 
พระเจ้าอนึกรัตต์เสด็จมา จึงเอาพระขรรค์ตัดพระเกศาอันดำสนิท อ่อน 
สลวย งดงาม ปิดปราสาทแล้วเข้าปฐมฌาน นางสุเมธาราชกัญญาเข้า 
สมาบัติเจริญอนิจจสัญญาอยู่ในปราสาทนั้นนั่นเอง และพระเจ้าอนึกรัตต์ 
ได้เสด็จมาถึงพระนคร และนางสุเมธาราชกัญญากำลังมนสิการถึงอนิจจ 
สัญญาอยู่ พระเจ้าอนึกรัตต์มีพระองค์อันประดับด้วยแก้วมณีและทองกำ 
ได้รีบเสด็จขึ้นสู่ปราสาท ทรงทำอัญชลีอ้อนวอนนางสุเมธาราชกัญญา 
ว่า อำนาจ ทรัพย์ อิสริยยศ โภคะ ความสุข ในราชสมบัติ 
หม่อมฉันขอมอบให้พระห้องนาง พระน้องนางยังเป็นสาว ขอจงบริโภค 
กามสุขเถิด กามสุขเป็นของหาได้ยากในโลก ราชสมบัติหม่อมฉัน 
ยอมสละให้น้องนาง ขอพระน้องนาง จงบริโภคโภคะทั้งหลาย จงให้ 
ทานเถิด อย่าทรงโทมนัสเลย พระชนกชนนีของพระห้องนางทรงเป็น 
ทุกข์ นางสุเมธาราชกัญญาผู้ไม , มีความต้องการด้วยกามทั้งหลาย ปราศ 
จากโมหะ กราบทูลพระเจ้าอนึกรัตต์ว่า พระองค์อย่าทรงเพลิดเพลิน 
ในกาม จงทรงเห็นโทษในกามทั้งหลาย พระเจ้ามันธาตุผู้เป็นใหญ่ใน 
ทวีปทั้ง ๔ เป็นผู้เลิศกว่าบุคคลผู้บริโภคกามทั้งหลาย ยังไม่ทรงอิ่มด้วยกาม 
ทั้งหลาย ก็สวรรคตไป ความปรารถนาของท้าวเธอก็ย้งไม่ทันบริบูรณ์ 
เลย เทวดาผู้เป็นเจ้าแห่งฝน พึงบันดาลรัตนะ ๗ ประการให้ตกโดยรอบ 
ทั่วทิศ ๑๐ ทิศ ความอิ่มด้วยกามทั้งหลายมิได้มี นรชนทั้งหลายผู้ไม , อิ่ม 
ด้วยกามพากันตายไปหมด กามทั้งหลาย เปรียบด้วยดาบและหลาว 
เหมือนหัวงูเห่า เปรียบดังคบเพลิงเผาอยู่เนืองๆ เหมือนร่างกระดูก 
กามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีทุกข์มาก เหมือนงูที่มีพิษ 
มาก เหมือนก้อนเหล็กอันไฟติดทั่ว เป็นรากเหง้าแห่งทกข์ มีทกข์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 444 

เป็นผล กามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษ เหมือนชิ้นเนื้อ 
นำมาซึ่งทุกข์ กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฟินเป็นของหลอกลวง 
เหมือนของที่ยืมเขามา เปรียบด้วยหอกและหลาว เป็นโรค เป็น 
ดังหัว!) เป็นความทุกข์ยาก เป็นความลำบาก เช่นดังหลุมถ่านเพลิง 
เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์เป็นภัย เป็นนายเพชฌฆาต กามทั้งหลาย 
บัณฑิตกล่าวว่ามีทุกข์มาก มีอันตรายมากอย่างนี้เชิญพระองค์เสด็จ 
กลับเสียเถิด หม่อมฉันไม , มีความคุ้นเคยในสมบัติของตนเลย เมื่อไฟ 
ไหม้อยู่ที่ศีรษะของตน ผู้อื่นจักช่วยทำประโยชน์อะไรให้หม่อมฉัน เมื่อ 
ชราและมรณะติดตามแล้ว ควรจะพยายามเพื่อทำลายชราและมรณะนั้น 
นางสุเมธาราชกัญญา ทอดพระเนตรเห็นพระชนกชนนีและพระเจ้า 
อนิกรัตต์เสด็จมายังไม่ทันถึง ประตูปิด ประทับนั่งร้องไห้อยู่ที่แผ่นดิน 
จึงได้กราบทูลว่า สงสารของคนพาลทั้งหลายผู้ร้องไห้ถึงมารดา บิดา 
พี่ชาย น้องชาย และตนเองซึ่งตายแล้วในสงสาร เป็นสภาพยาว 
ขอพระองค์ทรงระลึกถึงนื้าตา นื้านม เลือด และกองกระดูก ของ 
สัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวอยู่ไปมา เพราะความที่สงสารมีที่สุดอันบุคคลรู้ 
ไม , ได้ ขอจงทรงนึกถึงมหาสมุทรทั้ง ๔ ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงน้อม 
เข้าไปเปรียบในนื้าตา นื้านม และเลือด จงทรงนึกถึงกองกระดูกของ 
คนหนึ่งในกัปคนหนึ่งเท่าภูเขาวิบุลบรรพต จงทรงนึกถึงแผ่นดินใหญ่ 
คือ ชมพูทวีป ที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบด้วยมารดาบิดาของบุคคลผู้ 
ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร แผ่นดินใหญ่เมื่อแบ่งออกเป็นก้อนกลมๆ 
เท่าเมล็ดพุทรา ยังไม่เพียงพอในมารดาบิดาเลย จงทรงนึกถึงหญ้า ไม้ 
กิ่งไม้และใบไม้ ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเปรียบด้วยมารดาบิดาของ 
บุคคล ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร เพราะสงสารมีที่สุดอันรู้ไม , ได้ หญ้า 
ไม้ กิ่งไม้และใบไม้ชิ้นหนึ่งประมาณเท่า ๔ นิ้ว ยังไม่เพียงพอในบิดา 
ทั้งหลายเลย และชิ้นหนึ่งมีประมาณเท่านั้น ยังไม่เพียงพอใน ปู ย่า ตา 
ยาย ทรงนึกถึงเต่าตาบอด และช่องแอกอันหมุนวนไปในทิศบูรพา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 445 

และทางอื่นๆ อีก ในมหาสมุทร มาสวมศีรษะเต่าตาบอดตัวนั้น ข้อนี้ 
อุปมาดังการได้อัตภาพเป็นมนุษย์จงทรงนึกถึงรูปแห่งโทษ คือการอันหา 
สาระมิได้ เปรียบเหมือนก้อนฟองนั้า จงทรงพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลาย 
อันไม่เที่ยง จงทรงคำนึงถึงนรกอันมีความตับแค้นมาก จงทรงนึกถึง 
สัตว์ทั้งหลายผู้พอกพูนป่าช้าอยู่บ่อยๆ ในชาตินั้นๆ จงทรงนึกถึงภัย 
อันเกิดแต่ท้อง จงทรงนึกถึงอริยสัจ ๔ เมื่ออมตมหานิพพานมีอยู่ 
จะมีประโยชน์อะไรด้วยของเผ็ดร้อน ๕ ประการ ที่พระองค์ทรงดื่มแล้ว 
เพราะว่าความยินดีในกามทั้งปวง มีความเผ็ดร้อน ๕ ประการอีก เมื่อ 
อมตมหานิพพานมีอยู่ พระองค์จะต้องการอะไร ด้วยกามทั้งหลายอัน 
เป็นเหตุให้เร่าร้อนเล่า เพราะว่าความยินดีในกามทั้งปวง อันไฟ ๑๑ 
กองให้รุ่งเรืองแล้ว ให้เดือดพล่านแล้ว ให้กำเริบแล้ว ให้ร้อนพร้อม 
แล้ว เมื่อการออกจากกามอันไม่มีข้าศึกมีอยู่ ไฉนพระองค์จึงทรงต้องการ 
ด้วยกามทั้งหลายอันมีข้าศึกมากเล่า กามทั้งหลายมีข้าศึกมาก ทั่วไปด้วย 
พระราชา ไฟ โจร นั้าและบุคคลอันไม่เป็นที่รัก เมื่อความพ้นมีอยู่ 
ไฉนพระองค์จึงต้องการด้วยกามทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถูกฆ่าถูกจำจองเล่า 
เพราะว่าการถูกฆ่าและถูกจำจองก็เพราะกามทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายได้ 
เสวยทุกข์ต่างๆ เพราะความใคร่ในกาม คบเพลิงหญ้าอันไฟติดโชน 
ย่อมไหม้คนผู้ถืออยู่และไม่ทั้ง เพราะว่ากามทั้งหลายเปรียบดังคบเพลิง 
ย่อมไหม้คนผู้ที่ไม่ละ พระองค์อย่าทรงละสุขอันไพบูลย์ เพราะเหตุ 
แห่งกามสุขอันเล็กห้อยเลย พระองค์อย่าทรงเป็นเหมือนปลากลืนกิน 
เบ็ด แล้วเดือดร้อนในภายหลัง พระองค์อย่าหมุนไปผิด เพราะกาม 
ทั้งหลาย ดังสุนัขอันถูกเขาล่ามโซ่ไว้เลย สัตว์ทั้งหลายผู้มีความอยาก 
เพราะกามจัด บริโภคกามนั้น เหมือนเสือปลาถูกความหิวครอบงำ 
ได้สุนัขแล้ว ถึงความพินาศฉิบหาย ฉะนั้น พระองค์ทรงประกอบด้วย 
กาม ชักต้องทรงเสวยทุกข์หาประมาณมิได้ และโทมนัสแห่งจิตเป็น 
เป็นอันมาก จงทรงสละกามทั้งหลายอันไม่ยั่งยืนเสียเถิด เมื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 446 

นิพพานอันเป็นธรรมไม่แกมอยู่ ไฉนพระองค์จึงต้องการด้วยกาม 
ทั้งหลายที่มีความแก่เล่า เพราะการเกิดทุกชาติในภพทั้งปวง ประกอบ 
ด้วยความตายและพยาธิ นิพพานนี้ไม่แก , ไม , ตาย เป็นทางดำเนินถึง 
ความไม่แก , ไม่ตาย ไม่มีความเศร้าโศก ไม , คับแคบเพราะข้าศึก ไม่มี 
ความพลั้งพลาด ไม่มีภัย ไม่มีความเดือดร้อน อมตนิพพานนี้อันพระ 
อริยเจ้าเป็นอันมากได้บรรลุมาแล้ว และอมตนิพพานนี้อันบุคคลผู้ 
พยายามโดยอุบายอันแยบคายจะพึงได้แม้ในวันนี้แต่บุคคลผู้ไม่พยายาม 
ไม , อาจจะได้แม้ในกาลไหนๆ นางสุเมธาราชกัญญาตรัสอย่างนี้เมื่อ 
ไม , ได้ความยินดีในสังขาร เมื่อจะทรงยังพระเจ้าอนึกรัตตให้'ทรงยินยอม 
จึงทรงโยนผมที่ทรงตัดแล้วด้วยพระขรรค์ไปที่พื้นดิน พระเจ้าอนึกรัตต์ 
เสด็จลุกขึ้นประคองอัญชลี ทูลขอกะพระบิดาของนางสุเมธาราชกัญญา 
นั้นว่า ของจงทรงโปรดปล่อยให้นางสุเมธาบวชเถิด นางจะเป็นผู้เห็น 
วิโมกข์และสัจจะ ก็นางสุเมธาราชกัญญา อันพระชนกชนนีทรงปล่อย 
แล้ว เป็นผู้กลัวต , อภัย คือความโศกออกบวชแล้ว เมื่อศึกษาอยู่ ได้ 
กระทำให้แจ้ง ซึ่งอภิญญา ๖ กระทำให้แจ้งซึ่งผลอันเลิศ คืออรหัตผล 
นิพพานของนางสุเมธาราชกัญญา เป็นธรรมน่าอัศจรรย์ ไม , เคยมี 
เมื่อจะแสดงวิธีตามที่ตนได้ประพฤติแล้วในปุพเพนิวาสญาณ พระสุเมธา 
เถรีจึงพยากรณ์ในเวลาปรินิพพานว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
โกนาคมน์ เสด็จอุบัติแล้วในโลกเมื่อสังฆารามตั้งลงใหม่ๆ ข้าพเจ้า 
เป็นหญิง ๓ คน เป็นสหายกัน (คือนางธนัญชานี นางเขมา และ 
ข้าพเจ้า) ได้ถวายอารามให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ ข้าพเจ้าทั้ง ๓ ได้อุบัติ 
ในเทวโลก ๑๐ ครัง ๑๐๐ ครัง ๑,00๐ ครัง และ ๑๐,๐๐๐ ครัง ใม' 

ต้องพูดถึงการเกิดในหมู่มนุษย์ ข้าพเจ้าทั้ง ๓ เป็นผู้มีมหิทธิฤทธในเทวโลก 
ทั้งหลาย ไม่ต้องกล่าวถึงความเป็นผู้มีมหิทธิถุทธในหมู่มนุษย์ ข้าพเจ้า 
ได้เป็นพระมเหสีนารีรัตน์ของพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีรัตนะ ๗ ประการ การ 
ที่เราสร้างอารามถวายให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ ในการแห่งพระพุทธเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา - หน้าที่ 447 

พระนามว่าโกนาคมน์นั้นเป็นเหตุ เป็นแดนเกิดแห่งทิพยสมบัติตามที่ 
กล่าวมาแล้ว ทั้งเป็นรากเหง้า เป็นเหตุให้อดทนในคำสั่งสอน เป็นเหตุ 
ให้ตั้งลงมั่นครั้งแรกในพระศาสนา และเป็นที่สุดสิ้นแห่งความเพียรของ 
ข้าพเจ้าผู้ยินดีแล้วในธรรม บุคคลเหล่าใดย่อมเชื่อพระดำรัสของพระ 
สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีปัญญาไม่ตํ่าทราม บุคคลเหล่านั้นย่อมกล่าวอย่างนี้ 
ย่อมเบื่อหน่ายในภพ ครั้นเบื่อหน่ายแล้ว ย่อมคลายกำหนัด. 

จบ มหานิบาต 

ในเถรีคาถานี้รวมเป็นคาถา ๕๘๐ คาถา พระเถรี ๑๗ รูปนั้น ล้วนแต่ 
เป็นผู้สิ้นอาสวะ. 

เถรีคาถาจบบริบูรณ์. 



